Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for in forming people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http: //books .google .com/I 







Wl(o 



e. 0,0 



1 



YR EFENGYL 



YN 01. 



SANT MATTHEW 



GYDAG ESBONIAD YMARFEROL BYR. 

GAN Y 

PARCH. W. WALSHAM HOW, M.A. 

Canon Afysedol Llanetwy^ Dean Gwladol, Perijrlor IVhiUtHgton, Sir Amivythig. 



CYFIEITHWYD GAN Y 

PARCH. ELLIS ROBERTS, 

Periglor LlaM^wm^ Sir Ddinbyck. 



CYHOBDDIVYD DAN GYFARWYDDID PWYLLGOR Y TRAETHODAU. 



Cymdeithas er Lledaenu Gwybodaeth GristionogoL 

Ar Werth yn yr Ystordai : 

77 GREAT QUEEN STREET, LINCOLN'S INN FIELDS; 
4 ROYAL EXCHANGE; 48 PICCADILLY; 

A Chan y Llyfrwerthwyr. 
1876. 



2U 7-\B97] 



8rn; 



YR EFENGYL 

YN OL 

SANT MATTHEW. 



ESBONIAD. 

TITLE. 

Yb Epengtij. — Ystyr y gair Efengyl y w newyddion da. Cynnwysiad 
pob un honynt yw hanes bywyd lesu Grist : a'i hanes Ef yw y 
newyddion goreu a glywodd y byd erioed. Canys newydd ydyw 
€un dragywyddol Fab Duw, yn gadael heibio, megis, Ei dragywyddol 
Qgoniant dros amser, yn ymgnawdoli, yn byw, ac yn marw, yn ein 
plith, fel dyn, yn adgyfodi yn ein natur, ac yn esgyn i'r nefoedd er 
mwyn ** gwaredu Ei bobl oddi wrth eu pechodau." 

Yn ol Sant Matthew. — Hynny yw, yn ol fel yr ysgrifenwyd hi gan 
St. Matthew. Ysgrifenodd pob Efengyl wr hanes bywyd yr lesu ar 
wahan oddi wrth eu gilydd, pob un yn dodi y ffeithiau i lawr yn ei 
ffurf a'i arddull ei hun, a chyd ag amcan o'r eiddynt eu hunain ; ac 
etto gwnai pob un hyn fel ei cynhyrfid ef gan yr Yspryd GUn ; neu 
yn ol fel y dygai y Diddanydd Dwyfol y pethau a glywsent ac a 
welsent gan yr lesu iw cof. Yn ol addewid eu Harglwydd yr oedd 
yr Yspryd QltOi yn eu harwain " i bob gwirionedd." 

Sant Matthew. — Publican, neu dreth-gasglydd, oedd efe ar y cyntaf, 
a galwyd ef gan yr lesu oddi wrth ei orchwyl wrth y dollfa, fel y 
galwyd y pysgottwyr oddi wrth eu rhwydau a'u llongau (Gwel ix. 9.). 
Gelwir ef Lefi gan St. Marc a St. Luc. Hwyrach mai Lefi oedd ei 
enw ar y cyntaf ac iddo gymmeryd amo yr enw Matthew pan ddaeth 
yn ddisgybl i Giist. Yr oedd yn un o'r deuddeg apostol, ac am 
hynny gwelodd a chly wodd yr hyn yr ysgrifena am danynt. 

Ystyrir yn gyffredinol mai yr Efengyl yn ol Sant Matthew yw yr hynaf 
o*r pedair. Nid yw yr amseriad yn hollol wybyddus, ond ysgri- 

?nwyd hi, y mae yn dra thebyg, cyn pen nemawr o flynyddoedd ar 



St. MATTHEW.— Title. 

ol Eflgyniad yr lesu. Yr ydys bron yn sicr hefyd i St. Matthew ei 
hyfigrifenu yn gyntaf yn Hebraeg, canys honno oedd yr luddewon yn 
arfer yn gyflBredin ar y pryd. Ond gwnaed y cyfieithiad Groeg 
sydd yn ein meddiant ni yn fnan ar ol hynny, on a'i ganddo ef 
ei htm, neu dan ei gyfArwyddid. Yr oedd yr iaith Boeg yn adna- 
byddns ym mhlith holl ddysgedigion yr oes honno, a hwyrach, raai 
dyna yr achos i*r copi Hebraeg o*r Efengyl fyned ar goU yn gynar. 
Er mwyn yr luddewon a arferent yr iaith Hebraeg yr ysgrifenodd 
St. Matthew yn gyntaf; a hyn yw y rheswm nad oea yn ei Efengyl 
ddim eglurhad ar arferion a ffurf ymadroddion neillduol, yr ludde- 
won. Hefyd dyfynir yn helaeth yn yr Efengyl hon o'r Hen Desta- 
ment; llefarir llawer am athrawon yr luddewon; a dodir Crist o'n 
blaenau yn eglur iawn fel Brenhin yr luddewon. 

Tybir gan ysgrifenwyr boreuol, fod y " pedwar peth byw " yn Ezeciel 
(Ezeciel L a x.) aV " pedwar anifeil " yn llyfr y Dadguddiad (Dad. 
iv.), yn cysgodi, neu arddangos, y pedwar Efengylwr, er eu bod yn 
gwahaniaethu yn y cymmhwysiad o*r cysgodau hynny. Cyttuna yr 
eflbonwyr hyn mor bell a chydnabod fod y Llew yn arwyddoccau y 
nodwedd Frenhinol ; y Dyn y ddynol, yr Ych, yr aberthol ac ofieir- 
iadol, a'r Eryr, yr Ysprydol a Dwyfol. Yr anhawster yw penderfynu 
pa rai o'r Efengylau sydd yn dwyn y nodweddi(Hi hyn yn fwyaf 
eglur. Cyttuna yr oil fod yr Eryr yn cynddrychioli St. loan yn 
arucheledd Dwyfol ei iaith. Er y mabwysiedir trefniadau eraill, 
hwyrach mai gwell yw dilyn St. Awstin, ac awdurdodau uchel eraill, 
gan gynunhwyso nodwedd y Llew i St. Matthew, fel ag y geeyd ef 
allan gymmeriad Brenhinol Crist a'i deymas; y Dyn i St. Marc, am 
ei fod yn gosod allan nodweddiad dynol Crist yn eglur ; a'r Ych i St. 
Luc, fel y gesyd allan iawn ac aberth mawr Crist, yn y dull mwyaf 
amlwg. 

Dydd Sant Matthew Efangylwr. 

Y Colect* 

HoiiL-alluog DduWy yr Town drwy dy wynfydedig Pab 
a elwaist Matthew, o'r dollfa, i fod yn Apostol, ac yn 
Efangylwr ; Caniattft i ni ras i ymwrthod a holl gyby- 
ddus ddeisyfion^ ae ft thrachwantus serch golud bydol, 
ac i ddilyn yr iinrhyw dy Fab leau Grist, yr hwn sydd 
yn byw, ac yn teyrnasu gyd a thi a'r Yspryd Qlftn, yn un 
Duw, heb drango na gorphen. Amen. 



St. MATTHEW, i 

PENNOD I '§?^ 

lAchauCrittoAbraiMmiJiiiepk. K Ei genliedlii ^ o'r Tmnd Olin, ^^^ u. 
a't eni JhiV /onct/a, iwdi « dwoeASo Ai d /oKni. 19 fr anird Act. 2. 30. 
im todiSoni mm-dti^/eddiiliait Jateph, ae vn dn)««I ( OUMU CriU. • U. ZS. 

LLYFR cenhedliad lesu GriHt, 'fab Dafydd, b^i 3 
"fab Abraham. SSs^w. 

2 "Abraham a genliedlodd ^ Isaac; ac Isaacagen-'0"°-^*.3. 
hedlodd Jacob ; a 'Jacob a genhedlodd Judas a'i frodyr ; ! S^ »: ^ 



1—17; Aohau. 

SLLnciii. 23—38. 

1. " Cenhedliad Zero Orlst." Treuliodd dyBgedigioa lawer o amser 
a go&l awch ben achau ein Harglwydd, a da yw i'r cyfrfw ddfnion eu 
hafltudio, fol y galiont eglurhau yi auhawsterau a geir ynddynt, mor 
bell ag y gellir. Nid rhaid i ni ymddyrymi yn y pethau hyu. Yr 

Cm ni yn foddlawn i gredu, pe cawsem olwg ar yr hoU ffeithian a 
hynent i'r pwngc y buaaai y cwbl yn eglur. Tr oedd yr luddewon 
mor neiOduol o&lus Wrtb gadw eu hacban M oas j^wn Inraidd amben 
nad yw y rhai eydd genuyin yn yr Efengylau wedi en cymmeryd aUan 
o gof-gyfrifon Ilwyr adnabyddue, ac, fe allai, cyboeddua. 

" laau Qrist, Fab Da^dd, Fab Abraliam." Cawii sylwi ar yr enw 
"lesa" vm mhellaeb jmlaen. Tstyr yr enw "Criat" yw EDoinicg; 
a nodwyd aJian yn ami y gellir dyagu edrych ar ein Hai^lwydd yn ei 
dair swydd, Fronhin, Offeiriad, a Phropbwyd, dan y titl bwn, am j 
cyssegrid dyuion i bob un o'r swyddau lijnny trwy eneiniad, Y Mae y 
geiriau "Mab Dafydd, Fab Abraliam," yn agoriad i'r holl acbau. 

Addefa pawb i St Mattbew ytgrifenu ei Efengjl yn fwyaf neillduol i'r 
laddewon Cristionogol. Yi hyn a ofynai yr luddew ar unwaith yng 



NODION. 



I. "Kirfr." Nid yw hyn yn meddw 
VT hull Efeneyl, ond yn onis y dofln 
acbyddol o ad. 1 byd IB. 

" tfenftedltatl." lawn yw nodi altai 
fod yr acbau byn a Daiydd i nued f 
dta gwahanol i'r rhai a roddir i ni yn Bl 

fath ynddjnl r 

sylwi 7n ft r- 

gotrh egluih i 

(hid gellir i • 

acliau yn S fl 

Lne, y miu ; i 

Mid'^^,^1?' 1 

ftid on yn rt i! 

yi elddo Mai r 

f^idderaiU 
denln Daiyd 



li. SI. Tt hyn a ofyimi y 
— iddaiigaaiadfbdleanD liii 

ol y dull cyfrefthiol Broli 

tenluaidd. Y mae jn debyg y dengvi 
8( H»tUievliiiacbFranliinorGrirttriry 



oedddBcgomadfodleauDliuBdi UaMd, 
■ '■ " -'■-■ - ' fi acfaaa 



olyniaeth brenlunoedd, a'u betifeddjon 
cTtraithlon, tia y dyry St. Luc linach 
Ddynol Cnst, mewn trefti fwy nsturiol 
ac union gmbdl. Ond nid ydym yn y 
naai na't llall, i dybied fod pob dolan yn 
y E»dwyQ yn nodi cyeaylltimd natunol 
lad a, mab. Dofnyddif y gair " penhedlu," 
yn St, M«Wbe« me>in yetyr esng, a 
thebyg i'r ymadrodd. " ac a ddilynwyd 
" Ban, berwydd RWneid yt olynioBth i 
fynu Irwy fabwjBiad weithiau, a thrwy 
adaei allan amryw EenliedlBethau tH^d 
■ mil "Kiii ^roi y ^tix " Ea»b " ycbwALtli 

!f vrialth yr yairifen'oiid 





sisHsS. 





St. MATTHEW, I. 

foen. 38.2T, 3 A 'Judos a genhedlodd Phares a Zara o 
^Raih4.i8,Thamar; a ^ Phares a genhedlodd Esiom; ac 
lOhroiL 2. Esrom a genhedlodd Aram ; 

«,»,Ac. 4 j^Q Aram a genhedlodd Aminadab; ac Ami- 
nadab a genhedlodd Naasson; a Naasson a gen- 
hedlodd Salmon ; 

5 A Sahnon a genhedlodd Booz o Bachab ; a 

Booz a genhedlodd Obed o Euth; ac Obed a 

genhedlodd Jesse ; 

hi Sam. 16.1. 6 A '^ Jesse a genhedlodd Ddafydd frenhin; a 

laSiro^k *Dafydd frenhin a genhedlodd Solomon o*r hon 

^ a fuasai wraig Urias ; 

kioimm.3. 7 A ^Solomon a genhedlodd Eoboam; a Boboam 

^^'^' a genhedlodd Abia ; ac Abia a genhedlodd Asa ; 

i^Bren. 20. 8 Ac Asa a genhedlodd Josaphat ; a Josaphat a 

idhr. 3. iz. genhedlodd Joram ; a Joram a genhedlodd Ozias ; 

'rSd!joSa« 9 Ac Ozias a genhedlodd Joatham; a Joatham 

jriSjft'^a genhedlodd Achaz; ac Achaz a genhedlodd 

genhedlodd -CiZeCiaS , 

Im^^' 10 Ac ^Ezecias a genhedlodd Manasses; a Ma- 
3. 16, 16. ■ nasses a genhedlodd Amon ; ac Amon a genhedlodd 

n2Bren. 24. TnaYoa . 

14.16,16. Josias, 

2 0hron.36. H ° A Josias a genhedlodd Jechonias a'i frodyr, 
Jw^ 20 y^g^ylch amser y ° symmudiad i Babilon : 
a39.9.'a62. 12 Ac wcdl 'r symmudiad i Babilon, ** Jechonias 
3o! a genhedlodd Salathiel ; a Salathiel a genhedlodd 

.^.%. 'Zoiobabel; 

17, 19. 13 A Zorobabel a genhedlodd Abiud ; ac Abiud 

^6.2. ^^**a genhedlodd Eliacim; ac Eliacim a genhedlodd 

Neh.l2.L A^^«. 

Hag. 1. 1. Azor ; 

Nghrifit ydoedd cyflawniad yr hen brophwydoliaethau. Gwyddai fod y 
Messiah addawedig i ddyfod o dylwyth Abraham a Dafydd ; a dyma a 
ddengys ei Efengyl am lesu Grist. 

8. " Thamar." Ni enwir ond pedair gwraig yn miig heb law Mair 
Forwyn, yn yr achau hyn, sef " Thamar, Baclmb, Kuth, a Bath-«eba." 
O'r rhai hyn yr oedd tair yn euog o bechodau nodedig, a dwy o blith y 
oenhedloedd. Faham yr enwir y rhai hyn, tra yr eir heibio i gynnifer 
wragedd llawer mwy enwog a sanctaidd ? Fe aUai mai i ddangos na 
ddirmygai sanctaidd Fab Duw hiliogaeth a ddifwynasid gan bechod ; 
eithr ei ddyfod i ymuno a phechaduriaid a bod yn Gyfeill iddynt Fe 
allai hefyd i rag-gyi^odi ddyfod o bono i jdw y oenhedloedd; canys 
daeth Efe, yr Hwn ni honnai achyddiaeth luddewig ddigymmysg, ond a 
gyfrifai ddieithriaid o dy Israel ym mysg ei henafion, yr un modd. 
" Yn oleuni i oleuo 'r oenhedloedd," yn gystal a " Gogoniant i bobl 
" Israel " Duw. 



St. MATTHEW, I. 

14 Ac Azor a genhedlodd Sadoc ; a Sadoc a 
genhedlodd Achim ; ac Achim a genhedlodd Eliud ; 

15 Ac Eliud a genhedlodd Eleazax; ac Eleazar 
a genhedlodd Matthan ; a Matthan a genhedlodd 
Jacob; 

16 A Jacob a genhedlodd Joseph, gwr Mair, 
'r hon y ganed lesu, yr hwn a elwir Crist. 

17 Felly yr holl ^enhedlaethau o Abraham hyd 
Ddafydd, sydd bedair cenhedlaeth ar ddeg; ac o 
Ddafydd hyd y synunudiad i Babilon, pedair 
cenhedlaeth ar ddeg; ac o'r symmudiad i Babilon 
hyd Grist, pedair cenhedlaeth ar ddeg. 

18 T[ ' A genedigaeth yr lesu Grist oedd fel hjm : y bammed 
Wedi dyweddio Mair ei fam ef k Joseph, cyn eu J^^y^d- 
dyfod hwy ynghyd, hi a gafwyd yn feichiog o'r Llii^g! 
■ Yspryd Glan. 

19 A Joseph ei gwr hi, gan ei fod yn gyfiawn," 



r La? 1. 27. 
Luc 1. 36. 



18—25. Genedigaeth lesu Grist. 
St. Luc ii. 1—7. 

18. '* Oenedigaeth le^ Grist." Mynegir hyn yn Uawnach gan 
St Luc, yr hwn a gofnoda ymweliad yr Angel % Mair Forwyn i hys- 
bysu iddi yr anrhydedd ucbel oedd iw haros. Myne^ St. Luc hefyd le ac 
amgylchiadau ei enedigaeth, yng nghyd a*r weledigaeth angylaidd i'r 
Bugeiliaid. 

"'Wedi dyweddio." Hynny yw, Addaw mewn priodas. Gwyrth 
oedd genedigaeth ein Harglwydd. Ganwyd Ef o Forwyn bur, heb iddo 
dad dynol. Ganwyd Ef o forwyn wedi ei dyweddio er mwyn, fe allai, 
iddi gael cyfaill ac amddiflfynydd yn ei dyfodol wr. Ystyrid dyweddi'ad 
mor gyBBsegredig ym mysg yr luddewon fel y rhoddid yr enwau gwr a 
gwraig i'r dyweddedig, cyn eu priodas, megis y gwelwn yn yr adnod 
nesaf, Ue y gelwir Joseph yn wr Mair Forwyn, er nad oedd ond ei 
darpar wr yn unig. 

19. " Gyfiawn." Duwiol, yn cadw y gyfraith yn ddiargyhoedd. 



16. " Jacob,** Eli yw yr enw a roddir 
i dad Joseph 3ni St. Luc. Nid oes gennym 
iin modd i Iwyr egluro yr anhawsder hwn. 
Gall i'r ddau enw bertnyn i'r iin person, 
fel y gelwir chwegnrn Moses yn Jethro 
a Baguel: neu gallant berthyn i ddau 
firawd, un o ba rai yn ol y gyfraith 
luddewig a allasai fod wedi priodi 
gweddw y Hall, a than y cyfiyw amgyl- 
chiad gallesid c^rfrif eppil y fath briodas 
fel yn perthyn i'r nam neu y Hall o'r 
brodyr. Neu hwyrach y gadewir allan 
genhedlaeth gan un o'r ddau efengylydd. 



17. Addefir fod yr adnod hon yn un 
dra anhawdd. Gadewir allan amryw 
^nhedlaethau ar ol Dafydd. Rhaid 
1 ni felly beidio meddwl y rhoddir 
"pedair cenhedlaeth ar ddeg," fel rhif 
cywir y gwir genhedlaethau, ond yn 
unig fel y nifer a' enwir gan yr Efen- 
gylwr. Mewn gwirionedd nid yw y 
rhif, y mae yn debyg, ond cymmortn 
i'r cof, fel pe dywedasai yr ysgri- 
fenydd. "Fel hyn " gallwn gyfrif 
pedwar enw ar ddeg ym mhob un o'r 
prif gyfnodau." 



St. MATTHEW, I. 

tDeutaii. ac heb chwennych ei gwneuthur hi yn ^siampl, a 
ewyllysdodd ^ rnoi hi ymaith yn ddirgel. 

20 Ac efe jm meddwl y pethau hyn, wele, angel 

yr Argl wydd a ymddangosodd iddo mewn breuddwyd, 

gan ddywedyd, Joseph mab Dafydd, nac ofiia 

« Luc 1.36. gymmeryd Mair dy wraig : oblegid yr hyn a °gen- 

X Luc L 31. hedlwyd ynddi sydd o 'r Yspryd Gleln. 

"oSSSi?* ^^ * A hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef 

7 Art. 4. S. ^lESU : oblegid efe a ^ wared ei bobl oddi wrth en 

2^^-38^*^-pechodan. 

** Ei rlioi hi ymaitli yn ddirgeL" Pe buasai Joseph yn ei " gwneu- 
" thur hi yn siampl " gallesid ei chondemnio iw Uabyddio i farwolaeth. 
Dymunai, y mae 'n debyg, nn a'i ymadael a hi trwy gyttundeb cyfrina- 
ctol rhyngddynt a*u gilydd, neu trwy roddi iddi lythyr yogar, yr hyn a 
foasai y dull m^af cydnaws a'r gyfraith luddewig, gan yr ystyrid 
anunodau dyweddiad In'on mor gyssegredig a'r rhwymau prTodaaol. 
Ymddengys yn hollol gydweddol a chjrmmeriad gwylaidd, diymhongar, 
a meddyl-ddwys y Forwyn Sanctaidd, iddi beidio mynegi hyd yn nod iw 
<l^^n)^ ^^> y genadwri ryfedd a ddygasid iddi gan yr angel Gabriel. 

20. *' Mown breuddwyd." Mynegwyd cenhedliad sanctaidd Grist . 
^n yr angel yn amlwg i Mair; ond mewn breuddwyd i Joseph. 
Gadamhd Duw ei ddadguddiad d*r fath brofion ag ydynt ddigonol i ffydd. 
Gellir meddwl fod anghen mynegi y fath newydd dieithrol yn y dull 
mwyaf eglur a diammwys i Mair, yr hon a wnelai fwyaf ag ef. Ond yr 
oedd breuddwyd yn ddigon i dawelu amheuon Joseph, yn neillduol am 
y gallai Mair ei hun gadamhau y feth freuddwyd. Gellir fel hyn 
ddysgu peidio disgwyl am i wyrth gael ei gwneuthur i brofi yr hyn y 
mae Buw eisioes wedi rhoddi digon o brawf i foddloni meddwl gostynge- 
dig a ffyddiog. Canys ni enfyn Duw neb oddi wrth y meirw at y rhai 
sydd " ganddynt Moses a'r prophwydi." Er hynny efe a egyr ffordd i 
dawelu ein hamheuon, os edrychwn yn ostyngedig atto Ef, a cheisio ein 
dy?gu yn ei ffordd Ef, ac nid yn ein fiyrdd ein hunain. 

" Mab Dafydd." Llefarir fel hyn wrth Joseph iw adgofio o*r br(»h- 
wydoliaeth i d^ Bdafydd, i*r hwn y perthynai ef a Mair. Iddo ef y 
rhoddid y fraint oruchel, o berthynas agos, er nad yn ol y cnawd, ag Ef, 
yr Hwn yw Gwreiddyn a Hiliogaeth Dafydd. 

21. " lesu." Ystyr yr enw sanctaidd a bendigaid hwn, yr enw yr hwn 
sydd uwchlaw pob enw, ac i*r Hwn y plyga pob glin, yw ** Duw yr lach- 
" awdwr." Nid yw ond y dull Groegaidd o ysgrifenu Joshua. Gelwir 
Joshua yn lesu yn Act. vii. 46, ac yn Jesus yn Heb. iv. 8. Yr oedd 
Joshua yn gysgod prlodol o Grist, fel arweinydd y bobl i orchfygu eu 

§elynion, ac i etifeddu gwlad yr Addewid. Yn yr hen amser adnaby* 
did Duw dan enwau o aUu a mawredd; yn awr dadguddir ef dan 
enwau o gariad a thrugaredd, Ni feiddiai yr luddew gynt gymmeryd 
enw y Jehofah ar ei wefusau ; yn awr dysga yr holl genhedloedd garu 
yr enw cariad, " lesu.** 

*' Bfe a wared ei bobl oddi wrth eu peohodau." Nid oddi wrth 
goepedigaeth eu pechodau yn imig. Y mae hyn yn olwg gyfyng ao 

20. "Dy wraig." Hynny yw, dy ddyweddi, neu ddarpar-wraig, yn yr un ystyr 
a " gwr ** yn yr adnod flaenorol. 



St. MATTHEW, I. 

22 A hyn oil a wnaethpwyd, fel y cyflavnid yr 
hyn a ddywedwyd gan yr Arglwydd trwy 'r 
prophiwyd, gan ddywedyd, 

23 Wele, morwyn a fydd feiohiog, ao a esgor 
ar fab ; a hwy a alwant ei enw ef Emmanuel, yr 
hyn o'i gyfieitiiu 3^, Duw gyd a ni. e^wit.i*. 

24 A (Joseph pan ddeffrdes gwsg, a wnaeth 
megis y gorchymynasai angel yr Arglwydd iddo, 
ac a gynuneiodd ei wraig : 

ammherffiuth iawn o'r lachawdwriaeth 7 llefarir am dani. T mae yr 
lesu yn gwaredu oddi wrth lywodraeth a nerth pechod yn gj'stal a'i 
goepedigaeth. £fe a 'n givareda oddi wrth bechod ei hun Tina, ac oddi 
wrtn ffrwytbau pechod ar ol hyn. lachawdwriaeth hresenol yn gystal a 
dyfodol ydy w. 

82. '* A. hyn oU a wnaethpwyd, fel j oyflawnld." Defiiyddir yr 
ymadrodd bwn yn' fynych wrth ddyfynu hen prophwydoliaethau. Nid 
jdjm iw ddeall^l yn datgan mai amcan Duw yn dwyn ym mlaen ddigwr- 
ddiadau mawiion yr Efengyl oedd t*r diben o gyflawni y prophwydoli- 
aethau a draddodasid er's cymnaaint amser or blaen. Gwyddom i 
Dduw ragluniaethu y digwyddiadau cyn ysprydoli o hono v prophwy- 
doliaethau. Ond etto un amcan yn y digwyddiadau, neu yn hytrach, yn 
y dull a*r amgylchiadau trwy y rhai eu dy^d oddi am^ylch, oedd 
cyflawni yr hyn a rag-ddywedasid, a dwyn tystiolaeih i winonedd Gair 
Duw. Bhaid i ni hefyd ochel tybied fad gan un gweithredydd imion- 
gyrchol amcan pennodol i gyflawni prophwydoliaeth wrth gyflawni y 
weithred. Pan ddywedir fel hyn, "A*r lesu yn gwybod fo<rpob peth 
** wedi ei orphen weithian, fel y cyflawnid yr Ysgrythyr, a ddy wedodd, Y 
** mae eyched amaf ** (St. loan zix. 28.), nid ydym i dybio i'r lesu le&ru 
y geiriau er mwyn cyflawni y brophwydoliaetfa, ond iddo wrth eu 
Ue&u, gyflawni 'r brophwydoliaeth yn ol amcan Duw. Felly hefyd am 
ranniad y dillad rhwng y inilwyr (Pen. xxvii. 36.), nid oeddynt yn bwrw 
coelbren ary wis^gyd a*r amcan o gyflawni geiriau Dafydd, ond trefnodd 
Duw fod eu gweithred hwy yn gyflawniad o'r geiriau, megis y trefnasai 
i*r geiriau fod yn brophwydoliaeth o'r weithred. 

23. Yr oedd i'r brophwydoliaeth fawr hon, fel Uawer eraill, ei 
chyflawniad lleiaf, a mwyaf uniongyrchol. Ond er i*r brophwydoliaeth 
gael ei chyflawni ar unwaith yn Uythyrenol, y mae iddi yn ddiau ei 
chyflawniad helaethach a dy&ach hefyd. Teimlai y prophwydi eu 
himain hyn, fel y gwelir yng ngeiriau St. Petr (1 StPetr i. 11, 12.), 
herwydd dywedir wrthym eu bod hwy, yn chwilio ystyr eu prophwy- 
d(diaethau eu hunain, gan wybod eu bod yn peruiyn i amserau yr 
Efengyl. 

** Smmaauel." Ni roddwyd yr enw hwn yn wirioneddol Vn Hargl- 



23. HhMfynegai y bvophwydolfaeth yn 
Eeaiah (yu. 14.) yr bon « lefanrid 750 
mlynedd csm ^enedigaelli ein Hap- 
glwydd, yn fmitaf oil y dygid RimrediK- 
aetn, heddwcn, a lla^^nder, i dir Jndab, 
yr hwn a orthi^rmid ar y pryd gan fren- 
ninoedd Inael a Syria, cyn y byddai 
i nn ofldd yr amser hwnnw yn £or- 



X, nen wyryf^ ymddwyn ar &b, ac i*r 
tyn hwnnw dyfu i t ynu i alln Kwa- 
haniaeHiii iliwng da a drwfr. Ond yr 
oedd ff\]rf ryfedd ae ieithwedd hynod y 
bropbwydoliaeth ynddynt eu htmain, 
yn ddigon i awgnmra fod i'r geiriau yvtyr 
ddy&aeh; megie ag y mae mewn gwi- 
rionedd. 



» Ex. 13. 2. 
Luc 2. 21. 

Tbedwaredd 
flwyddyn 
cyny cyfrtf 
cyffiredui a 
elwir 

OedCrirtl. 

Blwjddyn 
gyntax bywyd 
ein Bar 
glwydd. 

a Gen. 10. 
a25.e. 



St. MATTHEW, H. 

25 Ac old adnabu efe hi hyd oni esgoiodd hi 
ar ei mab cyntaf-anedig. A galwodd ei enw ef 
•lESU. 

PENNOD II. 

1 Tdoethion vn ead eu eufanpydde ai Grid trtpy weinidogcuth seren: 
11 yn ei adadi ef^ ae yn ej/fivyvno eu hanrhegion. 14 Joseph yn ffoi i V 
Aipkb, efe^ a *r letu a *i jam. 16 Herod pn Uadd y plant ; Tf) ae yn 
marw, 23 Dwyn Crist yn ei d i Qalilea % Nasareth, 



• AC wedi geni 'r lesu yn Bethlehem Judea, yn 
30. xjL nyddian Herod frenmn, wele, doethion a ddae- 



ilS^n.4.3o.thant *o'r dwyrain i Jerusalem, 



wydd, ac nid oedd anghen ei roddi. Ond gelwir a chydnabyddir Ef gan 
ddynion yn ** Emmanuel " — " Duw gyd a ni " — " Duw yn y Cnawd " — 
" Y Gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a drigodd yn ein plith " — Gellir 
dweyd yr un petn am ditiau ein Haiglwydd yn y 9ed Bennod o 
Esaiah. 

25. " Cyntaf-aaedlff.'* Nid yw y gair hwn mewn im modd yn aw- 
grymmu fod i fam ein Harglwydd blant eraill. Cymmerai plentyn 
cyntaf y rhiant luddewig yr enw " Cyntafanedig," pa un bynnag a*i y 
dilynid ef gan blant eraill a*i peidio. Syniad cyntefig yr E^lwys yw, na 
bu i Fair Forwyn blant eraill, ac nad oedd y pedwar a elwir " brodyr " 
ein Harglwydd, ond un a'i meibion i Joseph trwy briodas flaenorol, a'i 
perthynasau agos, a gellir defhyddio yr ymadrodd yn y feth ystyr. (Ed. 
ar xiii 55.) 



PENNOD II. 
Ymweliad y Doethion a'r Ffoedigaeth i'r Aipht. 

1. "Ao wedi gmi 'r lesu." Gan mai y digwyddiad hwn, sef 
dyfodiad tragywyddol Fab Duw yn y cnawd, ydyw y mwyaf a welodd 
y byd erioed, iawn y cyfrifa y cenhecUoedd Cristionogol y blynyddoedd, 
fel yr ^t hdbio, odd! wrtho ef, fel oddl wrth greadigaeth newydd ail 
ddydd genedigaeth y byd. Cyfrifir "Blwyddyn Ein Harglwydd" o 
flwyddyn Ei enedigaeth Ef. 

"Bethlehem." Bhaid i ni edrych i*r Efengyl yn ol St. Luc am 
hanes mwy cyflawn o enedigaeth Ein Hiachawdwr — Gwelwn yno pa fodd 
y bu, yn ol trefn rhagluniaeth Duw, i*r lesu gael Ei eni yn Bethlehem. 
Ystyr y gair Bethl^em yw " T^ y bara,** ac er nad yw yn iawn 
gwa^ jStyron cuddiedig yn ormodol fel wedi eu hwriadu^ De ni 
ddywedir hynny wrthym, etto y mae yn gyfreithlon i ni gadw mewn 
coi, ac ystried, mai o'r T^ Bara hwn y cyfododd efe yr Hwn ydyw 
" Bara y Bywyd." Yr oedd Bethlehem yng nghylch chwe milltir o 
Jerusalem. (Gwel y map.) 

" Herod frenhin." Hwn ydoedd yr Herod Fawr, a ail-adeiladodd 
y Demi yn Jerusalem yn dra mawrwych. Er ei fod yn roeddiannu 



1. " Ae wedi geni yr Jeau." Er fod ein 
blyiy ddoedd yn cael eu dyddio trwv 
gyfrif o flwyddyn dybiedig geoedigaetn 
em Harglwydd, etto cafwyd allan trw/ 
ymcnwiUad gofalus fod hyn yn a'nghywir 



i raddau, gan i'n Harglwydd gael ei eni 
bedair blynedd yn gynt na'r ainseriad y 
cyflifwn ni oddi wrtno. M &bwynadinra 
yr arieriad o gyfrif y blynyddoedd oddi 
wrth enedigaeth ein HiacnAWdwr. hyd 



St. MATTHEW, H. 

2 Gan ddywedyd, Pa *le y mae yr hwn a anwyd»>Liic2.ii. 
vn Frenhin yr luddewon? canys gwelsom ei *^ serene Num. 24. 17. 
ef yn y dwy/ain, a daethom i 'w addoli ef. 



Eaai. eo. a 



llawer o awdurdod brenhin, yr oedd yn ddyledus am ei orsedd i'r 
Hhufeiniaid, y rhai oeddynt y pryd hysny yn feistriaid ar yr boll fyd 
adnabyddus. Yr oedd efe yn un bynod am ei greulondeb a*i drais, a 
llofruddiodd lawer o*i deulu ei bmi. Yr oedd weithion yn ben wr, a 
ba farw yn fuan ar ol genedigaetb ein Hiacbawdwr. Rbaid i ni felly 
ochel ei gamgymmeryd am yr Herodiaid eraill, y darllenwn gymmaint 
am danynt mewn Ueoedd eraill, y rbai oeddynt ei ddisgynyddion ef. 

" Doethion," neu y '* Magi " yn ol fel y mae y gair yn wreiddiol, 
ac eu gelwir yn fynycb. Dosbarth o Atbronwyr dysgedig yn y dwy- 
rain oeddynt, yn enwog am eu gwybodaetb seryddol. 

" 0*r Dwyxain." Nis gwyddom o ba wlad neillduol yn y Dwyrain 
y daetbant. Fe allai mai Galdea, gwlad enedigol Abrabam, neu o 
Persia, neu' Arabia. 

2. " Gan ddwedyd. Fa le 7 mae," Ac. Y syniad cyffredin y w 
i'r seren arwain y Doetbion trwy eu boll daitb. Prin y cyttuna byn 
a'r banes. Pe felly, pabam y bu amynt angben ymofyn yn Jerusalem 1 
Y mae yn debyg iddynt ddyfod i Jerusalem o berwydd mai bi oedd y 
ddinas frfenbinol, gan dybied y byddent yn sicr yno glywed am 
Frenbin yr luddewon, os na byddai iddynt ei gael Ef. Pa fodd bynnag, 
fe allai fod y seren yn ymddangos bob nos, ac befyd fod Jerusalem yn 
gorwedd ar y ffordd fwyaf cyfleus i Bethlebem, a darfod i'r Doetbion 
ymofyn yno o berwydd y gwyddent oddi wrtb ymddangosiad neu sefyllfa 
y seren, eu bod weitbian agos a cbyrbaedd pen eu taitb. 

**Bi seren ef." Pa betb oedd bon nis gallymi ddweyd, ond 
ymddengys ei bod yn rbyw ymddangosiad bynod ac angbyflfredin yn 
y ffurfafli, a darfod i Dduw In bysprydoli iw cbymmeryd fel anvydd 
fod y Gwaredwr disgwyliedig wedi dyfod. Dylem gadw mewn cof fod 
rbai o*r propbwydoliaetbau bynottaf am Grist, yn neillduol yr eiddo 
Daniel, yr bwn a enwodd byd yn nod amser ei ddyfodiad, wedi eu 
bysgrifenu tra yr oedd yr Isiieliaid yn gaetbion yn y Dwyrain. Y 
mae yn dra tbebyg fod ysgrifeniadau gwr mor enwog a Daniel yn 
bysbys i bobl y wlad lie y dyrcbafesid ef i gymmaint awdurdod, a*r 
rbai, fel y gaJlwn dybied, a dderbyniasant oddi wrtb eu cyndadau yr 
banes am y waredigaeth ryfedd ffaU 'r llewod. Fe allai befyd eu bod 
yn gyfcirwydd a pbropbwydoliaetb Balaam, yr bon oedd lawer bjn, am y 
" Seren" a ddeuai o Jacob. 

•Tw addoli ef." Y mae yn amlwg gael o'r Doetbion eu galluogi i 
weled mwy o "ddirgelwcb duwioldeb Duw wedi ymddangos yn y 
cnawd," (1 Tim. iii, 16.) na llawer eraill. Daetbent i weled ** Brenbin 
" yr luddewon,'* a rhaid eu bod yn gwybod rhywbetb am y gwirionedd 
nad oedd Ei " Deymas o'r byd bwn," pe amgen nid addolasent Ef. Y 
mae addoliad, yn ei banfod, yn arwyddo y defosionol barcb & delir gan 
ddyn i Dduw. 



oddentu pnm can miynedd ar ol 1 hynn^ 
gymmeryd lie, ac felly hawdd ydymr rnoddi 
cyfiif am y camgymmeriad. 

'* Wde, doetJUon a ddaethant.** T mae 
llawer o anhawsterau yng ngclyn a chy- 
9om y digwyddiadau a adroddir gan ttt 



Matthew a St. Luc, mewn perthynaa i 
febyd ein Hiachawdwr, a phenodiad am- 
ser yraweliad y doethipn ag Ef. Gwydd- 
om 1 Buredigaeth Mair, a chyflwyniad y 
Mab Bychan, yn y Demi, gymmeryd 
lie ddeugaln niwmod ar ol genedigaeth 



St. MATTHEW, H. 

3 Ond pan glybu Herod ftenhin, efe a gyffrdwyd, 
a boll Jeraaalem gyd kg ei. 

8. " Bfe a sjtbOwTA." Yr achce o'r c^ro hwn jn ddian jdoedd 
ofn cydjingeiaydd a'i deuln ef am y frenhiniaeth. Yr nn ofti a gythry- 
Wai " holl JernBalem, o herwydd. pa mor ddrwg ac atgas Drnnag 
"ydoedd Herod freDbiii, ;mae yn ddiddadl y ceid liawer jnoa'allenant 
" yn en rhwjmo iw gyhnorthwyo, tra y parai yr ymo^niad yng nghylch 
" Brenhin yr Inddewn " gyfiro mawr yn naturiol, hyd yn nod ym myag 
etttill. Ymddengys fodd Dynnag i'r brenhin, bc eraill a glywBent eirian 
y Doethion, ddeall iiad oedd Brenhin yr Inddewon yn neb amgen na'r 
Crirt addawedig, fel y gwolir oddi wrth ofyniad Herod yn yr adnod 
n«aaf, Yr hyn nod oeddynt yn ei ddeall oedd natnr y Deymafl honno, 
ag yr ydoedd Crist wedi Ei eni yn Frenhin arni. 



welid gjd I'r plentyn ie«u 
>> dinctidd BT d1 V ddefod 

.—aid bvB i i»i dybio na 

ch;mm«Tiidd ymnliad y DoeQiioii le 
mor tUaa x y mcddylir jm gyffiedia, 
•tthr n hrtnch ya mod ail ymaeliad 
^r eiddyut a Betblebem. ymrenmma 
7 cyftyw tal Gid yn dm naturiol I'Mtlt 
a JoKph ewyllyrio gmcatbur en eaitref 
ra BatUebem IM yn wir r gallem oigln 
Mdl wrth ad. 22, o'r betuiod hon), r~" 
leiaf y cacent drenlio cryn Iswer 

- m ol sweled y ir"- - 

rhyfedd. Gan hjFiii 
' "1 dychwelyd 1 N-™^™, 
ran St. Luc {ii. 38,), pa- 
& Bethlehem ym mnen 
yefaydlg amier. prjd y cymmerodd ymw- 
ellad y Doetmon, a r digwyddiadaij a 
go&odij gan Bt. Matfhew le. GaU fod 
jchydlg o KefDt^aeth i'r golygiad yma 
Ldyd yn ad. IG {(licel f Nodtad). Ood 
hwyrach.iir y cyfan, mai mwy boddhaol 
ydyv tybiea i ymveliad y Doelhloo 
tymmeryd lie yn fuan ar ol geuedicaeth 
ein Hiaebavdwr, yn oI traddodfad yr 
Bqlwya, yr hoD aydd yn cadw iKAa- 
wnaeth or amgylcUad ar Ddydd Gwyl 
■ ■■ n wyl (lonawr 6.). 

[r Latin itella. wf 



Dfeph ddyc 
Hascetta \ 



bimier yno, ^m^ ol^ e"eled ^y fiiUi ddl- 
•Dt iddyntV 



yitwyll, — - 
(Cymielnad 
(end, ydyw 
mecodd y S 






h IT Aipht le yn 

y pHredigaeth. Yr 

PI manT yn y golygiad 

i yn rhaid cymmetjd i 

bt o anuer rhwng y cyf- 

. ^11 bethau yn ol y gyfniilh, 

r dychwalifld 1 Galilea, yn St, Luc " 



EKSi^^h^b^ 



fel 7 canlyn ; Cafodd y Doethion yr ol 
■yntaf ar y uren pan oeddynt hwy 
■nmaln yn y Dwyrain. Ymddanioi 
boo, 7 mae yn amlvg, i'r Qorllew 
iddrnt. Oao ddilyn ei byigociadaD 
tMthiamit 1 Jemaalem, ae oddl yno 
BcMilehem, a chyrhaeddeaaut yno, y 
— -■-'— ■— J- " niwraod gl 



Sywir, dkbon f r aeren ymddangca nn- 
taf ryv Bymmamt o amaer cyn Kenedig- 
aeth eiu Haiglwydd, gon na byddai den- 
ddeug nivnod ddim biaidd yn ddigoB 
o amaer i'r dalth. Ar t Uaw arall, (■ 
gwell gennym dybied ddarfbd ft aam 
w&eyd ei hyrnddangoriadyn gymmhwyi 



T mse yn ddiao i'r teuln eanrt- 
'iwelyd yrun divmod i Beth- 

. „ yna rb]«Dddiwyd Joseph gan 

Ddnir i geaia diocelwchar uniraith Aas 



■idd ddyehwelyi 



UidBerod. Tytdri'rdigwyddiadBuh^oa 
a gymmeraiaDt le yn y deml gyrhaedd 
dunian Herod, rn emredlg paji ddai>- 
IleDom i Anna Idam am danynt yn 
gyhoeddni, a daifed 1 hyn ei amain i 
ymd^panam BaddychwelaMiy Doeth- 
ion, tan M&dd Allan Iddynt ei aiami 
tnn d^cbvelyd adief ^ar h;rd„ffi>rdd 



anJl. ina, mewn cynddaredd dlgoflu, 
cynllnniodd yn ddiatireg a chyflawnodd 
lotruddiaetlk y "Qiririoniaid, aef baba- 

Dod diniveid Bethlehem. Bu Herod 



D (ad. 22.) i Nazaretb, 
r on y khut am daiio yn St. Luc il. 39. 
{id ydym yn cael mi eglorhad bollol 
nddhaol ar y rhan hon o^r banea ; ond 
haid i ni goSo nad oea gennym oud 
hanau o'r cyflyw, a gallwn fed yn sicr 
« cawwm yr oU, y bDaaai yn ddigon 
lamld eu cymmbvyio bobim ivla ei hmi . 



St. MATTHEW, II. 

4 A chwedi dwyn ynghyd yr hdl *arch-offeiriaidd2C5hr.36.]i. 
ac • ysgrifenyddion y bobl, efe a ymofynodd & hwynt •2Chr.3ii3. 
pa le y 'genid Crist ' Mai. 2. 7. 

5 A hwy a ddywedasant wrtho, Yn Bethlehem 
Jndea : canys felly yr ysgrifenwyd trwy yr piophwyd ; 

6 8A thithau, Bethlehem, tir Juda, nid Ueiaf«^«"^^ 
wyt ym mhlith tywysogion Juda : oanys o honot 

ti y daw Tywysog, yr ^hwn a fugeilia ty mhobii»Dftt.2.2T. 

Israel. Micah 6. 2. 

^ 7 Yna Herod wedi galw yr doethion yn ddirgel, 
a 'u holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ym- 
ddangosasai j seren. 

8 Ac wedi en danfon hwy i Bethlehem, efe a 
ddywedodd, Ewch, ac ymofynwch yn fanwl am y 
mab byehan ; a phan gaffoch ef, mynegwch i mi, fel 
y gallwyf finnau ddyfod a 'i addoli ef. 

9 Hwy than wedi clywed y brenhin, a aethant ; ac 
wele, y seren a welsent yn y dwyrain a aeth o 'n 



4. " Aroh-offeiriaid ao yBgrifenyddion y bobl." A Biarad yn 
briodol, nid oedd ond tin Arch-, neu Brif-Offeiriad, eithr dan y Rhnf- 
einiaid a Herod, dygwyd llawer o gyfiiewidiadan i'r swydd, a dichon fod 
amryw ar yr un pryd yn honni hawl iddi. Yr mae yn bossibl y 
cynnwysir dan yr enw h^wnnw y Bawl a fuasent gynt yn gwasanaethu yn 
y swydd, ac hwyrach a gynnorthwyent yr arch-offeiriad cyfreiHilon. 
Neu gall yr enw gyfeirio at bennaethiaid y gwahanol ddyddgylchoedd 
offeiriaid (gwel 1 Chr. xxiv. 8). Yr ysgrifenyddion oeddynt gopTwyr a 
dysgawdwyr y gyfraith, ac fe allai yn Lefiaid hefyd. 

5. " Yn Bethlehem Jndea." Attebodd y dysgedigion yn Jerosalem 
ofyniad Herod yn ddiattreg, sef " Pa le y genid Crist.*' Yr oeddynt yn 
ddigon cyferwydd a phrophwydoliaeth Micah, ac yn ei deall yn gywir. 
Pe yr aethent ym mlaen at y geiriau dilynol sydd yn darlnnio y 
" Tywysog ydoedd i ddyfod o Judea, fel " un a'i fynediad allan o*r 
**dechreuad, er dyddiau tragywyddoldeb,*' gallasent amgyflfred rhyw- 
beth ym mhellach am Ei gymmeriad Dwyfol. Truenus yw cyflwr y 
rhai a wyddant pa le i gael Crist, ac a allant gyfeirio eraall atto, ond 
nid ydynt byth yn Ei geisio na'i gael eu hunain. 

7. "Yr amser.** Dichon y tybiai i*r seren ymddangos yn gymm- 
hwys ar yr adeg y ganwyd ein Hiachawdwr (ond gwel y Nodiad ar 
ad. L). 



6. Y mae'r geiriau a ddefoyddir yma 
yn prahaniaethu ychydig oddi wrtb y 
rhaa a dde&yddir gan y Prophwyd Micah. 
'* A thithau, Bethlehem Ephratah, er dy 
"fod yn fechan ym mhlith miloedd 
" JudEm, etto o honot ti y daw allan i 
**mt tin i fod yn U^wifdd yn Lnael." 
Ymddengys y deallai yr arcn-offeiriaid 
y geiriau fel yn arwyddoccau nad oedd 
Bethlehem y lekif ym mhlith ** tywys- 



" ogion," neu brif-ddinaaoedd Jndah. Nid 
yw 'r gwahaniaeth yn fawr, canys dsrwed 
y Prophwyd,er fod Bethlehem yn ftcfaaa 
yn ei amser ef, y deuai hi yn fawr 
lawn. Felly dyi^r jrr arch-offeinaid i ni 
yr ystyr gyffredm pan ddywedant mai 
nid lleiaf oedd hi inn mysg dinaaoedd 
mawiion Judah. Bechan yn el main- 
tioli, ond mawr yn ei henwogrwydd 
ydoedd. 



St. MATTHEW, n. 

blaen hwy, hvd oni ddaeth hi a sefyU gomwch y 
lie yr oedd y mab bychan. 

10 A phan welsant y seren, llawenychasant a 
llawenvdd mawr dros b^ 

11 A phan ddaetfaant i'r ty, hwy a welsant y mab 
bychan gyd a Mair ei fiam; a hwy a syiihiajBant 
i lawr, ac a'i haddolasant ef : ac wedi agoryd eu 

'kLlIo^' ^T®^'^^ * ^offrymmagant iddo anrh^ion; aur, a. 
thus, a myrr. 

10. ** A phan welMDi y aeren/' Hjnny yw, pan welfiant y seren 
yn «efyll, ac y dealla^ant mai nid ofer fuajBai en taith hir a Unddiedig, 
ond eu bod weithian wedi cael gafeel ar yr Hwn yr hiraethasent 
gymmaint am £i weled. 

11. ''Fr tf.^ Bama rbai y gellir cacgla odd! nrfh y geiriau yma 
ddarfidd i Mair a Joseph fiymmud o letty yr ani&il, lie y cawsent 
gysgod gyntaf, i letty ^iodol, neu d^ cy&ill, gwedi i*r lliaws a 
ddaetlient i Bethlehem iw "tretho,** neu gofrestni en henwan, fel 
hwythau, fyned ymaith, Y mae fayn yn fwy tebyg 08 teimlwn dan 
rwymau i bendenynn fbd ymweliad y doetfaion yn ddiweddarach na*r 
pryd y eoffeir ef yn yr Ystwyll. (Gwel Nodan ar ad. i] 

*' Hwy a welsant y Mab Bychan.'' A oedd yr olygni a gawBent yn 
hollol fel y di^gwyliasent 1 Dim riiwysg, dun gwychder hienhinol, dun 
ond Horwyn dlawd o Iuddewe« a'i Baoan Bach. Dyma y Brenhin y 
dae^ent iw addolL Mawr a rhyfeddol oedd en ffydd a'n hofiidd-dod i 
ddadgiiddiad Duw. Bhaid oedd wrth y tywyllwch dychrynllyd, y 
ddaeargrvn &wr, a'r beddau agored, i wneuthur i*r Captain Bufeinig 
weiddi allan, " Yn wir Mab Duw ydoedd Hwn." Ond er na welai y 
doetbion byn ddim amgen na mam a'i Babaii, "/syrthiaaant i lawr ac 
addola«ant Ef/' 

** jBu tryaoratb" Mae 'n debyg mai ** anr, a thus, a myrr " oedd 
cynnyrch goreu eu gwlad. Dysga y doethion ni yn hyn i gyflwyno ein 
petbau goreu i'r Arglwydd. Y mae y rhodd allanol yn gymmeradwy, 
pan ei hoffrymmir mewn ffydd a cbariad, ac fel arwydd o aberthiad y 
^lon oddi fewn. Hoffa rhai olrhain a chanfod addaarwrdd neillduol 
i'r amjgylchiad vn yr offrymmau hyn; — sef "aur" fel teymged i'r 
Bronhin, " thus, fel arwydd o'r addoliad dyledus i Dduw, a " myrr*' 
fel rhag-dystiolaeth o*r farwolaeth a^ yr ydoedd yr lachawdwr iw 
dioddef, am y deftiyddir myrr i enneinio y marw. 

Mor ryfedd ydyw banes taith y doetbion 1 Yn y lie blaenaf, dyma 'r 
wyatl neu emest g^taf o alwad y Cenhedloedd. (Gwel ar. vi. 32.) 
X Dugeiliaid luddewig a arweiniwyd gyntaf at yr lachawdwr ; wedi 
hynny y doethion cenbedli^. Cywir y prophwydodd Dafydd, "Bho- 
** ddaf y cenhedloedd yn etifeddiaeth i Ti, a therfynau y ddaear fth 
" foddiant." (Ps. ji. 8.) Ac Eeaiah, " Gwael yw dv fod yn was i mi, i 
'^gyfodi Uwvthau Jacob, ac i adferu rhai cadwedig Lrael: Mi a'th 
"roddaf hefyd yti oleuni i'r Cenhedloedd, fel y byddych yn lach- 
" awdwriaeth i Mi hyd eithaf y ddaear." (Es. xlix. 6.) A thracbefo, 
'* Cenhedloedd hefyd a rodiant at dy oleuni, a brenliinoedd at ddisgleir- 
" deb dy gyfodiad." (Esai. Ix. 3.) Ac mewn Uawer o fieuiau eraill rhag- 
■yneglr galwad y Cenhedloedd. Ond yma cftwn y blaenffiwyth o 



St. MATTHEW, U. 

12 Ac wedi eu rhybnddio hwy gan Dduw trwy 

^ freuddwyd, na ddychwelent at Herod, hwy a aethant k pen. l 20. 
drachefn i V gwlad ar hyd ffordd aralL 

13 Ac wedi iddjmt ymado, wele angel yr Arglwydd 
yn ymddangos 1 Joseph mewn breuddwyd, gan 
ddywedyd, Cyfod, cynuner y mab bychan a 'i fam, 
a ffo i 'r Aipht, a bydd yno hyd oni ddywedwyf 
i ti : canys ceisio a vma Herod y mab bychan i'w 
ddifetha ef . 

14 Ac yntau pan gyfododd, a gymmerth y mab 
bychan a i fam hyd nos, ac a gihodd i 'r Aipht ; 

15 Ac a ftt yno hyd farwolaeth Herod : fel y 
cyflawnid yr hyn a ddywedwyd gan yr ArglwydS 
trwy y prophwyd, gan ddywedyd, 0*r Aipht y 
gelwais fy mab. hos. 11. 1. 

16 Yna Herod, pan weles ei siommi gan y doeth- 
ion, a ffrommodd yn aruthr, ac a ddanfonodd, ac 
a laddodd yr hoU fechgyn oedd yn Bethlehem, ac 

horiynt. Yma y canfyddir y prawf gweledig, cyntaf nad yw bendithion 
Duw ddim mwyach iw cyfyngu o fewn cylch un genedl, eithr yn rhydd 
ac agored i hoU ddynolryw ; ac yn He crefydd genhedlaethol, fod i ni 
Eglwyp Gatholig, neu Gyflfredinol, yn cofleidio pawb. Dylai hyn fod 
yn destyn diolchgarwch dwfn gennym ni y cenhedloedd. Yma gallwn 
sylwi ar ymddygiad Duw tu ag at y rbai yr ewyllysia eu dwyn at Grist. 
Arweinia hwy trwy yr arwydd mwyaf addas i ennill eu hufudd-dod. Yr 
oedd y doethion yn hyddysg mewn seryddiaeth. Gan seren eu gelwir ac 
eu harweinir. Felly i bob un ymddengys rhywbeth newydd a hynod o 
bryd i bryd, yr hwn, pe sylwid amo ac y dilynid ei gyfSsirwyddid, a 
attebai ddiben seren y dwyrain, i arwain at yr lachawdwr. Da, hefyd, 
y dywedwyd, megis yr arweinid y doethion trwy ddau beth, sef y seren 
flaen y llygaid, ac addysgiad Duw oddi fewn, felly /n harweinir nin- 
nau trwy y ddau beth hyn, y Bibl o flaen ein Uygaid, yr hwn sydd yn 
llewyrch i'n llwybrau, ac Yspryd Duw oddi fewn, yr Hwn a addawyd i 
gyfarwyddo a nerthu yr hoU bererinion a deithiant ym mla^n gan 
obeithio gweled eu Harglwydd wyneb yn wyneb. Yna, drachefn, mor 
hynod ydyw fFydd y doethion. Nid ffydd dywyll neu wan oedd y 
cyfryw ag a allai olrhain arweiniad Duw yn y seren, a allai eu cynnal 
trwy eu taith hir a llafurus, eu galluogi i ganfod eu Brenhin a*u Duw, 
ym Maban Bach Morwyn dlawd luddewes, a syrthio i lawr iw addoli 
Ef. 

16. " 0*r Aipht y gelwius Py Mab.** Cawn yma un o'r engreifftiau 
amlyccaf a hynottaf ystyr ddeublyg amryw brophwydoliaethau. Cyf- 
eiriai y geiriau hyn yn ddiamheu yn eu hystyr syml a chyntefig, fel yr 
ysgrifenwyd hwy gan Hosea, at ddygiad i fynu Blant Israel o'r Aipht, 
Ond, pa un bynnag a ydoedd y prophwyd a*u llefaiodd yn ymwybodol 
hynny a*i peidio, yr oedd i'r ymadrodd ei ystyr ddyfodol yn gystal 
a gorphenol, a chynnwysai brophwydoliaeth am alwad o'r Aipht yr UN 
ag ydoedd yn yr ystyr uchaf a mwyaf gwirioneddol yn Fab Duw. 



St. MATTHEW, H. 

yn ei holl gyfiSniaTi, o ddwyflwydd oed a than hynny, 
wrth yr axnaer yr ymofynasai efe yn fenwl 4'r 
doethion. 

17 Yna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedaaid can 
Jeremiae y prophwyd, gai dd^edyd, 

18 Lief a glybliwyd yn Bama, galar^ ae wyl- 
oflain, ac oohain mawr, Rachel yn wylo am ei 
phlant; ac ni fynnai ei chysuro, am nad oedd- 

ynt. Jer. 31. 15. 

^fl^^dy*^ 19 Ond wedi marw Herod, wele angd yr Ar- 
cyn^am- glwjdd mewii breuddwyd yn ymddangos i Joseph 
JiwircSid yn yr Aipht, 

Orirt 1. 



18. " Yn Bama.'* Y ma© 'r geiriau hyn etto yn engraifft o ystyr 
ddeublyg propbwydoUaeth, neu hwyrach o*r gwirionedd dwfn fod yr oU 
o*r Hen Destainent yn Uawn o Grist, ac mai ynddo Ef y cyflawnir ei ystyr 
uchaf a pher£faith. Llefarodd y prophwyd Jeremias y geiriau hyn am 
blant Israel yn cael eu dwyn yn gaeth i Babilon. Ai y caethion 
athrifit ar eu taith heibio bedd Bahel, ar fin y fifordd rhwng Bethel a 
Bethlehem, ac felly y mae yn debyg, yn agos i Bama, yr hon sydd yn y 
cyfeiriad hwnnw, ychydig i'r gogledd o Jerusalem. Dysgrifir Bah^l gan 
y prophwyd fel yn cyfodi o'i bedd, ac yn wylo wrth weled ei phlant yn 
myned i gaethiwed. Fortreiadir hi etto yma yn wylo dros ferthyron 
ieuaingc Bethlehem. Cysgod o'r mamau luddewig ydyw Bahel. Mor 
ddychrynllyd i fomau Betiilehem ydoedd Uofruddiaeth yi^ler eu babanod 
diniweid. Er hynny cysurir Bahel yn y broj^wydoliaeth : " Attal dy 
" lef rhag wylo, a*th lygaid rhag da^u ; canys hwy a ddychwelant o 
** dir y gelyn. Ac y mae gobaith yn dy ddlwedd, medd yr Arglwydd, 
" y dychwd dy blant iw bro eu him." A diau fod yr un cysur 1 aros 
mamau Bethlehem, os oeddynt alluog iw fwynhau ; canys oni ddychwel 
eu rhai bychain hwythau o " dir y gelyn diweddaf, angeu ? " Ac oni 
allent gael gobaith yn y diwedd, y cyrarfyddent y plant, a gollasent, ym 
mro eu cartref tragywyddoU Oeidw yr Eglwys gofiadwriaetii am y 
babanod, a lofruddiwyd fel hyn, ar ddydd gwyl y Gwirioniaid. A 
ydyw eu tynged yn ymddangos i ni yn drom a chreulon? Yr oedd 
yn drwm i'r mamau wylofus. Yr oedd yn greulawn yn y brenhin 
ysgeler. Ond i*r babanod bychain eu hunain yr oedd yn wynfydedi^ 
iawn. ** Y rhai hyn a brynwyd oddi wrth ddynion, yn flaen-ffrwyth i 
" Bduw, ac i*r oen.*' Yr oeddynt yn ferthyron mewn gweithred, er nad 
mewn ewyllys ; a chymmerwyd hwy ymaith o flaen drygfyd, a " difei 
" ydyntger brongorseddfaingc Duw," trwyddo Ef yr Hwn y buant feirw 
o*i herwydd. 

19. ** "Wedi marw Herod." Bu y gormes deym crenlawn hwn farw 



16. ** Wrth yr amser.** Tmofyiuiflai 
Herod yn fanwl am yr amser yr ^- 
ddangoeaeai y eeren gyntaf i'r doetnion 
GadwM hyn meim cof. Tybiai i Grist 
gael ei eni oddeutn yr amser hwnnw. 
Ac y mae y ffaith ddarfod iddo ladd yr 
holl fechgyn o ** ddwyflwydd oed a than 



" hynny," yn peri i rai feddwl na chym- 
merodd y lomiddiaeth waedlyd hon le 
mor fban ag yr ystyrir yn gyf&ednud 
( Gvel nodau ar ad. IV Ond y mae yn 
ddumeu y cymmerai Herod i mewn 
gylch o amser digon eang i fod yn ncr 
o gyrbaedd Baban Mair. 



&r. MATTHEW, IL 

20 6anddywedyd,Cyfod,achyimnerymabl)ychan 
a'i fam, a dos i dir Israel: canys y Aai oedd yn 
c^sio einioes y mab bvchan a faant feirw. 

21 Ac vrem ei gyKxii, efe a gymmertli y mab 
bychan a 'i fam, ac a ddaeth i dir Israel. 

22 Eithr pan glybu efe fod Arehelaus yn teym- 
asn ar Judea yn lie ei'dad Herod, efe a ofoodd 
fyned yno. Ac wedi ei r^buddio gan Dduw mewn 
brenddwyd, efe a 'giliodd i barthau GalHea. ^f^^l'^' 

23 A phan dda^, efe a drigodd mewn dinas am]||^>.^. 
elwid "Nazareiii: fel y cyflawnid yr hyn "a»Bmm.i&fi. 
ddyweda^id trwy *r prophwydi, Y gelwid ef yn '"^^ "' 
Nazaread. 

PENTfOD m. O.C.2S. 

1 Pregeih loan, a*i uo^dd, a *ifwshedd^ a 'ifedydd; 7 y mae yn ceryddu aOainFlwydd- 
y Phariaeaidt IZ cusyn bedyddto Crist yn yr lorddonen. yn o gWyd 

AC yn y dyddiau hynny y daeth loan Pedyddiwr, giwy*d. 
. gan bregethu yn *niffae[fchwoli Judea, . •job. 14.10. 

yn foan ar ol cyflawniad ei weithrcd olaf o g«.londeb a malais yn 
Uofraddiaeth y babanod. 

23^ ** Yno." Hynnyx. yw, Bethlehem Jndea, y mae *ii debyg, lie 
y dymunasai y teulu sanctaidd yn naturiol gartrefa ar ol y digwyddiadau 
rh^feddol a welsent yn y lie. 

23. •• Y gelwid Ef yn 19'aEttread." Ni cheir yr ymadrodd hwn yn yr 
un o'r prophwydi. Lie dirmygus yng ngol'wg yr luddewon oedki 
Kazareth ; ac felly enw o sarhad oeda " Nazaread : " a tfaybia rhai fod 
St. Matthew yn c^^eirio yma at y prophwydoliaethau cyffredin am gy^r 
isel a dirmygedig ein Har^wydd. Eraill, gyda mwy o debygolrwydd a 
chwiliant am sylvoedd yr ymadrodd yn yr amrywiol brophwydoliaetiban a 
le&rant am Grist dan yr enw ** Bla^uryn/* megis lie y gelwir Ef, 
" Blaguryn o wraidd '* Jesse (Esai la. 1.). BeUlia yr enw Nazareth 
oddi wrth air Hebraeg yn arwyddo ''blagnr." A ^ellir cyfieithu 
-Nazareth, "Dinas y blagur.*' Felly hwyrach y golygid yma pan y 
byddai i'r lesu gael ei alw ar y dafodiaith gyifredin yn " Nazaread," fel 
un yn perthyn i ddinas y " blagur," fod hyn yn enw addas i'r Hwn a 
alwai y prophwydi " y Blaguryn.'* Gellid felly droi yr enw dirmygedig 
" lesn Nazareth " yn lesu y " Blaguryn." Ond dichon wedi *r ewbl 
fod y geiriau wedi eu cymmeryd o ryw brophwydoliaeth sydd yn awr ar 
goU^ neu a gofid mewn traddodiad yn unig ym mhlith yr luddewon. 

PENNOB in. 
1—12. Fregethiad loan Fedyddiwr. 

St. Marc i. 1—8. St. Luc iii. 1—18. 

1. "loan Pedyddiwr.*' Efe oedd rhag-flaenydd Crist, yr hwn y 
prophwydwyd am dano gan Malachi, yr olirf o*r prophwydi, don yr enw 

1. '*Tny dyddiau hynny." Nidywhyn a gofhodwyd ddiweddaf, ond cyfeiria, y 
yn meddwl, yn uniongyrcnol ar e} yr hyn mae yn debyg, at y preewyliad yn "RmunT' 



o.a26. 



b Dan. 2. 44. 

£"■.10": as nefoedi 



St. MATTHEW, IH. 
2 A dywedyd, Edifaxhewch ; canys nesaodd '^teym- 



Elias, herwydd yr ydoedd yn ei athrawiaeth a'i nodweddiad yn debyg 
iawn i'r prophivyd mawr Elias. Bhagfynegasai yr angel wrth ei dad 
Zacharias, cyn ei enedigaeth, yr ai efe flaen wyneb yr Ai^glwydd " yn 
" Yspryd a nerth Elias/^ 

<* Difbetliwch Judea," ydoedd ardal ddigynnyrch a theneu ei 
phoblogaeth, yn agos i afon ^ lorddonen, a " mynydd-dir Judea." 

2. " Bdifarhewoh," Rhaid i bregethwr edifeu^ch ddyfod yn gyntaf 
cyn y derbynir Crist fel lachawdwr. Edifeirwch yw y cam cyntaf at 
Grist Sylwer fel y mae y waedd hon, ** Ediiiarhewch," yn alwad gyntaf 
udgom yr Efengyl. Dyma bregethiad loan Fedyddiwr yn y fiwi yma. 
Deulwn hefyd i'r lesu ei Hun bre^ethn, gan ddywedyd, "Edi&rliewch: 
"canys nesSodd teymas nefoedd" (iv. 17.). Cawn hefyd yn yr Efengyl 
yn ol St. Marc (vi. 12.), i'r Apostolion, gwedi derbyn yr alwad ddifrSbl 
a'r conunisiwn, fyned allan a phregethu ar i ddynion " Ediferhau." A 
phan anfonwyd yr Yspryd Glan ar ddydd y Pentecost, ac y " dwys big- 
**wyd" y bobl, "yn eu calonau," nes llefein allan o honynt, dan 
bregethiad St. Petr, " Ha wyr frodyr, beth a wnawn ni I atteb cyntaf 
yr Apostol ydoedd, " Edifarhewch " (Act. ii. 38.). Beth ydyw y matter 

Swysig hwii, " edifeirwch 1 " Nid galar am bechod yn imig yw, pa mor 
dwfa a diragrith bynnag y gall fod. Nid yw hynny ond dechreuad 
edifeirwch, canys dywed St. Paul^ " Duwicl drietwch sydd yn gweithio 
edifeirwch " (2 Cor. vii. 10.). Hefyd y mae y gair a ddefhyddir yn y 
Testament Newydd yn llawer eangach ei ystyr na *^duiciol dristwch.** 
Golyga gyflawn gyfnewidiad calon ; cyfnewidiad, neu droedigaeth oddi 
wrth bechod at dduwioldeb, oddi wrth feddwl drwg at ddymimiadau 
da, oddi wrth y daearol at y nefol. Nid cyftiewidiad bychan yw hwn. 
Gelwir y cyfaewidiad yn "droedigaeth," sef cyflawn ddychweliad y 
pechadur at Dduw. Ond, yn ol ein harfer presenol o ddefnyddio y 
geiriau, y mae i'r gair edifeirwch gymmhwysiad helaethach na throedig- 
aeth ; herwydd ystyr troedigaeth yn gyflfredin yw dychweliad at 
Dduw ar ol gyr/a bechadurus faith ; tra y defnyddir edifeirwch am 
droedigaeth at Dduw ar ol unrhyw bechod. Troedigaeth yw yr hyn y 
inae y pechadur gwar-galed yn sefyll mewn anghen am dano. Ond y 
mae ar bawb anghen edifeirwch, oblegid y mae i'r goreu ei bechodau a'i 
ffaeleddau dyddiol, i edifarhau o'u herwydd. 

" Teymas Nefoedd." Ni ddefnyddir yr ymadrodd hwn oddi eithr 
gan St. Matthew yn unig ; ond y mae yn hoUol gyfystyr a " Theymas 
**Dduw," fel ei harferir gan yr Efengylwyr eraill. Defayddir ef yn 
gyfiredin am deyrnas Crist ar y ddaear, teymas yr Efengyl, eglwys Crist. 
Teymas nefol yw hon, y mae 'n wir, canys er ei bod yn awr gwedi ei 
gosod i fynu ar y ddaear, etto yn ei natur, ei hamcan, ei gallu, a'i 
diwedd, " o'r nefoedd " y mae. Gwelir yn y modd amlyccaf y defnyddir 
y gair am deymas Crist ar y ddaear yn y gwahanol ddammegion, yn y 
rhai y cyffelyba ein Hiachawdwr deymas nefoedd i'r cyftyw bethau ag 
ydynt o angenrheidrwydd yn perthyn i'r amser presenol. (Gweler yn 
neilldnol y dammegion yn y drydedd bennod a'r ddeg o'r Efengyl 



eth, lie yr srmddengyn i'n Harglwydd 
gymmeryd ei gartref hyd yr ameer a 
nodir yma. Am amseriad manwl y '* dy- 
" ddiau hynny," ymofyner a St. Luc ill. 1. 



" loan Fedydditor" Decbreua St. Luc 
ei Efengyl gyd a hanes cyflawn am ened- 
igaetb loan Fedyddiwr, a'i gysylltiad 
a'n Hiachawdwr. 



St. MATTHEW, IIL 

3 Obkgid hwn yw «fe yr hwn y dywedwyd am o.c.2Bt 
dano gan Esaias y prqdiwyd, gan. ddywedyd, Uef 

xm yn lle&m yn y difbethwoh, *^Farott6wchciiaci.76. 
fiToxdd yr Arglwyddy gwnewoh yn luuawn, ei 
Iwybrau ef. i8ai.4o.8. 

4 A 'r loan hwanw oedd a 'i *ddillad o flew camd, d2Bren.i.8. 
a gwregys o groen ynghylch ei Iwjmau: a'i fwyd«^'^'^ 
cedd *locTistiaid a 'mel gwyllt. fisain.14. 

5 Yna'r aetib. allaa atto ef Jerusalem, a holl ' ' 
Judea^ a 'r hoU wlad o amgyleh yr lorddonen : 

6 A «hwy a fedyddiwyd ganddo ef yn yrsAct.19.4, 
lorddonen, gan gyffesu eu peehodau. "* 

Lou.) Tr jdoedd amaer sefydliad y deyrnas honno yn ymyl. Daethai y 
Brenhin ei Hun, ac yr oedd ar dderbyn a sefydlu ei deymas. Felly y 
pregethai loan, y rhag-redegydd, yr hwn y dywedai 'r lesu am dano 
(xi 11.) mai mwyaf ydoedd o*r hoU brophwydi a fuasent o*i flaen ; ond 
^tto fod "y Ueiaf yn nkeymas nefoedd yn fwy nag ef." Hynny yw, y 
mae y lleiaf yn nheymas Crist, y Cristion iselaj^ mewn meddiant o 
freintiau mwy, a bendithion helaetbadi, na*r mwyaf o*r rhai oeddynt 
dan yr hen gy^mmod. 

4. ** Blew oameL" Gwnai hwn ddillad geirwon a hlewog. Sylw^ 
ar yr banes am y prophwyd Elias (2 Bren. i. 8.) lie y dysgrlfir ef yn 
" wr blewog, wedl ymwregysu a gwregys croen o gylch ei Iwynau." 

" Iiocvustiaid." Y mae peth gwahaniaeth barn yng nghylch ystyr y 
gair hwn, rhai yn ei ddeall yn ei ystyr gyffredin am y trychfilyn adnal>- 
yddus dan yr enw, ac eiaiU yn ei ddeall am fath ffagbys, ag y dywedid 
-eu bod yn myned dan yr un enw. Ond nid ymddengys un rheswm 
digonol dros beidio cymmeryd y gair yn ei ystyr gyffredin yn y fan 
hon, o herwydd defayddid locustiaid fel ymbortii cyfFredin yn y 
dwyrain ; ac enwir hwy yn Uyfr Leviticus ym mysg y creaduriaid 
cyfreithlawn i*r luddewon eu bwytta. Math geiliog y rhedyn mawr 
yw locust, o liw rhudd-goch, neu felyh, ac ymddangosant yn heidian 
mor anferth liosog yn iynych, nes tywyllu yr awyr yn eu mynediad 
heibio, a difethant bob gwyrdd-lesni am fifltiroedd pa le bynnag y 
disgynant. Dyry y prophwyd Joel y dysgrifiad mwyaf giymusfawr o'r 
anrhaith a wna y locustiaid, fel cysgod o*r fam a ddygai Duw ar ei 
bobl wrthryfelgar trwy anrhaith eu gelynion. Yr oedd ymborth loan 
Fedyddiwr, fel ei wisg, yn arw a chyffiredin. Daeth efe " Heb na bwytta 
"nacyfed"(xi. 18.). 

5. " HoU Judea." Meddwl hyn yn ddiau yw, Iliaws mawr ; ond 
dylem, mae yn debyg, ei ddeall am liaws bobl yn cyrchu hob parth o 
Judea, yn hytrach nag am yr hoU drigoUon yn gyfan. 

6. "A fedyddiwyd . . gan gyjEfeau." Yr oedd bedydd elsioes yn 
adnabyddus ym mysg yr luddewon, oblegii arferid bedyddio proseiyt- 
iaid, neu ddychweledigion oddi wrth ba^niaeth (Gwel ar. xxiii. 15. 
St loan iii. 5.). Ymddangosai, can hynny, iddynt hwy yn naturiol fel 
arwydd addas olchiad yr enaid oddi with ei bechodau blaenorol, ac 
o ddechreuad bywyd newydd a sanctaidd. Ymddengys y cyffesai y rhai 
a ddeuent i fedydd loan eu peehodau yn gyhoeddus, fel gwystl o'n 



St. MATTHEW, m. 

'^ 7 A pban welodd efe lawer o'r Phariseaid ac 

o*r S^tLceaid yn dyfod i'w fedydd ef, efe a ddy- 

feiMa.12.34. wedodd wrthynt hwy, ^0 gennedlaeth gwiberod, 

iRhnffi 9 pwy a'ch rhag - rybnddiodd i ffoi rhag y *llid a 

l^'^' fyc(d1 

8 Dygwch gan hynny ffirwythan addas i edifeir- 
kiota&aa, wch: 

Act. 13. 26. 9 Ac na feddyliwch ddywedyd ynoch eich htmain, 
^'Ji.*-'' Y mae gennym ni ''Abraham jk dad i ni;. cany^ 

hedifeirwch diragiiih, ac yn 7 bedydd rhoddent sel ar yr edifeirwch 
hwnnw trwy weithred a phrofl^ amfwg. 

7. " PhariMaid a Baduceald." T Phariseaid oedd y sect neu enwad 
CTefyddol lliosooof a chryM ym mysg yr luddewon. Gwnaent i fynu 
i'r olwe allanol yr hyn a ystyrid y dosbeiih grefyddol o'r bobl. Cadwent 
yr holl ddeddf yn fanwl, ac ychwanegasent at gyfraith Dnw lawer o 
draddodiadau dynol, y rhai a gadwent yn llawn mor oMus. Gwnaent 
arddangoeiad mawr o'a crefydd. Tr oeddynt, fodd bynnag, fel dosbarth^ 
yn hynod fitlch a hiinan ^rfiawn. Argyhoeddid hwr yn ami am ea 
" rhagrith,'* o berwydd y cymmerent amynt fod yn ddefosionol a sanct- 
aidd, tra y goddefent i'r pecbod marwol o fidcbder, ac angbariadoldeb 
deyrnasa yn eu oeilonan, Yr oedd y Saduceaid yn dra gwtJianDl i*r 
Phariseaid. Gwadent yn gadam nad oedd dim gwirionedoau Pwyfol, 
*na gorchynmiion, wedi disgyn iddynt trwy draddodiadan, ac edrycbent 
ar ^raitb Moses fel yn cynnwys yr oil ag yr oeddynt hwy yn rhwym 
o gredu. Felly, ^an nad oeddynt yn cael mynegiadau eglnr o athrawi- 
aeth yr adgrfodiad, gwrthodent ^edn y ^irionedd hwn, ac jm 
mhellach, gwadent nid yr adgyfodiad yn xmig ond befyd banfodiad 
nnrhyw fywyd dyfodol, a byd ysprydol, o gwbl. Nid oedd eu crefydd 
ond moesoldeb noeth ; na'u credo ond cydnabyddiad diffiwyth o Dduw. 
Yr oeddynt yn rhyw haner anghredinwyr. Nid oeddynt fel sect mor 
bwysig a'r Phariseaid, ac nid yw yn ymddangos eu bod yn fywiog iawn 
yn lledaeniad eu bathrawiaeth. Darfaasant a bodoli ar ol dinystr 
Jerusalem. 

"O flrenhedlaeth grwlberod.'' Ni buasai St. loan Fedyddiwr yn 
llefaru fel hyn, pe daethai y Phariseaid a'r Saduceaid hyn gyda gwir 
edifeirwch iw bedyddio. Deuai Uawer yn ddiau o w^ grwreinrwydd 
yn unig iw wrandaw. Darllenwn yn Luc. vii. 30, •* i Phariseaid a*r 
** cyfreitliwyr yn eu herbyn eu hunain a ddiystyrasant gyngor Duw, heb 
**eu bedyddio ganddo." A thrachefh, cyhudda ein Harglwydd "yr 
" Arch-offeiriaid a*r henuriaid," y rhai oeddynt un rhan yn Phariseaid, 
a*r Hall yn Saduceaid, na chredasent loan pan ddaethai efe attynt yn 
flfordd cyfiawnder, ac er gweled o honynt eraill yn credu, " nad edifer- 
** hasent gwedi hynny, fely credent ef " {xxi. 32.J. 

8. " Ffrwythau.** "Wrth ei ffrwytn yr aawaenir y pren." A'r 
unig brawf a allwn ni roddi o'n hedtfeirwch yw trwy ein bywyd a'n 
hymarweddiad, Oni newidir y rhai hyn, nis g&U fod y gidon wedi 
newid. 

8. '* Y mae gennym Abraham yn dad i ni." Dyma oedd balcbder, 
ymffrost, ac ymddiried yr luddew. Ystyriai ei bun yn teilyngu fbSr a 
jshariad Duw am ei fod yn &b i Abraham. 



St. MATTHEW, HX 

yr jdwyf yn dywedyd i ehwi, y dichon Duw, ie, o'r o.o. 26. 
memi hyn, gyfodi plant i Abraham. ' 

10 Ac yr awr hon hefyd y mae 'r fwyall wedi 

ei gosod ar wreiddyn y preniau: pob pren ^gwiiMii.7.i». 
hynny yr hwn nid yw yn dwyn fl&rwyth da, a dorrir i<SSi^ V' 
i lawr, ac a deflir yn tSu. 

11 Myfi ™yn ddiau ydwyf yn eich bedyddio chwi'JJ^^^' 
& dwfr i edifeirwch : eithr yr hwn sydd yn dyfod i^^ '^V*. 
ar fy ol i, sydd grjdach nk myfi, yr hwn nid yawyf i»E«i*.4.4. 
deilwng i ddwyn ei esgidiau: ''dfe a 'ch beayddia ittiila. 
chwi a r Yspryd Glan, ac a thaiu f &r 5. m. 



« 0*r meini hyn.'* ' Hynny yw, o'r meini a orweddent ar fin yr afon. 
Ystvr yr ymadrodd yw y gall Duw gyfodi had ysprydol i Abraham y 
pryd a'r lie y mynno. Abraham oedd tad y ffyddUmiaid, Y ffydd- 
loniaid gan hynny, yw ei wir blant ef^ yn fwy gwirioneddol na'r rhai 
nad ydynt ond plant yn ol y cnawd yn unig iddo ef. A chyflawnir yr 
ymadrodd yn gywir pan feddcdha Duw galon galed yr anghredadyn, gem 
ei wneuthur yn un o*r jfydeOoniaiel. 

U. " Bfe a'ch bedyddia." Nid a'i ddwylaw ei hun. *'Ni fedyddiasai 
'* yr lesu ei hun, eithr ei ddiegyblion Ef." Etto ei waith Ef oedd eu 
gweithred hwy ; oblegid Efe a roddai y fendith. 

« A'r Tspryd Gtlfta, ao a thftn." Y mae yn ddiamheu j i^awnwrd 
y geiriau hyn yn y modd llawnaf ac egluraf yn noniau rhyfeddol Dyddy 
Fentecost, fel y gallwn gasglu oddi wrth eiriau eiu Harglwydd <mi M 
Esgyniad, " loan yn ddiau a fedyddiodd a dwfr ; ond cnwi a fedyddir 
"ar Yspryd Gl&i, cyn nemmawr o ddyddiau" (Act, i. 6.). Etto 
ymddengys fod iddynt ystyr ean^h, ac y cyfeiriant at ragoroldeb 
uwchafol y bedydd Cristionogol ar iedydd loan. Dyry Crist yr Yspryd 
Gldn fel Arweinydd a Diddanydd i*r rhai a fedyddir yn ei enw Ef; ac 
y mae yr Ynpryd Glan ei Hunyn sancteiddio a phuro y rhai a arweinir 
^anddo, fel t^n y toddydd. Dadguddiasai Duw ei Hun i loan Fedydd* 
iwr mai yr Hwn y gwelai efe yr " Yspryd yn disgyn, ac yn aros amo, 
" Hwnnw oedd yr Hwn a fedyddiai a'r Yspryd Glan" (St. loan i. 33.). 
A braidd y gallwn gredu nad yw y dysgrifiad cyfiredinol o*n Harglwydd, 
fel yr Hwn oedd yn bedyddio &*r Yspryd Glan, yn cyfeirio at ddim ond 
rhodd fawr Dydd y Pentecost Yn hytrach na hyn yr oedd rhodd fiawr 
yr Yspryd ar y Dydd hwnnw yn wysU a blaenffrwyth rhoddiad parhaus 
i'r Eglwys, o ba un y mae y bedydd Cristionogol yn sel a chadamad. 
Yr oedd yr addewid a gyflawnwyd mor hynod ar Ddydd y Pentecost, 
fel y dywed St. Petr yn eglur, nid yn unig i*r rhai al derbyniasant y 
pryd hwnnw, ond iw plant hefyd, ac i gyonifer a alwai yr Arglwydd 
ein Duw. A dia;u fod Duw yn ein galw atto yn ein bedydd (Gwel ar 
St loan iii. 5.). 



10. •* Y/ttwaZZ," dte. Dylid cydmaru yr 
adDod hon a dammeg ;^ Ffigyebren diffr- 



wytb 
Wini 



SBt Luc xiii, a damioeg y 



inwydden, yn 8t loan zy., ac a Lanes 



y fSgysbren a wywodd, ac a grinodd yn 
ebrwydd wrth air ein Harglwydd, yn 
St Matt zzi a St MaicxL 



Sc MATTHEW, DX 

O.o.X' 12 Yt iwn y mae ei ^wynfcyH jn lei low, ac efe 
pSLii" * Iwyr-lanhA ei lawr-dyrnu, ac a gaegl ei weaiJii 
peiuiaao. iVysgnbor; elthr jr lus a lysg ^ efe id, thdxL aniuff* 
oddadwy. 

o.CJ.ST. 13 T Tna y daeth yr le^u o 'Galilea i'r lordd- 
yu • oedHA 011611 at loan, i V fedjddio ganddo. 

.$^^'' 14 Eithr loan a warafunodd iddo ef, gan ddy- 
f yon. 2. 22. wedyd, Y mae amaf fi eisiau fy medyddio gennyt 
ti, ae a ddetii di attaf fi? 

15 Ond yr lesu a attebodd ae a ddywedodd wrtho 

ef, Gad yr awr hon ; canys fel byn y mae 'n weddus 

- i m g^awni pob oyfiawnder. i na efe a adawodd 

iddo. 

<» 1 1 11 1 I » » - ■ I ■ I ■ ■ I ' 

tB. '* Tr Hwn y mae «i wyntyll." Oymmerir j diych feddwl 3ana oddi 
^wriAi yr aiferiad o fewo-wyntyllio wrth nithio yn y4wyrain, a dysgrifir 
Oriet fel gwr yn " Uwyr lanhau ei lawr dymu," gux Iwyr ysgaru pob 
grooyn o*r gwir wenith oddi "wrth yr us diwertb, a'i gadw yn o&lus yn ei 
TVgubor, neu ystordy. Er na bydd yr ysgariad hwn i gael ei wneuthur 
yn gyflawn, ac yn fythol hyd ail-dd^odiad ein Harglwydd, etto y mae yn 
^Mi «! gario ym mlaen, mewn gwirionedd, yn barhMis; canys y mae 
Uygad hollweledig a threiddiol Crist yn llwyr ganfod y rhagor rfawng y 
gwenith ar ub yn wastad. ac y mae pob gomcnwyliaeth o*i eiddo tu ag 
«t Ei bobl, pob tni^read, pob profedigaetfa, pob gwahoddiad, a phob 
Thybudd, yn eu benaith yn profi ac yn dangos pwy yw*r gwenith, 
ft phwy yw*r na (Gwel ar St. Luc xxii. 31.). 

18-17. Bedydd yr lesu. 
St. Marc i. 9-11. St. Luc iii. 21, 22. 

14. " loan a warafunodd iddo Ef." Gan wybod ei fod Ef yn un 
rni^ a sancteiddiach nag ef ei hun. Er fod loan, fel perthynas iddo, 
y mae *n debyg, yn gydnabyddus ag Ef o'r blaen, etto nid adwaenai Bf 
yn Ei gymmeriad Uwyfol a'i swyddau, hyd nes y derbyniodd yr 
arwydd a addawi^id iddo -trwy ddisgyniad gweledig yr Yspryd Glan 
(Gwel ar St. loan i. 33.). Gall hefyd fod adnabyddiaeth bersonol loan 
Pedyddiwr a'r lesu yn fychan ; o herwydd nid yn unig yr oedd eu 
cartrefi ym mhell oddi wrth eu gilydd, y naill yn " mynydd-dir " Judea 
(St, Luc i. 39.), a'r llaU yn Nazareth, yn Galilea : ond hefyd ymddengys 
i loan arwain bywyd unigol " yn yr anialwch " am amser maith cyn 
ymddangos i Israel (St. Luc i. 80.). 

15. "Fel hyn y mae yn weddus," &c. Dyry ein Harglwydd y 
rheswm paham yr ymostyngai iw fedyddio, a hynnjr a*r bedydd "er 
"maddeuant pechodau." Ehaid oedd iddo "gyflawni pob cyfiawnder," 
bynny yw holl ofynion y ddeddf. Ond paham 1 herwydd gwneuthur 
o bono ei Hun yn "bechod drosom ni," a rhaid oedd iddo gytiawni 
yr oil a ofynai pechod : Sef yn gyntaf, rhaid oedd iddo roddi ei Hun 



12. " IV Swn y nuie ei uyniyU,** Ae. 
Dylid cydmaru yr adnod hon a dam- 
megion y gwemth a'r efraii, a'r Bhwyd 



a daflwyd i'r mor, yn St. Matt xiiu, ac a 
dammeg y Deng morwjm, a damiTiffg y 
Defaid a*r Geiir, yn St. Matt, xxr, , 



St. MATTHEW, IH. 

O. C. 27. 

16 A'r lesu, wedi ei fSsdyddie, a aeth yn y fanrEniii.2. 
i fynu o'r dwfr : ac wele, y nefoedd a agorwyd i<2Lil32, 
iddo, ae efe a welodd 'Yspryd Buw yn di^n id.^nia 2a. 
colommen, ae yn dyfod amo' ef . t pi, 2. 7. 

17 "Ac wele lef o'r nefoedd, yn dywedyd, *H\m S^^iiii 
yw fy anwyl Fab, yn yr hwn y 'm boddlonwyd. {.^'9^*35. 

yn gyflawn }m ein deddfle, a dwyn ein pechodau yn ei beison ei Hun ; 
ac yn ail» rhoddi i ni esiampl o berfEutn ufudd-dod. 

10. "Efe a welodd." Xmdden^s fel pe y gweleid yr olygfa hoa 
gan yr lesu ei Qim, ac loan Fedyddiwr. Fe allai nad oedd neb andl 
yn bresenol. Dirgelwch mawr yw i*r Yspryd Glan fel hyn ddisgyn ar 
Fab Duw. Kis ^dlwn dybio ei fod Efe, yr Hwn oedd Dduw a Dyn, yn 
amddifad o*r Yfin)iyd Glan o*r blaen. Gwedi ei " genhedlu o*r Yspiyd 
"Glan," yr oedd o'r dechreuad wedi ei sancteiddio a'i enneinio a'r 
Yspryd Glan hwnnw. A mwy na hyn, yr oedd yn ei Ddwyfol anian 
erioed yn un. a r Yspryd Glao^ megis yr oedd yn nn a*r Tad. Otnd 
megis y darosiyngodd ei Hnn i gymmeryd anian ddynol, ac y godded-, 
odd iddo ei Hun, /el dyn, "gynnyddu mewn doethineb," a "jchryfhaa 
" yn vr Yopryd,** felly ^Iwn ninnau greda iw ddynol anian yn ei 
Fedyod dderbyn enneiniad amlwg a newydd o'r Dwyfol yspryd ax 
gyfer y gwaitb o'i flaen £f. Trwy yr enneiniad hwn amlygwyd M ypi 
" Grist,*' hynny yw, yr " Enneiniog " (Gwel ar L 1.). Gweler hefyd, 
fel yr eglura ein Harglwydd am dano ei Hun eiriau y prophwyd 
Esaiah, yn ei bregeth gyntaf yn Nazareth. "Yspryd yr Ai^^wyod, 
**8ydd arnaf Fi, o nerwydd iddo fy enneinio i" (St. Luc iv. 18. Gwel 
hefyd ar St loan iii. 84.). 

" Fel oalommen." Nid oea neaoawr amheoaeth i ffurf wiricneddoi 
colommen, er fe allai o dSm, neu oleuni, ymddangos i lygaid ein 
Hiachawdwr, ac Joan Fedyddiwr. Dymuna rhai egluro hyn am sywH 
mudiad disgynol yn unig, fel pe dywedir i*r Yspryd Glin ddisgyn ar 
Grist /eZ y disgyna colommen ar y llawr. Nid hyn yn ddiau yw ystyr 
naturiol ac amlwg y geirian." 

17. "Ac wele, lef.** Sylwer yma ar amlygiad gwirioneddol iV 
synhwyrau dynol hanfoaiad gwahanedig Tn Pherson y Drindod 
Shmctaidd. Ghywid Uais y Tad o*r nef. Bedfyddid y Mab yn- afbn 
yr lorddonen. GuoeUd yr Yspryd Gldn ar £Piiif colommen, yn disgjn 
ar yr lesn. CrybteyOir am y Tri Pherson yng nghyd mewn mannau 
eraUl ; megis yng ngeiriau St. Panl. " Gras ein Harglwydd lesn Grist, 
** a chariad Duw, a chymdeithas yr Yspryd QWn, a fyddo gyd tL dim 
**oll" (2 Cor. iii 13.). A chan ein Harglwydd ei Hnn, pan ddywed, 
" A ml a. weddfaf ar y Tad, ac Efe a rydd i chwi Ddiddanydd araU** 
(St. loan xiv. 16«). Eitbr yma nid yn imig enmr Hwy yng n^yd, 
ond wnlygir Hwy ynghyd hefyd. 

** M-wa yw fy anwyl Fab.** Daliei sylw fel y cymmer yr aiddeliad 
hwn o'r Ie«u fel Mceb le yn Ei Fedydd. Yr oedd yn Fab o'r blaen, te, 
er traeywydd^deb. Ond yn awr cyhoeddwyd E£ A ailwn ni ddim 
gweled yma wystl o*n mabwysiad fel plant i Ddnw yn y Bedydd seoict' 
aiddl Yr lesn yw ein Pen Mawr. Gynddrychiolydd ein hiliogaedi. 
Mab y ^n (neu y Mab dyn,. gwel ar viii. 20.) : ac, megis y gwelwn yn 
nis^piad yr YflTOyd Gldn amo Ef wysti o roddiad yr un Yspj^ Bwyfot 
yr ein ]&dyda[ niuuMi; felly yn y Ue£ o*r nef cawn wystl e^n. 



St. MATTHEW, IV. 
o.czr. PENNOD IV. 




14. 

a 8. 3w a 11. 



1, ltViV2. XT N A yr lesu a arweiniwyd i fynu i 'r anialwch 
aS'8.39. JL gan yr • yspryd, i 'w demtio gaii ddiafol. 

— -■— I ■ --— . — ■■■. 

mabwjsiad yn blant Duw yn yr un sacrament. Edrych Duw ar Iwb 
plentyn bedyddiedig fel aelod o'i anwyl Fab, ac er mwyn ei anwyl Fab 
dywed am dano " Dyma blentyn i Mi." 

Y mae ein Heglwys yn ein dysgu i Dduw ** ttwy fedydd ei garedig Fab 
" yn afon lorddonen sancteiddio dwfr er dirgel olchedigaeth pechodau.** 
A dilys y ^Uwn dybio i*n Harglwydd lesn Grist, wrth ymostwng iw 
fedyddio, nid yn unig gyflawni yr hoU gyfiawnderau dedafol hynny, y 
rhai mewn dyn pechaaurus ydynt weithredoedd o ufadd-dod i Dduw, 
a moddion gras, a chyfiawnder, ond hefyd iddo sancteiddio, ac an- 
rhydeddu yr ordinhad neillduol o Fedydd, yr bwn a ddyrdiafodd Bfe 
ar ol hynny i fod yn un o ddau sacrament Ei Eglwys. (Gwel ar xxviii. 
19.). Trwy ddisgyniad gweledig yr Yspryd Glftn yn Ei Fedydd, 
d]mmna Ef ein dysgu heiy3 i edrych am ras ysprydol oddi fewn, ac yn 
neillduol am ddawn yr xspryd Glan, yn y defnyddiad ffyddiog o'r 
arwydd allanol o'r ordinhad. Bhaid i'r Cristion gael ei " eni drachefn 
o" ddwfr ac o'r Yspryd (St. loan iii. 6.). Bydded i'r Cristion Bedydd- 
iedig fod yn wyliadwrus iawn rhag digwjrddo syrthio o hono o'r " stad o 
lachawdwriaeth " a thristftu neu ddiffoddi yr Yspryd Bendigedig 
Hwnnw trwy allu pa un yn unig y genir Ef drachem, ac y gall fyw 
i Dduw. Trwy y Sacrament o Fedydd gwnaed tydi yn Demi i'r Yspryd 
Gldn ; paid dithau trwy weithredo^d drwg a gyru ymaith oddi wrthyt 
y fath fewnol drigianydd mawr, a darostwng dy hun yn ol i wasanaeth 
diafol. 

PENNOD IV. 
Y Temtiad 1—11. 

St. Marc i. 12, 13. St. Luc iv. 1—13. 

1. " A arweiniwyd i f^nu i'r anialwdh fl^an yr Yspryd.'* Hynny 
yw, can yr Yspryd Glftn, yr Hwn oedd newydd ddisgyn fimo yn Ei 
fedvdd. Sonia St. Marc am yr Yspryd yn gyrru yr lesu i'r diffeithwch. 
Fel hyn y gwnai Mab Duw ei Hun yn berfOsiith ddyn, gan ufaddhau, 
yn ei natiir ddynol, i orchymyn yr Yspryd Dwvfol o fewn iddo. 

" rw demtio." " Nid cynt y daeth ein Hiachawdwr allan o ddyfroedd 
" y Bedydd nag y tynwyd Ef i dftn profedigaeth " {Esgch HaU), Y 
weithred fawr gyntaf yng ngweinidogaeth gyhoeddus ein Harglwydd 
ydoedd brwydro yn erbyn y Temtiwr, a'i orchfygu ef. Gellir rboddi 
tri rheswm dros iddo ddechreu fel hyn. 1. Fel y gEdlai ddadymchwelyd 
gallu Satan trwy ei drechu, ac felly rwymo " y ci^ arfog " hwn (Gwel 
ar xii. 29. a St. Luc xi. 21 A Gorchfygodd yr ail Adda lie y syrthiasai 
*r cyntaf ; ac yn yr oruchanaeth hon ysigai 'r addawedig Had yn ^mtaf 
ben y sarph. 2. Fel y dangosai Efe i ni y modd i gyfaHbd a gorchiyga 
y gelyn hwn. Aeth lesu, Mab Dafydd, allan Ei Hunan, fel Pen 
Capten Ei bobl, i ymladd yn erbyn y Gk)liath Yspiydol, yr hwn a 
foaaai gyhyd o amser yn gwaradwyddo byddinoedd y Duw Byw. Ac 



St. MATTHEW, IV. 

2 Ac wedi iddo ymprydio ddengain niwmod a o.ggr. 
dengain nos, ar ol hynny efe a newynodd. , 

3 A 'r temtiwr pan ddaeth atto, a ddywedodd, Os 
mab Duw wyt ti, arch i 'r cerrig hyn fod yn fara. 

4 Ac yntau a, attebodd ac a ddywedodd, Ysgri- 
fenwyd, Kid trwy fara yn iinig y bydd byw dyn, 
ond trwy bob gair a ddaw allan o enau Duw« 

Deut. 8. 8. 

nid oedd yr ar&u a gymmerodd gyd ag Ef, ac ft'r rhai y gorchfygodd, 
ond megys " cerrig Uyfnion," wedi eu dewis allan o ffrwd bur Gair 
Dnw, 3. Er mwyn gallu o Hono, fel dyn, wybod trwy biofiad, rym 
profedigaeth, a ffymigrwydd ymosdiadau Satan, a thrwy bynny fod yn 
allnog i gydymdeimlo, a chynnorthwyo y rbai a demtir, " Canys nid oes 
i ni Arch-oiTeiriad heb fedru cyd-ddioddef gyd a*n gwendid ni ; ond 
" wedi Ei demtio ym mbob peth yr un ffunud a ninnau, etto heb bechod" 
(Heb. iv. 16.). 
•• Gan ddiafol." Ystyr y gair bwn yw " Atiirodwr," neu gamgyhuddwr. 

2. " 'Wedi iddo ymprydio," &0. Nis gallwn ddweyd pa cyn belled y 
treuliwyd yr ympryd gwyrthiol yma mewn gweddi a chymmundeb d'r 
Tad a myfyrdod sanctaidd, a pha cyn belled, fel yr arweinia geiriau 
St. Marc a St. Luc ni i dybied, yr oedd temtasiwnau eraill yn ymoeod 
amo Bf, yn ystod yr amser yma. Ymddengys yn fwyaf cysson ft'r 
banes, fel ei rhoddir gan y tri Efangylwr, i ni dybied na ddarfu i'r 
temtasiwnau a go&odir ganddynt ddechreu hyd ddiwedd y deugain 
diwmod ympryd, tra Ei cylchynid Ef gan demtasiwnau eraill dros 
ystod yr boll amser. Amlwg yw na tbeimlodd Efe ddim newyn hyd 
derfyn y dyddiau. Oni allwn ni ddysgu gwers oddi wrth yr ympryd 
hwn o eiddo ein Hiachawdwr am yr iawn ffordd i ymbaratoi gogyfer d 
phrofedigaeth, a chyfeirio ein llwybr yn ddiogel trwy y bywyd peryglus 
hwn ? Gan fod Crist yn ddibechod, nid oedd- amo Ef angen am ddar- 
ostwng y cnawd, fel dysgyblaeth iddo Ei Him. Ond gwyddai am ein 
hanghen ni o'r cy&yw. A dangosodd i ni mai trwy bunan-ymwadiad, a 
gweddi, a chymdeithas ddirgel gyda Duw y rhaid i'r milwr Cristionogol 
ymarfogi i'r firwydr. Megis cynnorthwy iV hunan-ddysgyblaeth hwn y 
cedwir tymhor y Garawys er yr oesoedd boreu yn yr Eglwys fel amser 
neillduedig i ympryd, edifeirwch, a gweddi. 

3. " A*r temtiwr pan ddaeth atto." Nis gallwn benderfynu pa nn 
a ymddangosodd y temtiwr mewn ffurf ddynol, a'i ynte ysprydol yn 
unig oedd ei bresenoldeb. Ond sicr yw ddyfod o*r temtiwr atto fel 
person gwahanredol gyd ag ewyllys, geiriau, a gweithredoedd o'r eiddo 
ei hun. Y mae y sawl a geisiant esbonio ymaith y gair Satan yma, fel 
pe na olygai ddim mwy na *n mewnol ddrygioni ni, yn Uwyr wyrdroi 
geiriau eglur yr Ysgrythyr, ac yn rhoddi deheulaw cymdeithas i ang- 
rhedinwyr. 

"Os Mab Duw wyt TL" Nid ymddengys fod y diafol yn amheu 
hyn, ond awgrymai na byddai troi y cerrig yn &ra i ddiwallu ei anghen> 
yn ddim mwy nag arddangosiad addas o'l allu Dwyfol. Gwyddom yn 
dda oddi wrth waith ein Hiachawdwr yn troi y dwfr yn win, ac yn 
porthi y torieydd yn y diffeithwch, y gs^asai Efe yn hawdd gyflawni 
y wyrth hon, pe buasai yn ewyllysio. 

4. " YseriDdnwyd." Deihyddia Moses yn Llyfr Deuteronomium y 



18. 

IBMi. 48. 2. 

a 02.1. 

rn.ZI.Ga. 
^ 11. 2. 



^ 



St. MATTOEW, IV. 

o. t. 27. 5 Tna y cymmerth diafol ef i 'r '^ ddinas sanctaidd, 
bNeh.n.1, ac a'i gosododd ef ar binacl j deml ; 

6 Ac a ddywedodd wrtho, Os mab Dnw wyt ti, 
bwrw dy hxm i lawr ; canys ysgrifenwyd, Y rhydd 
efe orchymyn i*w angylion am danat; a hwy 
s'tb ddygant yn eu dwylaw, rhmg taro o honot 
iin ameer dy droed WTth garreg. Fkk9i.u,is. 

- - ^ ■ .11-- ~- ■■— ■■■■ ■■!■ - ^ 

geiriau hyn am j manna ft'r hwn y porthasai Duw Ei bobl, a'r hwn 
oeddrn eu dysga i yrnddibynn omo £f, tra y diwaUai eu hanghenion 
a*i ^dlallaog air. Amcan yr lesn ydoedd yn yr im modd rhoddi 
cyffalyb engraifEt o Iwyr ymddibyniaetli ar Dduw, ac o ymostyngjad 
parod i bob drwg alknoL Nyni a welwn "pa l)eth yw 'r ofiferyit goreu 
1 wrtbwynebu y temtiwr ag ef, sef Cleddyf yr Yq)ryd, yr hwn yw g^ 
Duw. Sylwer fel y ^wna yr lean Ei Hun mor gyflawn yn tt» o honom 
^ y^ y geiriai]) a ddifyima, ** Nid trwy faia yn unig y bydd byw dyn :*' 
fel pe dywedasai, *' Cymmerais amaf Fy Hun anghenion a gwendidam 
dyuy ae fel dyn goddefaf newyn yn awr, ond hyd yn nod fel dj/n y mae 
gennyf fywyd uwoh a mwy gwerthiawr na l^rwyd y corpk. Bywyd yr 
enaid, ac ymborth yr enaid, yw 'r pethau blaenof ; ond am anghenion y 
coiph, gadawaf hwy ar Dduw. Dygir ar gof i m yma erriau ein Hiar 
chawdwr wrth ffynhon lacob, " Y mae gennyf Fi fwyd iw fwytta, yr hwn 
" ni wyddoch ohwi oddi wxihoy" a " Fy mwyd. I yw gwneuthur ewyllys 
"yr Hwn a*m hanfonodd, a gorphen Ei waith Ef ' (St loan iv. 32, 34-). 

5. *'Ar binaol.** Gellir tvbied mai pen uehu y porfh uchel i*r 
deBol, yr hwn ydoedd yn wynebii tu a*r ]&wyrain, ac a safiu uwch ben 
^tyfSryn J^osaphat ac afon Cedron, ydoedd bwn (Gwel ar xxi. 1.). 
Oaikiaitawyd, fel yr ymddengys, i'r diafol awdurdod ar gofrph yr lesu, 
iw diofiglwyddo i'r man mwyaf manteisiol er mwyn cyfleu y demtasiwn 
o'iflaen. 

e. ** Os Kab Dvw wyt Ti." T mae yr ail demtasiwn o natur uwoh 
a mwy coethedie na 'r gyntEKf. Temtasiwn i ddiwallQ angenrheidiau y 
corph trwy wyrth a&eidiol oedd honno. Ond un i g^isio xhoddi pnwf 
at allu a chariad Duw trwy osod Ei Hun mewn peiTgl dialw am daiMX 
yw hon. Buasai bwrw Ei Hun i lawr, ar gais y dia&l yn weithred o 
fialchder ysprydol a rhyiyg, yn ISn Harglwydd. Gweler fe^ y gall Satan, 
ei hun ddifynnu yr ysgry thyrau i atteb ei ddibenion drwg. Ameaa: yr 
addewid hyfryd yn y 91^^ Fsalm ydyw cysuro a chalonogi 'r saint 
yng ngbanol eu peryglon ; ac nid cefnogi dynion i ruthro i beryglon 
mewn rhyiyg. Sljnyeh y ceir y diafol yn temtio trwy sibrwd. addewfd- 
ion bendigaid ^ur Duw wrth y rhai nad oes iddynt un hawl i bwyso 
amynt. Y mae yn deiJwng o*n sylw ei &d yn y dyfynniad presenol yn 
gadael allan y geiriau ag svdd yn dangos gwir ystyr yr addewid, sef, 
" Dy gadw yn dy boll fj^dd ;" hynny yw, "y ffoidd y tcefiiwyd itti 

rodio ynddi." 

' * — •— - - - _i ■ « ■ 

fhybied i 8t. Luc ddodi i liEwr banes 
y tomptafliwiiaii heb un ymdvech at 
drefhnarwydd cyd^ddilynol, ond fti di" 
g:wyddiadan a*r vahan y mail oddi wrth 
y llall. ISSid yw o nemawr IrwyB er 
mwyn en desll iryb«d pa drefn ^dd 
natariol. (Ond gwal nodiad ar St June 



fi. Newidir tzefii yr afl a'r drydedd 
d|»mtadwnf ya yr banes a vydd 8t La«. 
YmddsMys fed St. Matthew yn e« rboddi 
yn fwy fel banes treihus a cbyd-redol, ac 
y mae yr atteb " Yr Argl wydd Dy Mow 

^ addoB,. ac Efe yn nnig a wasanaetbi/ 
yn dra addas fel attebiad terfynol. Felly 
«weU iMu gymxneryd y drefn a roddir 
y» yr EfenigTl hon fel yr un gywfr, a 



iT. 8.y 
Y Demi gwel ar zzIt. 1. 



St. MATTHEW, IV. 

'7 Yr lesu a ddywedodd wrtho, Ysgrifenwyd dra- o*o>27- 
che&, ITa tbamtia 'r Arglwydd dy Dduw. Deat 6. is. 

8 Trachefil y cymmerth diafol ef i fynydd tra 
udie}, ac a ddangosodd iddo hoU dqrmafioedd y byd, 
a 'u gogoniant ; 

9 Ac a ddywedodd witho, Hyn dl a roddaf i ti, os 
syrihi i lawr a^m haddoli i. 

10 Yna yr lesu a ddjrwedodd wrtho^ Ymaith, 
Satm; caiiyB ysgrifeawyd/ Yr Argiwydd dy Dduw o ioa. a*, m. 
a addoli, ae ef yn unig a wasanaethi. ab^i'u. 

Dent 6. 13. a 10. 20. 

11 Yna y gadawodd diafd ef : ac wele, * angylion ^'i^m^. 
a dJaethant, ac a weiniasant iddo. ^dn SC?* 

fflwydd. 

12 T A •phan glybu 'r lesu draddodi loan, efeeLuc3.2o. 
a aeth i Galilea ; i^ntS: 

7. " N» themtUb yr Arglwydd Dy Dduw." Hyimy yw, na wiia 
brawf o hir-amynedd Duw trwy ^u a rhyfygus vmddiried ynddb Ef. 
Rhaid i ni o&lu na thybiom i'n Siacfaawdfwr ddemyddio y gekian hyn 
mewn perihynas i demtiad Satan o H(xio ISf. Eu cymmliwyso a wnaetli 
at yr achlysur hwn. Defayddiwyd hvy gaa Moees am feibion Israel 
pan y pnofent hir-amynedd Duw yn eu grwgnachrwydd ^chaduruB. 
. S. " Draohdfii y oymmerth diafol Ef;" ^to, Temtufiiwn yng n^yn 
a mawiedd a gogoniant daearol ydyw y drydedd. Bywed St. Iiuc 
wrthym ddarfod i ddiafol ddaiuzos Vn Hiachawdwr " HoU deymasoedd 
'* y ddaear mewn munud awr ; yr hyn a brawf mai gweledigaeth, yn 
hytrach na golygfa wirioneddol, a ledaenid ser Ei iron Ef. Deallwn 
hefyd yn yr Eten^l yn ol St. Luc i*r diafol, " Tad y Cekoydd" honi 
hawl ac awdurdod i roddi yr holl fowredd a gogoniant, a ddangosai, i*r 
neb yr ewyllysiai. Er ei fod yn wir yn " dywysog y byd hwn " yn ei 
ddrygioni, nid oedd ganddo allu 1 gyflawni yr aadewid ymffi*ostgai hon. 
Mer fvnjdk y temtia y diafol mewn modd eyffelyb etto. Mor fynych 
yr addawa olud, neu awdurdod, neu bleser, neu enw mawr, trwy ^jdsymo 
1 fesur bach &'i ewyllys ef, a gwaaanaethu ychydi^ arno ef yn Ue Duw. 

Sylwer fel y mae temtasiwn drifllyg ein Hiachawdwr yn atteb i'r 
dysgrifiad trifflyg a roddir gan St. loan o bechod, '' chwant y cna^d, 
** chwant y Uygad, a balchder y bywyd ** (1 St. loan iL 16.) ; y rhai a 
ddodir i lawr yn yr un dre& a*r temtasiwnau yn yi Efengyl yn ol St 
Luc. Etto sylwer fel y mae y tair temtasiwn yn cyf-atfceb i'r tri gelyn 
ag yr ydyg wedi ymrwymb i ymladd a hwy — ^y byd, y cnawd, a'r ^afoL 
CanjB megys yr ymosodai y demtadwn gyntaf trwy y coaiwd, a*r 
drydedd trwy y byd> felly ymosodai yt ail yn fwy union gyrchol ar yi* 
yspryd ; un ysprydol ydoedd, ac felly yn gymmhwys i'r diafol, y gelyn 
yq>rydoI. 

11. "An^lion a ddaethant, ao a wmnlasant iddo.** Hyiiny yw, 
gwemiafiant iw angenrheidiau Ef trwy ddwyn ymborth, y mae yn dra 
*^»«^yg, icWo, a'i ••nerthu.'* 

• IZ Rhafdcanfsttaucrynyspaldosmger I loan Fedyddfwr. Tebygol yw yr ft St. 
rhwng temtiRd Crist a charchariad St. i Matthew ym mlaen yn bryrar i gofiiodf 



t Lac 2. 32. 
IBmi. 42. 7. 



St. MATTHEW, IV- 

o.or2a. 13 A chan adaw Nazaieiih, efe a aeth, ac a 
arhosodd yn Capernaum, yr hon sydd wrth y mfir, 
ynghyffiniaii Zabulon a NephthaJim : 

14 Fel y cyflawnid yr nyn a ddywedwyd trwy 
Esaias y propnwyd, gan ddywedyd, 

15 Tir Zabulon, a thir XTephthalimy wrth ffordd 
y in6r9 tu hwnt i'r lorddonen, Gfralilea y Cen- 
hedloedd: 

16 'Y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwoh* 
a welodd olenni mawr ; ac i 'r rhai a eisteddent 
ym mro a ohysgod angan, y oyfododd golenni 
iddynt. iBai.9.1,2. 

17 ^ O'r pryd hwnnw y dechrenodd yr lesu 
fpen.3.2.» biegethii, a dywedyd, «Edifarhewch : canys nesaodd 

^'^' teymas nefoedd. 

12—26. Yr lesu yn dyohwelyd i GfraUlea, yn galw Bi 
ddisgyblion cyntaf, ac yn dechreu £1 weinidogaetli 

gyhoeddus. 

Si Marc I 14—20. St. Luc v. 1—11. 

18. " Capernaum." Tref fawr a phwysig du y Gogledd-Orllewin 
f i*r Uyn prydferth a elwir wrth yr enw Mor Galilea oedd hon. Ym- 
adawodd ein Hiachawdwr k Nazareth, He y dygeeid Ef i fynu, a 
thrigodd yn Capernaum, o herwydd cael o Hono Bi wrthod gan dri- 
golion Nazareth (Gwel St. Luc iv. 28—31.), ac fe allai hefyd, mewn 
rhan, herwydd mai He bychan oedd Nazareth, ac y cai mwy o bobl 

?rfleu8tra i wrandaw Ei athrawiaeth a gweled Ei wyrthiau Ef yno. 
r ydys yn cael fod ein Harglwydd yn preswylio yn Capernaum yr 
amser y gofynwyd iddo am anan y deymged (zvii. 25.). A gelwir 
Capernaum hefyd " Ei ddinafl Ei Hun " (ix. 1.). 

16. " Tir Zabtdon." Tr oedd Uwythau Zabulon a Naphthali, yn 
cydgyfisirfod ar derfynau Mor Galilea. Dyma y rhan o'r wlad a 
ddygwyd gyntaf i gaethiwed gan yr Assyriad (Gwel. 2 Bren. xv. 29.). 
Bu o*r pryd hwnnw am amser maith mewn tywyllwch mawr yn ei 
chyflwr tymhorol ac yspiydol. Ond cysurai y prophwyd Esaias y bobl 
trwy ragfynegi tywaUtiad goleuni mawr ar yr ardal hon, yr^ nyn a 
gyflawnwyd pan j cyfododd " Haul y Cyfiawnder " iddynt, " a medd- 
" yginiaeth yn Ei ebgyll." 

y diKwyddiadan Rg 7 buasai efe ei him 
yn uysad-dyBt o honynt, a'f rhai o ber- 
wjrdd hynny yr ydoedd yn gymmhwys 
i roddi banes am danynt x mae yr 
hanet a adawyd allan rhwng yr nnfed- 
adnod-ar-ddeg a*r ddeuddegfed, yn y 
bennod hon, iw gael yn y pennodau 
cyntaf oV Efengyl yn ol St. loan. 
(Gwel y nodiad ar St. loan iv. 3.) 

"* Traddodi loanr Gwel xiv. 3-12. 

" J^0 a €Ldh.** Nifl gwyddom pa le yr 
oedd yr lesa pan giywodd draddodi 



loan. Tybia rhai mai yn Judea, ac 
eraill mai yn Sychar, lie y treuliasai 
ddenddydd ar ol Ei ymddiddan a'r wralg 
o Samaria. 

15. ** QaKkay Cenhedloeddr Bhan og« 
leddol Galilea yn terfynu & gwlad Tyrus 
a Sidon ydoedd. Gklwid hi felly am ei 
bod yn cael ei chyfannedda mewn rhan 
gan genhedloedd,— pobl gymm^ yn 
perthyn i wahanol wfedydd, y rhai oedd- 
ynt wedi trigo yno er amser y caethiwed. 

17. " EdiTarieloehr Gwel ar UL 2, 



St. MATTHEW, IV. 

18 % A'r lesu yn rhodio wrth f6r Galilea, rfe o.aas. 
a ganfu ddau frodyr, Simon yr hvm a elwir ''Petr,iiioaiii.4a. 
ac Andreas ei frawd, yn bwrw rhwyd i'r m6r; 

canys pysgodwyr oeddynt : 

19 Ac efe a ddyweaodd wrthynt, Deuwch ar fy 
oli, a mi a'ch gwnaf yn bysgodwyr dynion. 

20 *A hwy yn y fan, gan adael y rhwydan, ^'i'JSj^g^jlf* 
canlynasant ef . 

21 Ac wedi myned rhagddo oddi yno efe a welodd 
ddau frodyr eraill, lago fob Zebedeus, ac loan ei 

18. " "Wrth for Galilea." Llyn prydferth o ddwfr croew ydyw hwn, 
oddentu tair milltir-ar-ddeg ei hyd, ac yn ffurfio terfyn dwyreiniol 
Galilea. Bhed afon yr lorddonen trwy y llyn hwn, gan ymarllwys iddo 
yn y pen gogleddol, a'i adael yn y pen dehenol. Gellir canlyn gyrfa 
yr afon ar hyd y llyn o'r naill ben I'r llalL Fe ei gelwir hefyd Llyn 
Gennesareth, Mor Tiberias, a Mor Chinneroth, oddi wrih leoedd ar ei 
lanaii. Dygid ym mlaen diafnidiaeth helaeth yma mewn pyngotta. T 
mae y llyn hwn yn ddarostyngedig i yBtormydd disyfyd ar amserau 
trwy ruthriadau gwyntoedd rhwng y cymoedd a'r bryniau o*i amgylch. 

" A elwip." Khoddwyd yr enw yma, yr hwn a arwyddocca " Craig" 
neu "Garreg," i Simon, gan ein Hiachawdwr pan y dygwyd ef gyntaf 
atto gan ei frawd Andreas, fel y darllenwn yn y benncd gyntaf o'r 
Efengyl yn ol St. loan. Bhoddwyd yr enw iddo, y mae *n debyg, i ddy- 
nodi ei wroldeb a*i eofiidra; ond gwna ein Hiachawdwr ddefnydd arsdl 
o'i enw (3^i. 18.). 

19. " Deuwoh ar Fy ol I." Rhaid i ni beidio a chamgymmeiyd y 
galwad hwn o'r pedwar disgybl i ganlyn Crist am yr hanes a roddir yn 
y bennod gyntaf o St loan. Hysbysa hwnnw ni pa fodd y daethant yn 
ddisgyblion i Grist, ar ol bod yn gyntaf yn ddisgyblion 1 St. loan 
Fedyddiwr. Nid ymddengys eu bod y pryd hwnnw wedi rhoddi i fynu 
eu ^wedigaeth o bysgotta. Yn awr cawn iddynt gael eu galw i fwrw 
eu coelbren yn llwyr gyd a'r Arglwydd, gan adael pobpeth a'i ganlyn 
E£ Gallwn, hwyrach, gasglu oddi wrth St. Luc gymmeryd o'r helfii 
wyrthiol gyntaf obysgod le ar y pryd y ^wyd y brodyr hyn oddi wrth 
eu galwedigaeth yn gyflawn. i mae eu hufudd-dod parod i alwad 
Crist, yn cael ei osod allan yn esiampl i ni iw ddilyn, mewn dull pryd- 
ferth yn y Colect am ddydd St. Andreas. 

*• Yn bysigodwyr dynion." I ddal dynion yn rhwyd Teymas nefoedd 
(xiii. 47, 48.). Yr oedd y wyrth a wnaed ar yr achlysur hwn yn gefii- 
ogaeth fawr i'r disgyblion yn eu galwedigaeth newydd. Y mae yn 
ddiamheu y gwelent ynddi ragarwydd o'r llwyddiant a'r hwn y bendi- 
thiai eu Harglwydd eu llafur yn pysgotta dynion. Y mae rhwyd Efengyl 
Crist yn " casglu*' o bob rhyw, drwg a da. Nis gall gweinidogion yr 
Efengyl ond yn unig taenu 'r rhwyd a'i Uedu o gylch y sawl y myn 
Duw eu galw. Pan lenuHr y rhwyd, tynir hi i*r laS, a didolir y da a'r 
drwg oddi wrth eu gilydd dros byth. 



. 18. " Tn hwrvf rhumd." Gall hrn olygo I neu ynte, mewn ffordd fer, eu bod wrth 
naill a'i golchi eu mwydi (8t. Luc t. 2) I y gorchwyl o bysgottR. 



St. MATTHEW, IV. 

O.C.28. frawd, mewn Hong gyd ^ Zebedetis en tad, yn 
cyweirio en rhwydan ; ac a'n galwodd hwy. 

22 Hwythan yn ebrwydd, gan adael y Hong a'n 
tad, a 'i canlynasant ef. 

23 1 A 'r lesn a aeth o amgylch hoU Galilea, gan 
*i5S>lS' ''ddyigu yn en synagogau,. a |diT8gethn *efengp y 

39. ^ ' devmas, a iacMn pob " clefyd a pnob afiechyd ym 

Luc 1.15,44. /i.,i 1. 1.1 J r J J 

1 pen. 24. 14. nmlitn y dooL 

m Marc 1. 34. 24 Ac acth son am dano ef trwy holl Sjrria : a 
hwy a ddygasant atto yr hall rai drwg en hwyl, 
a'r thai yr oedd amryw glefvdan a chnofeydd yn en 
dala, a'r rhai cythrenlig, a r rhai lloerig,. a'l /Sawl 
oedd &'r parlys amynt; ac efe a^i hiachaodd 
hwynt. 

a Marc 3. 7. 25.° A thorfeydd lawer a'i canlynasant ef o 
Galilea, a Decapolis, a Jerusalem, a Jndea, ac dr 
tn hwnt i'r lorddcHien. 



23. " Syxiagogaii." Lleoedd addoliad ym mhlitli yr luddewon, yn 
cyfatteb mewn rhai ystriaethau i'r Eglwysi plwyfol. yn ein mysg ni. xr 
oedd synagogau yn yr holl drefydd ar pentrefydd mwyaf. Dylem sylwi 
mor ddiwyd y bu ein Hiachawdwr, trwy y tairblynedd o*i weinidogaetji 
^hoedduB, gyd a'r gwaith o addysgu, yn gyhoeddua ac or neilldu. 
Daeth yn Prophwyd, yn ^stal ag ofifeiriad, a Brenhin, i ni. Athraw 
Ysprydoledig yn llefani yn enw Duw ydyw Prophw^d. A Gair Duw 
Ei Hun oedd, ac ydyw, Crist, canys, " Duw, wedi iddo lefaru lawer 
" gwaith, a llawer modd, gynt wrth y tadau trwy y Prophwydi, yn y 
** dyddiau diweddaf hyn a leferodd wiiiiym ni yn Ei Fab " (Heb. i. 1.). 
Gwelwn yr edrychid ar yr lesu fel dysgawdwr ac arweinydd crefyddol, 
gan y caniatteid iddo alhrawiaethu a phregethu yn y synagogau. Yr- 
oedd gan '• Lywodraethwr y synagog" bawl i ganiattSu iV neb a fynnai 
ddarUen ac eraonio *r Gyfraith. Gwneid hyn yn gyf&edin gan y Bab- 
biniaid neu Ddoctoriaid, y rhai a ddygid i ^y i*r perwyl hwn, ac a 
dderbynid i*r swydd trwy mth o urdd-raddau (degrees). Ond yrnddeugya 
oddi wrth amryw engraifftiau yr edrychai yi luddewon ar ein Hiach- 
awdwr a'i Apostolion fel wedi eu cy&ddasu i hyn, gan y gelwid Ef yn 
"BabbL" Cedwid y swydd o addysgu, ym xnhljth yr luddewon, yn 
hollol ar wahan oddi wrth yr offeiriadaetK Caniatteid i lawer addysgu 
yn gyhoeddus, nad oedd iddynt im rhan yng ngwasaneth cyssegredig y 
swydd ofiEeiriaidoL 

^^Eftsncyl y deymae." Hynny yw, y newyddion da am deymas 
nefocdd — y newyddion da fod yr amser wedi dyfod i osod i fyny y 
deymas honno ar y ddaear (Gwel ar St. Luc viii. 1.). 



24. ** Syria.** Gwlad ydoedd hon yn 
terfynu k'r Tir Sanctaidd o du y Gogledd 
a'r Dwyrain. 

• "il'f rhai ctfihreulig.'' Girel ar vfii. 
28. 



25.**Deecmoli8.** Arwyddit y gair htm 
*• deg dinaB/; ac enw ydoedd ar ardal* o*r 
tu draw i Fdr Galilea a*r lorddonen ar 
gylbr Galflea, ac ynddi dde^ o ddinas- 
oedd. 



St. MATffiEW, V. 

PENNOD V. • o.c.ae. 




m, \5 ygantepll: 17 ei ddyfod ^ i tn^awni'r gyfratth. 21 BetA 
VwUadd. tST agodinebk, 3& omiflHfy'. ^ Tmaetfnonnog iddiodd^ 
cam, 44 i garu, ie, em gdynion, ^ act ymegnio at berffeUhruydd, 

APHAN welodd yr lesu y tyrfaoedd, efe *a«Mftre3.i3. 
esgynodd i 'r niynydd : ac wedi iddo eisiedd, ei 
ddisgyblion a ddaethant atto. 

2 Ac efe a agorodd ei eooau^ ac a'u dysgodd hwynt, 

gan ddywedyd, i»^aweipg.6i. 

Dikr. 16. 19. 

3 IT * Gwyn eu "byd y tlodion yn yr yspryd : canys \^{^j ^ 
eiddynt yw teymas nefeedd. a66.'2. ' 

4 **Grwyn eu byd y xhai sydd yn galtmi : canys "^''Sli'' 
hwy a ddiddenir. im^lI' 

PENNOD V. 
v.— VII. Y BB»C3HBTH ab y Mynydd. 

Bt. Luc vi. 17-^9. 

1, 2. Arweiniad i mewn. 

St Luc 17—20. 

1. "Mynydd." Ni ddywedir "wrflijan pa iynydd oedd hwn, ac i^s 
gellir cael hysbysrwydd sicr, er y nodix aUan fynydd yu agos i*r lie j 
tybir y ea&ii dmas Capemaiim, dan yr enw " Mynydd y Bendithion,'* yr 
hwn a all fod gwir fangre traddodiad j bregeth hon. Nis gallwn lai na 
sylwi ar y cyd-darawiad rhwng dodiad yr Hen ddeddf gyntaf ar fynydd, 
a thraddodiad j Newydd, neu yn hytrach ail draddodiad mewn newydd- 
deb yspiydol o*r Gyfraith, yr nn modd ar fynydd. Traddodwyd honno 
yng nghanol taranau a me&t, a diymmylau a thy^Uwch dudew : hon 
gyda geinau denol Dwyfol gariad. Y&gri&nasid y naill ar lechau cerrig ; 
a*r llail ar lech gnawdol y galon. 

3—12. Y Bendithion. 
St. Luc vi. 20—23. 

S. •* Y tlodion yn yr Yspryd." Yw y rhai sydd yn meddwl yn isel 
ac yn ostyngedig o honj^t eu hunain, mewn gwrtiigyferbyniad i'r beilch- 
ion, hunanfoddhaol, a biman ddigonol. 

"Teymas nefoedd." Defhyddir yr ymadrodd hwn yn fynychaf 
megis yn y xiii. Ben., am y deymas honno yn ei chyfl^r ammherffidlh 
ar y ddaeor. Ymddengys y defhyddir ef yma yn ei ystyr <)angaf, gan 
ar^^doccau nid yn unig freintiau a bendithion teymas (>iBt yn 
bresenol yma, ond hefyd Uawenydd a gogoniant y deymas honno yn y 
byd a ddaw. 

4. •• Oalaru." Gyda galar ysprydol a sanctaidd dristwch ; yn fwyaf 
neillduol o herwydd peohod, ond hefyd yn ddiamhen gyd ag unrhyw 

1. OynUMrirdan ystyriMthy owoBtiwn i ydd a'r bregeth a eafiuHlir yn St. Luc Ti. 
j^ un A'i yr un yw y Bp^th ar y Jlyn- 1 pan yn eeksrbftu nomio. 



St. MATTHEW, V. 

2i5i^ 5 Gwyn eu byd y rhai addfwyn : canys •hwy a 
i SteTkhiif. etifeddant y ddaear. 
f bS. 66 1 ^ Gwyn eu byd y riiai sydd amynt newyn a 

a 66. 13.' ' syched am gyfiawnder : cauys hwy a 'ddiwellir. 
*^.f:u. 7 Gwyn en byd y rhai trugarogion : eanys hwy 

2 TK,"i.f6. a « g&nt drugaredi 

2^*. a 33*. 8 ^ Gwyn en byd y rhai pnr o galon : eanys hwy 
II Rj^k 2. a * welant Ddnw. 

Heb.12.14. 9 Gwyn en byd y tangnefeddwfr : canys hwy a 
*iSa3'2,1elwir yn blant i Ddnw. 

dristwcli a sancteiddir gan ymostyngiad i ewyllys Duw, a disgwyliad 
amyneddgar wrtho £!f. 

5. *' 7 ddaear." Cymmerir yr addewid hon o Ftelm xxxvii. 11, He 
y dywedir, " Y rhai gostyngedig a etifeddant y ddaear.*' Ym mha ystyr 
y dywedir hyn 1 Gellir ei ddweyd mewn tri ystyr. 1. Y rhai addfwyn 
a etifeddant y ddaear hon, o herwydd hwy a gant fwynhau heddwch a 
llawenydd hyd yn nod yng nghanol trallodion y hywyd hwn uwch law 
yr hyn a all neb arall ei gael. Y mae dedwyddwch bywyd i*r rhai 
addfwyn yn bur iawn, ai ofidi&u yn fendigaid iawn. 2. Y rlmi addfwyn 
a etifeddant y byd hwn o herwydd 1 Dduw en hethol hwy i waradwyddo 
y cedym, a*r eiddynt hwy a fydd teymas Crist, Myn eu Harglwydd eu 
ajBga hwy i beidio ag edrych am anrhydedd a ^goniant tymmhorol. 
Nid hynny yw disgwyliad y rhai addfwyn, Ennillant hwy y fuddug- 
oliaeth trwy ddarostwng teymasoedd iddo Ef, yr Hwn yw eu heeiampl 
uchel mewn addfwynder a gostyngeiddrwydd calon. 3. x rhai addfwyn 
a etifeddant y "nefoedd newyda a'r ddaear newydd yn y rhai y mae 
"cyfiawnder yn cartretu." Estynir eu dyddiau ar y ddaear , y wlad 
weU, yr hon a rydd yr Arglwydd eu Duw iddynt. 

6. " Newyn a syclied." Mor gysurus yw y dywediad hwn ! Pe 
dywedasai yr lesu "Gwyn eu byd y Cyfiawn, pwy a feiddiasai gym- 
mhwyso y gwynfydedigrwydd hwn atto ei hun ? Ond gall dyn pech- 
adurus deimlo newyn a syched " am gyfiawnder." " A hwy a ddiwellir." 
Canys Duw a'u sancteiddia a'i Yspryd Glan ; ac a'u cyfiawnha er mwyn 
eu Hiachawdwr. Y mae yn ddiau mai am sancteiddh^ y lle&ra ein 
Harglwydd dan yr enw ** Gyfiawnder " yn yr adnod hon ; etto pan y 
gwyddom mor wael ac ammherffaiih yw 'r lath gyfiawnder ag a allwn ni 
fyth ei gyrhaedd yn j bywyd hwn, rhaid i ni gofio am y cyfiawnder 
hwnnw sydd o fewn em cyrhaedd, sef cyfiawnder perfl&iith — ^y cyfiawn- 
had trwy haeddiant ac iawn lesu Grist 

8. " A welant Dduw." Yn y byd hwn a'r hwn a ddaw. Yma ; 
canys y pur o galon yn unig a allant amgyffred purdeb, sancteiddrwydd, 
a chariad Duw. Tra y llychwinir ffenestri yr enaid gan fudreddi pechod 
nis gall goleuni gwirionedd dywynu i mewn. Ond yn y byd a ddaw y 
cyfiawnir yr addewid yn berffeeth ; canys yno y bydd i'r rhai a obeith- 
iant weled Duw, ac a " burasant eu hunain megis y mae yntau yn bur," 
" ei weled megis ac y mae." " Eu llygaid a welant y Brenhin yn Ei 
degwch : gwelant y tir peU " (Esai xxxiii. 17.). 

9. " Yn blaut i Dduw." Yn fwy llythyrenol, " meibion Duw," o 
herwydd eu bod fel gwir Fab Duw, yr Hwn a ddaeth i wneuthur hedd- 
wch ac i gyd gasglu ynghyd bob pern yn on. Y mae y gair a gyfeithir 



St. MATTHEW, V. 

10 ''Gw;^ en byd y rhai a eriidir o adios cyf-^-^— ^ — ' 
iawnder : canjs eiddynt yw teymas nefoedd. 2 Tim! 2! 12.' 

11 Gwyn eich byd pan y' ch gwaradwyddant, aci\p^ti4; 
y*ch erlidiant, ac y dywedant bob Mrygair yn ©icb"^^jJJ|ii 
erbyn er fy mwyn i, a hwy yn gelwyddog : iPrtr /i* 

Iz Byddwch "lawen a hyfiyd; canys mawr ywn2Gia.M.ii 
^ch gwobr yn y nefoedd: oblegid ** felly yr er- ^t^j^. 
lidiasant hwy y prophwydi a fii 0' ch blaen chwi. f &i. a 15. 

** a elwir," yma ac mewn Ueoedd eiaill, yn meddwl mwy na gsdw, neu 
enwi yn unig. Defhyddir ef bron yn yr un ystyr a " byddant ;" neu fe 
allai yn hytrach, " nid yn unig byddant, ond cyhoeddir hwy ac chydna- 
** byddir hwy yn blant i Dduw." 

10. •• Y rhai a erlidip." Gtofiodir erledigaeth yn olaf o*r " Gwynfydau," 
Oanys ni chyfyd hyd oni ymddengys yr achlysur o bono. lUiaid yn 
gyntaf i fywyd duwiol ac ymarweddiad eanctaidd gael eu ffurfio cyn y 
gall erledigaeth gynimeiyd He. " le, a phawb a*r sydd yn ewyllysio byw 
" yn dduwiol yng Nghrist lesu, a eriidir " (2 Tim. iii. 12.). 

" Teymas nefoedd." Yr un peth yw yr wythfed fendith a'r gyntaf : 
ac yn wir swm a choron y cy&n yw, canys gyda " Theymas nefoedd," 
eawn bob peth : — ^yma gras, llawenydd, a thangnefedd ; — ac yn y byd a 
ddaw, gogoniant tragywyddol. ' 

11. "Br ty mwyn I, a hwy yn gelwyddog." Dyma allwedd y 
gwynfydedigrwydd. Ehaid fod y "drygair " yn gelwyddog, a*r erledig^ 
ueth er mwyn Crista neu ni ddygant fendith i ui. Nid oes bendith mewn 
dioddefiadaii ynddynt eu himain, ond yn y dull eu derbynir hwy (Gwel 
2 Cor. iv. 17, 18.). Nid i*r rhai a oddemnt er mwyn Crist yn unig yr 
addewir teymas nefoedd ond, fel y gwelir uchod i'r "tlodion yn yr 
** Yspryd," a rhaid i ni gyd gorphori y ddau ddywediad os mynwn eu 
hiawn ddealL Gwir y gall y tlodion yn yr Yspryd enniU y fendith heb 
erledigaeth, ond nis gall y rhm a eriidir ennill oni byddant dlodion yn 
yr yspryd. 

12. *' £ich gwobr." Y wobr yma, fel y mhob man arall lie y golygir 
gogoniant dyfodol y Saint, ydyw rhad rodd Duw, ac nid mesur ein 
haeddiant ni. 

Nis gallwn fyned ymlaen ym mhellach heb daflu golwg yn ol ar y 
rhan brydferth hon o ddechreu y Bregeth ar y mynydd. Darlun ydyw 
o*r gwr a gyhoedda Crist yn " wynfydedig." A darlun rhyfedd iawn 
ydyw ynddo ei hun. Darlun i ^*affa amo, i fyfyri&o uwch ei ben, ac 
iw ddysgu ar dafod leferydd, ac iw osod ochr yn ochr a*n eiddo pech- 
adurus ein hunain, yw ; fel yr ymostyngom wrth weled mor annhebyg 
iddo ydym, ac yr ymdrechom ennill cyfran helaethach o*r wynfydedig- 
rwydd. Y mae hefyd yn arweiniad i mewn ardderchog iV hoU Bregeth. 
Testyn mawr y Bregeth hon, fel y gwelwn yn eglurach wrth fyned 
ymlaen, yw natur ctfiawnder Cristionogdl, yr nwn a arddangosir trwy 
gymmhwyso deddf Duw yn yr yspryd, ac nid yn y llythyren, a'r hwn 
gyfiawnder sydd yn llawer mwy gwirioneddol, mwy dwfii, a mwy ys- 
prydol, na*r eiddo yr ysgrifenyddion a*r Fhariseaid. Ac on id yw y 
"Gwynfydau" ar unwaith yn dangos gwir natur sancteiddrwydd Cristr 
ionogol ? Ymddengys fel pe dechreuasai ein Harglwydd ei Bregeth gyda 
^^y^ffri&Bd bywiol o'r gwir aant, fel y jgallai oddi wrth y darlun nwn 



St. TIIATTHEW, V. 

O.C.28. ' 18 IT Chwi yw halea y ddaear : eit&r o ^diflafiodd 
oMftrc«.fio. yr halen, k pha beth yr helltir 6f ? ni thill efe mwy 
Luc 14. M, ^jim Qjj(i i '^ fwrw allan, a 'i satiini gaai ddynioa. 

■•^ft'oS?- 1* ^ Chwi yw goleuni 'r byd. Dinas a oaodir ar 

fryn, m ellir ei chtLddio. 
qMMccsi. 15 Ac ni ^oleuant ganwyll, a'i dodi dan ^lestr, 
&»: ^®" * ood mewn canhwyllbren ; a hi a oleua i bawb sydd 

gj^ijg^ 16 Llewyrched felly eich goleum ger bron dynion 
rip«tr2.i2. 'fel y^gwelont eich gweithredoedd da chwi ao y 
*?oS. m.^25l ■ gogoneddont eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd, 

^^ed ymlaen yn well i drin gwahanol nodweddiadaii ac amlygiadaa 
cymmeriad y sant. Owedi tynn darlun di^ghtero'r " gwynfydedig/' deil 
ef, megis i fynti, a chyfeiria atto gan ddywedyd, Gwrandewch yn awr 
tra y dadblygaf i chwi yr elfenaa cuddiedig o nerih a phrydferthwch ag 
sydd yn gwneud i fynu yr "fcoH gymmeriad perffaitn hwn," Sylwer 
hef^d mai darhin hollol o*r sanoteiddrwydd ysprydol a aigymmhella y 
JBb^eth yw. Nid y gtoneuthuriad o*r ddh^dsunfdd ban. nen arall, a 

§yhoeddir yn " wynfydedig." A Crist ar nnwaith at y galon. Tyn ei 
darlun ft nifer o linellan meistrolgar llawn o fywiol raBusan mewnol, y 
rhai sydd yn ffurfio, areraffu, a nodweddu, y Cristion. Yr yi^ryd, ac 
nid y corph ; — y cnewyllyn ac nid y pliagyn, yw yr hyn yr ydym yn 
edrych amo yn awr. Y flodion yn yr yspryd, y galarwyr, yr addfwyn, 
y rhai sydd amynt newyn a syched am ^yliawnder, y tnigarogion, y pur 
o ralon, y tangnefeddwyr, y rhai a erlidir ; — dyma yn sicr ddarlun o 
ranoawnder helaethadi na *r eiddo yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. 
Canys onid yw mewn gwirionedd yn dc&lmi o Grist yr Hwn a*i 
tyuodd? 

IB— 16. Yr EglwyB i buro a goleuo y byd. 

IS. " Halen." I gadw y byd rhag Uygredigaeth. Cyfeiria y gofyniad, 
** A pha beth yr helltir ef 1 " y mae *n debyg at yr halen, ac nid at y byd. 
Yr ystyr yw, 06 dirywia Athrawon y byd yn llygredig, anysprydol, a 
diras, pwy a*a dysga ac a*a dychwel hwy ? Y maent fel halen di&uB ; nis 

gallant hwy bereiddio dim arall, ac nid oes dim arall a all eu pereiddio 
wythan. Dyma rybudd difrifol i*r gweinidog Cristionogol ai^ddlon. 

14. "Goleunl.** Nid y "Gwir oleum," canys Crist yw y "Gwir 
" oleuni *• sydd yn goleuo pob dyn. Y mae pobl Crist yn disgleiro ^d& 
goleuni beuthyg, fel y Uoer ar planedau a adlewyrchant oleuni yr 
haul. Y maent hwy fel dis^aer " gwmmwl o dystion " (Heb. xii. 1.), 

** Dinas a osodir ar japyn." E^wys Dduw, Sion Ysprydol, Mpnydd 
t^ yr Arglwydd (Esai ii. 2.), nis gellir cuddio hon, ond rhaid iddi sefyll 
yn nod amlwg yng ngolwg y byd. 

15. •* Ao ni oleaant ganwylL** Y disgyblion yw'r ganwyU, gwedi 
eu goku gan Grist y gwir oleuni^a'r canhwyllbren yw yrE^wys,wedi 
ei goflod 1 fynu yn oleuni y byd (Gwel Dat. i. 20, a dbydnuuner St Marc 
iv. ^1. Tin. 16. xi. 33.). 

le. "Pelly." Hynny yw, yn yr tm modd a dxmaa ar fiyn, jiea 
ganwyU mewn canhwyllbren. Dylid gosod y ^ordiymyn hwn yn .gjrf- 
ochrqg a*r rhybudd i'r Yfigrifenyddion a'r Phanseaid yn erbyh ihagnfli 



St. MATTHEW, V. 

17 1[ *Na thybiwch fy nyfod i dorri 'r gyfraith, o.aaB. 
nen J prophwydi: ni ddaethum i dorri, ond i*»hiif.3.8x. 
gyflawni. ^ G»i;3.a4. 

18 Canys yn wir meddaf i chwi, "Hyd onid el ymLacie.17. 
nef a 'r ddaear heibio, nid a un iod nac tin tippyn 

o 'r gyfraith heil?io, hyd oni chwblh&er olL 

ac arddangosiad allanol rhodresgar. Yma gorchymynir i ni adael i'n 
crefydd ddisgleirio yn amlwg fel y gwelo dynion, ac y gogoneddont ein 
Tad; yno gorchymynir i ni beidio gwneud arddangosiad rhodresgaro 
noni rhag i ddynion ein gogoneddu ni (Gwel ar St. loan xv. 8.). 

17—20. Crist Cyflawnydd y Gsrfiraith. 

17. ** Na thybiwoh." Yn yT adnod hon y dechreua, a siarad yn 
^anwl, testyn mawr y Bregeth ar y Mynydd. Y testyn yw Cyfiawnder 
Cristionogol megis ei dangosir trwy ysprydoli, — Cristianeiddio, — Deddf 
ddadguddiedig Duw. Nid yw Crist yn rhoddi ystyr newydd i*r Gyfraith : 
Llaver Uai y dyry efe gyfraith newydd. Dwyn allan y mae, ac eg- 
lurhau, gwir ystyr, — yr ystyr ysprydol, a Ghristionogol, yr hwn a ban- 
fodai bob amser yn y ^raith, ond a arosasal gan mwyaf yn guddiedig 
ynddi. Bbaid' i ui hefyd beidio meddwl fed ystyr virioneddol ac 
ysprydol y gyfraith, yn guddiedig herwydd unrbyw ammberffeithrwydd 
yn y gyfraith jei hun, canys " Y mae y ddeddf yn sanctaidd, a*r gor- 
"chymyn yn sanctaidd, ac yn cyfiawn, ac yn dda" (Bhuf. vii. 2.). 
Guddiedig oedd o herwydd dallineb dyn, a'i anghymmwysder iw dder- 
byn. Dadlenu meddwl ysprydol y gyfraith ydyw amcan y gweddill o*r 
Bregeth, ac yn neillduol felly liyd ddiwedd y ddeunaw&d adnod o'r 
chweched bennod. Sylwer fel y mae geiriau St. Paul yn taflu goleu ar 
y testyn hwn. *' Wrth hynny, a ydym ni yn gwneutiiur y ddeddf yn 
"ddiiym trwy ffydd? Na atto Duw; eithr yr ydym yn cadamhau y 
" ddeddf " (Ehuf. iii. 31.). 

. " Ni ddaetlnim. i dorri, ond i gyflawni." Yr oedd llawer o*r Ddeddf 
gyntefig i ddiwedduyng Nghrist : ond nid oedd un rhan iw "thorn," 
neu ddifetha. Yr oedd y Gyfraith nodwedd gymmysg ; rhan honi yn 
hanfcdiad ei natur yn dragwyddol, yn rhwymedig ar bobl Dduw ; a rhan 
o honi yn amserol a phrophwydol o'r MessTas, jm unig. Daeth Crist i 
" gyflawni ** y cyfan ; y ddeddf foesol, trwy ei berfiaith sancteiddrwydd ; 
y ddeddf seremonial, neu gysgodol, trwy ei pherffaith gyflawni yn ei 
noil gyi^odau, a flBgyrau. A mwy na hyn, daeth i roddi i'r Gyfraith 
gyfhwnder yng ngolwg pob dyn mwy nac a welsid ynddi erioed cyn hynny. 
Y mae "cyflawni" yn y fan yma yn meddwl mwy nac iifuddliau, a 
gwneuthur, yn unig. Ei ystyr yn hytrach yw Uenwi, Cyflawnodd Crist 
y Gyfraith trwy arddangos ei Uawnder, ei lied, a'i pherflfeithrwydd 
diwsdl. Llanwodd hi, fel y bydd yr arlunydd yn llenwi amlinelliad 
braslun, trwy osod i mewn fanylion yr holl liwiau, arliwiau, ac arddulL 
Llanwodd hi a bywyd, a gallu, fel y lleinw yspryd y corph. Tywalltodd 
trwyddi ffrwd oleuni dwyfol, a gwelai dynion ei hardderchowgrwydd 
ysprydol. 

18. " Tin iod iiao un tippyn." " Iod " ydoedd y llytbyren Hebraec 
leiaf; "tippyn" oedd nodyn bycban trwy pa un y gwahaniaethid y naifl 
lythyren oddi wrth y llall. Y fath dystiolaeth gadam a ddyry yr adnod 
hon, nid yn unig wirionedd yr Hen Destainent, ond o'i ber&ith 



St. HATTHEW, V. 

' O.C.28 . 19 *Pwy byimag gan hynny a dorro nn o*r gor- 

xuao2,ii, chymynioQ Ueiaf hyn, ac a ddy^o i ddynion fdly, 

Ueiaf y gelwir ef yn nheymas nefoedd : (md pwy 

Innmag a '« gwnelo^ ae a ^u dysgo i eraiU^ hwn a 

eiwir yn fawr yn nheymas nefoedd. 

20 Uanvs meddaf i chwi, Qni bydd eich cyfiawnder 

7 Bbaf. 9. 31. yn helaetnadi n^ ^ehyfiamider jr ysgrifenyddion a 'r 

* 1^ 3. pharisedd, nid eweh i mewn i deymas nefoedd. 

t^wrtby 21 If Clywsoch ddyv^edyd *gan y rlud gynt, Ka 
^^' ladd ; a phwy bynnag a laddo, euog fydd o fam : 

Ex. 20. IS. Dent. 6. 17. 

tinoliad a'r Newydd hefyd. Dechreua aDghredinwyr bob amser frwy 
ddirmyga yr Han Destament. Bydded i bob tin a demtir yn hyn gofio 
fod yn rhaid i'r H^i Destament a'r Newydd sefyll, neu syrthio yng 
lighyd : ac fod y rhai a ymoBodant ar yr Hen Destament yn tynu i lawr 
sylfaen Grigtionogaetih ei hun. Bhoddes Mab Duw ei Hun ei s^l ar 
wirionedd yr B.en Degtament a phrofa yn yr adnod hon fod yr Eglwys 
yn ei He pan y dysga ni, " Nad yw yr Hen Destament yn wrthwyneb 
" i'r Newydd i oblegid yn yr Hen Destament a*r Newydd y cynnygir 
*• bywyd tragywyddoT i adyn trwy Grist " (Erthygl vii.). 

19. *' Pwy bynnas g«n hynny." Dyiy yr adnod hon fwy byth o 
bwysigmydd yn sancteiddrwydd y Qyfraith ffl^ntefig ; er yr ymddengys 
y llefarir yn fwy neillduol am y rhan foesoT o honi, yr hon sydd yn 
rhwimaedig dragywyddol, nac am y rhan oedd i dderbyn ei chy&iwniad 
a'i diwedd yng N^rist. 

" Y lleiaf.*' Sylwer ar y mynych adroddiad o'r gair hwn. " Pwy 
" bynnag " a dorro, ac a ddyago ddynion i dorri, y gorchymyn Seiof o 
Gyfraith Duw, a fVdd leiafjn nheymas nefoedd. Nid yw ein Har- 

flwydd yn dywedyd y cyll y cyfry w un ei le yn gyfan gwbl yn y deymas 
onno. Yr un modd y'n dysgir gan St Paul (1 Cor. iii. 14, 15.) y gall 
cyfeiliomadau beryelu heb gwol ddistrywio yr enaid ; canys caiff y dyn a 
adeilado athrawiae£ wallus ar y Wir syl&en Crist, ei gadw, o herwydd 
ei wir sylfaen, etto " megis trwy dib/' — ^fel pentewyn o*r gyneu dan, — 
o herwydd ein gyfeiliomad. 

20. Bron na elHd cymineryd yr adnod hon fel testyn y rhan ganlynol 
o'r Bregeth. A yr lesu ymlaen i ddangos y modd y rhaid i g^mawnder 
y Cristion fod yn helaetiiach na 'r eiddo yr ysgrifenyddion a'r Phar 
riseaid (hynny y w, na' r cyfiawnder a ddysgid ac a ymarferid ganddynt) 
o herwydd fod ei olygiad ef o gyfraith Duw, yn Uawer dyfnach a mwy 
ysprydol na *r eiddynt hwy, Hawdd y gallwn ddychrynu wrth glywed 
fel hyn am y cyfiawnder helaethach a ofynir oddi wrth y Cristion, oni 
bai wybod o honom fod yr Hwn sydd yn lledu a dyfnhau yr olwg ar 
Gyfraith Duw yn rhoddi ini hefyd north a gras iw gyflawni, a thrwy ei 
berffaith ufudd-dod ei Hun wedi ennill maddeuant ini am ein fiaeleddan 
yn ei wneuthur. 

21—^26. Deddf laofniddiaeth. 

21. *' Na ladd." Cymmerir yr engraifift gyntaf a ddyry ein Harglwydd 

1 " - - — - - — ■■ - — • ' 

20. ** Tsgrifenyddum." Ghrel ar ii. 4. | ymyl y ddalen gellir cvfieitim hyn yn 
2L **Qan y rwi.** F«l y gwelir ar > llawn mor gywir **wrtn y rhai gynt" 



Br. MATTHEW,. V. • 

22 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, ■'Pob o.c.28l 
un a ddigio wrih ei frawd heb ystyr, a fydd eTipgftiio«i3.i& 
o fam : a phw byimag a ddywedo wrth ei frawd, «^^yw, 
***Raca, a fydd euog o gynghor: a phwy byimag 2Sain.^ao. 
a ddywedo, ynfyd, a fydd euog o din uffem. ""^"^ *• ^ 



d*rfi*i*«Mi^^«*a 



o*r olwg Grifitiongol o Gyfraith Duw allan o'r Chweched Gorchymya, 
Gwelwn yma nad yw y gwahaniaeth rhwne y goleimi ym mha un yr 
ystyriai yr luddew gynt, a'r goleuni yn yr nwn y dylai y Cristion yn 
awT ystyried y Gyfraith, ond yn unig y gwiEkhaniaetb rhwng y Uythren a'r 
Ygpryd. Dysgai yr ysgnfenyddion a*r rhariseaid iQai cymmeryd ymaith 
fywyd dyn oead yr unig ffordd o dorri y chweched Gorchymyn, ac nid oedd 
ganddynt ddychymmyg am un ffordd arall o'i dorri. Ei ddeall ef yn y 
Uyihyren yw byn. Bysga ein Harglwydd fod teimladau drwg a geiriau 
drwg yn ei dorri yn Uawn mor wirioneddol. Dyma ei ddeall yn yr 
Ygpryd. Y rheswm fod digofaint a geiriau cas yn aorriad o'r chweched 
Gorchymyn yw eu bod yn arwyddion amlwg o'r tymmherau drygionus yn 
y galon, ag ydynt, wrth roddi ffordd iddynt, yn arwain y llofrudd i*r 
pechod ofhadwy hwn. Meddylier cynnifer mwy o lofruddiaethau a 
^ymmerent le, oni bai ofh y canlyniadau. Bhaid chwilio allan bechod 
iw vjreiddyn. Nis gwelai yr luddew ef hyd nes oedd ei ferwol ffrtoifih 
yn addfed. 

" Bam." Hynny yw, y llys bamol lie y profid y llofrudd am d 
drosedd. 

22. "Pi." Ehaid rhoddi pwyslais mawT ar y gaix hwn, fel pe yr 
hysgrifenid, " T rhai gynt (fel y dysga yr ysgrifenyddion a*r Pharifieaia) 
'* a ddywedasant, ' Na ladd : a phwy bynnag a laddo a go$>pir am dorri *r 
*' * gyfraith hon ; ond dywedaf Fi; — Myfi, yr Hwn a ddaethum i gyf awni y 
** * Gyfraith, a dangos i chwi ei hysprydolrwydd a'i hy8tyr,-fod pob teimlad 
** * drwg a gair Uidiog yn drosedd o'r gyfraith hon ' '* (Gwel ar vii. 28, 29.)* 

" Baca." ** Ynfyd." Y mae ein Harglwydd yn amlwg yn condem«> 
nio pob iaith ddigofus, chwerw, a gwaradwyddus. Y mae y gair ynfyd 
yn cael ei arfer mor gyffredin yn ein mysg, fel nas gallwn dybio mai yr 
arferiad hwn yw yr hyn a gondemnir yma, odd! eillir ei ddefhyddio 
mown digofaint, neu ddirmyg. Yn wir bu i'r lesu ei Hun ddefnyddio 
y gair hwn yn fynych yn ei argyhoeddiad difrifol o'r ffolineb a welai o'i 
amgylch. Ond nid y gair ei hun yw y matter pwysig, eithr yr Yspryd 
yn yr hwn y Ueferir y gair sydd yn rhoddi euogrwydd iddo. 

"Bam," "cynglior," "tftn ufferat." Arwyddocca y geiriau gwrei- 
ddiol dair gradd o gosbedigaeth ym mysg yr luddewn, yn ychwanegU 
mewn llymder. " Tan uffem " yw " Gehenna," dyffryn Hinnom, neti 
Tophet, dyffryn i'r dehau o Jerusalem, He y lloagid cyrph y rhai a 
labyddid, a'r hwn le o herwydd hyn, a ddaeth yn gyntaf yn gysgod, ae 
wedi hynny yn enw, lie cosbedigaeth dragywyddol (Gwel ar St. Luc 



Yr ygtyr felly fyddai ** Bywed^d wrth 
•*y rhai gynt gan Dduw.**^ BiBtrywiai 
hyn rym yr hyn a ddywedir am y gair 
" Fi *' yn yr adnodVieeaf^ a thaflauy gwrth 
'erbyniad ar y gair **ehwi** yn lie' 



gS^erbyni 



Dywedyfyd wrth y rhai gw^^- 
ond dywedaf fi wrthych ckwir Fodd 



bynnag pan gydmarwn yr adnod hon ar 
esamplau dilynol, ymddengys^mai gwell 
yw derbyn " gan y rhai gynt,' fel y mae 
yr adnod : o herwydd^ er fod yr engraiff* 
tiau wedi eu cymmeryd o Ddoddf DtiWi 
etto defnyddir hwy i ddangoe golwg gul 
dyn o honi, sm hytrach na meddwl I/aW; 

oa 



St. MATTHEW, V. 

O.C.28> 23 Gan hynny, « os dygi dy rodd i'r allor, ac yno 
€ pen. 8. 4. • dyfod 1 'th gof fod gan dy frawd ddim 'yn dy erbyn ; 
^23.19. 24 ^Gad yno dy rodd ger bron yr allor, a dos 

. MD. 18.' 19. ymaith : yn gyntaf cymmoder di & 'th frawd, ac yria 

1 VZ't?: tyred, .ac offirwm dy rodd. 
• DiAr.26.8. 25 •Cyttuna S.'th wrihwynebwr ar frys, 'tra 

Luc 12. 68, fy J jggj^ ^j. J ffordd gyd &g ef ; rhag nn amser i 'th 

'^.^6*^*' wrthwynebwr dy roddi di yn Uaw^r bamwr, ac Tr 
Kiai*.66.a.; bamwr dy roddi at y swyddog, a'th daflu yn- 
gharchar. 

xvi. 23.). Defnyddia ein Harglwydd y tri gair i ddynodi gwahanol 
raddau o euogrwydd. Nis gallwn ni yn bresenol welea y gwahaniaeth 
cynnyddol yng ngraddau yr euogrwydd rbwng y " digio," " Eaca," ac 
" Ynlyd," ond diau eu bod yn cynddrycliioli graddau cynnyddol mewn 
malaifi a digasedd. 

23, " Gan hynny." Sef, gan fod digofeint ac ymryson mor bechad- 
nrus, fel y dengys yr adnod flaenorol. Gan hynny, pan elych i offrymu 
dy rodd i Dduw, os cofi fod gan " dy frawd ddim yn dy erbyn," sef un 
achos cwyn, neu ddigofaint, neu deimlad drwg, i*tn erbyn, dos a chais 
gymmod ag ef yn gyntaf, cyn oflfrwin dy rodd. Nid oes un offrwm, un 
weddi na mawl, un hunan-ymwadiad na gweithred o gariad, llawer llai 
un offrymmlad enaid a chorph ar yr allor Gristionogol — Bwrdd sanctaidd 
yr Arglwydd, yn gymmeradwy gan Dduw, os aberthir hwy o galon 

fwedi ei nalogi gan lid, cynen a thymher aniaddeuol. Cawn esboniad 
ynod o briodol ar y rhan hon o'r ysgrythyr yng ngeiriau Duw ei Hun 
trwy y Prophwyd (Esai i. 12 — 18.^. *' Pan ddeloch i ymddangos ger fy 
" mron, pwy a geisiodd hyn ar eicn Haw, sef sengi fy ughynteddau Y Na 
" chwanegwch ddwyn ofifrwm ofer : arogl darth sydd fioaidd gennyf ; nis 
" gallaf oddef y newydd-loerau na *r Sabbathau, cyhoeddi cymmanfe ; 
" anwiredd ydyw, sef yr uchel-wyl gyfiirfod. Eich lleuadau newydd a'ch 
" gwyliau gosodedig a gasaodd fy enaid : y maent yn faich amaf ; blinais 
** yn eu dwyn. A pban estynwch eich dwylaw, mi a guddiaf fy IJygaid 
" rhagoch : hefyd pan weddioch lawer, ni wrandawaf." Paham ? ie, pa- 
ham y casai Duw, ac y gwrthodai Efe yr hoU bethau hynny a orchym- 
ynasai Efe ei Hun ? Y mae y geiriau nesaf yn atteb, ** Eich dwylaw 
** sydd laxion o watd** Hwy a dorrent y gorchymyn ag yr ydoedd Crist 
yn ein dysgu iw gadw ; ac nis gall neb a dorro bwn offrwm un abertji 
cymmeraidwy gan Dduw. 

26. "Oyttuna a'th. wrthwynebwr ar firys.** Gwesgir attom y 
ddyledswydd o faddeuant parod a chymmod oddi ar ystyriaeth arall 
yn yr adnod hon. "Oddi ar yr ystyriaeth gyntaf dywedir, Heddycher 
chwi ar frys, onide ni dderbyii Duw eich rhodd. Ond iaith yr ys- 
tyriaeth olaf yw, Heddycher chwi ar frys, onide chwi a ellwch goUi *r 
cyfleufitra am byth. Dammeg yw yr ymadrodd hwn. Nid dialedd 
y gelyn sydd iw ofiii. Ond, megis y gjdl gelyn daearol, os na 
wnawn heddwch, wneuthur dial a'n taflu i garchar, felly condemnia 
Deddf droseddedig Duw ni, a bwrw ni i uffem, os meithrinwn 
fisdchder ac yspryd dial at ein brawd, pan y dylem geisio heddwch 
» maddeugarwch. 



St. MATTHEW, V. 

26 Yn wir meddaf i ti, Ni ddexd di allan oddi yno, ac. 28. 
hyd oni thdech y ffyrling eithat 

27 1[ Clywsoch ddywedyd gan y rhai gynt, Na 
wna odineb : bx. 20. 14 Beut. 5. is. 

28 Eitbr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, fod pob '^S^.^Jik 
un a'r sydd yn «edrych ar wraig, iV chwennychn ^^2^' 
hi, wedi gwnenthnr eisoes odineb a hi yn ei galon. 2 sam. 11. 2. 

29 ^ Ac OS dy lygad dehan a'th 2 rwystra, *tyn ef^'iSSi^-^* 
allan, a thafl oddi wrthyt: canys da i ti golu iin,^j^_ 
o'th aelodau, ac na thafler dy holl gorph i uffem. gwyddo. » 

30 Ac OS dy law ddehau a'th rwystra, tor hi^w^i**"* 
ymaith, a thafl oddi wrthyt: canys da i ti eolli icll\l'.f{, 
un o'th aelodau, ac na thafler dy holl gor^ i coi-^fi- 
uffem. GwiiJBii. 

31 Adywedwyd, ^PwybynnagaoUyngoymaith MkSjsw.^. 
ei wraig, rhoed iddi lythyr ysgar: i>eut. 24. i. **'• 

26. "Hyd onl thalech 7 flyrling eithaC" Hynny yw, hylh; fel 
y*n dysgir yn Nammeg y gwas anrhugarog (Gwel xviii. 30 — 34.). 

27— 32« Cyfraith godineb. 

27. " Oodineb." Ymdrina ein Harglwydd yma am y seithfed go> 
chymyn fel y gwnaethai o*r blaen a*r chweched. Megis y mae y 
dymher ddrwg a*r gair chwerw yn drosedd o*r chweched, felly y mae 
edrychiad trachwantus yn droeeddiad o*r seithfed. Da y dywedir, 
" Dy orchymyn Di sydd dra eang " (Ps. cxix. 96.). 

29. " Iilygad dehau." " Y llygad dehau," a'r " Haw ddehau " ydyw 
ein meddiannau anwylaf a goreu. T meddwl yw, fod yn rhaid i ni 
aherthu pob petli, hyd yn nod y pethau mwyaf gwerthfawr, os arweinia 
'r cyfryw ni i bechod. Ystyr y gair gwreiddiol a gyfieithir " rhwystro," 
yw "peri syrthio." "Craig rwystr." Careg ar y Uwybr yn magln 
troed y teithiwr gan beri iddo syrthio. Bhaid gan hynny i ni roddi 
heibio, neu daflu o'n llwybr, bob peth a ddichon ein n^siglu, neu beri i 
ni syrthio, bydded hyn ein cyfeill goreu, ein hymgais mwyaf dymunol, 
a'n talentau gwerthfawroccaf, os mynwn fyned i*r nefoedd. Sylwer mai 
nid pechod ei hun, ond achlymr pechod yw y llygad ar Haw ddehau. 
Felly y mae y gorchymyn hwn yn atteb i'r eidao St. Paul, " Marwhewch 
" gan hynny eich aelodau y rhai sydd ar y ddaear " (Col. iii. 6.). Ac fel 
engraifift gallwn gymmeryd cyfoeth yr hwn y gorchymynodd yr lesu 
iddo werthu yr hyn oil oedd ganddo, a*i roddi i'r tlodion, gan ei fod 
yn ei rwystro (Gwel xix. 21.). 

31. "Pwy bynnas a oUyngo ymaith." Arweinir ein Harglwydd 
yn naturiol wrth ystyried y chweched gorchymyn i sylwi ar benrhyddid 
Wus yr luddewon yn eu hymarferiad o ysgar iaeth. Goddefasai Moses 
ysgariaeth mewn rhai amgylchiadau : ond i luddiais cyflawni ysgariaeth 
yn fyrbwyll, ac ar dir annigonol, efe a orchymynodd na wnelid yr un 
oddi eitlur trwy weithred gyfreithlawn a phriodol. Ac nid oedd y 



O.C. 28. 



St. MATTHEW, V. 

32 Ond yr vdwyf fi yn dywedyd i chwi, fod pwy 

1 Den. 19.0. byimag a ^ollyngo.ymaith ei wraig, ood o achos 

bS^*7.^' godineb, yn peri iddi wnenthur godineb: a phwjr 

1 OOP. 7. 10, bynnag a briodo yr hou a ysgarwyd, y mae efe 

yn gwneuihur godineb, 

m pen. 23. 16. 33 ^ Trachefii, "clyweoch ddywedyd gan y rhai 
• Bx. ao. 7. gynt, ° Na thwzig anudon ; eithr ® tAl dy Iwon i'r 
oSlJi'.ffl^.Arglwydd; Lef.i9.ia. Nnm-aaa. 

34 Chid yr ydwyf fi yn dywedyd wrthych chwi, 
Pj|B^a3.i«, PNa thwng ddim: nac i'r nef; canys ^gorseddfa 
i4o 6. 12. Duw ydyw : 

qiEni66.i. 35 j^qc Vt ddaear ; canys troedfaingc ei draed 
rPi.4g.3. ydyw: nae i Jerusalem; canys 'dinas y Brenhin 
mawr ydyw. 

goddefiad hwn, dan o&l 7 Gyiraith, vedi ei ganiattdu, meddai ein 
Harglwydd, ond o herwydd calon galedrwydd y bobl (Gwel xix. 3.). 
Hawlia yr leeu &nyldra Uawer xnwy, a sancteiddrwydd uwch i'r bifodas 
Oristionogol, gan appelio at ddeddf ddechreuol Duw, ''A'r ddan a 
"fyddant un cnawd." Fel hyn y daeth Efe i "gyflawni," ac nid i 
doni, y Gyfraith. Anf^ddlondeb i*r addunedau pifodasol yw yr irnig 
acbcNs a oddefa Efe megis aohlysur digonol dros ysgariaeth i*r Gristion. 

Y mae y neb a oUyngo ymaith ei wraig am un achos arall yn " peri iddi 
^ hi odinebu/' trwy roddi iddi y demtasiwn a'r cyfleusdra 1 biiodi arall, 
tra y parha yn wraig gyfreithlon ei gwr cyntaf. 

83—37. Cyfratth Llwon. 

83. "Wa thwng anudon." T pwynt neeaf y mha un y dengys ein 
Harglwydd natur yBprydol cyfraith Duw ydyw yn yr arferiad o Iwon. 

Y mae deddf Duw yn goddef addunedau a llwon difrifol ac weithiau 
cadamba ei addewidion ei Hun i ddynion trwy y fath appeliadau 
cyBsegredig. Ond angrbediniaeth dyn yn unig oedd yn galw am i 
Dduw gadambau Ei culdewidion trwy dyngu iddo ei Hun ; ac anghof 

' dyn o bresenoldeb gwastadol Duw yw 'r achos y gofynir Uwon difrifol 
gan ddyn. Felly y drygioni sydd mewn dyn yw *r achos o*r llwon 
mwyaf cyssegredig. Ond tra yr erys drygioni y mae y cyfryw Iwon 
yn gyfreithJawn ac angenrheidiol, fel y'n dysgir yn Erthyglau ein 
Heglwys. Ychwanegasai yr luddewon lawer o*u traddodiadau en 
hunain at gyfraith Duw. Defnyddient amrywiol Iwon yn eu hymadr- 
oddion cyflredin, a dysgid hwy gan eu hatbrawon i ystyried y rhai hyn 
yn fwy neu lai rhwymedig, yn ol natur y geiriau a ddefhyddid. Felly, 



32. **Tr hon a yegarwyd.** Y ma« 
gwahaniaeth born maivr yng nghylch 
Trtyr y geiriau hyn; ]» ud ai "yr hon 

a ysgarwyd" yn a'ngbyfreithlon, neu 
heb reswm digonol, a'i yntau "yr hon a 
** yiffarwyd,'* am unrhyw acbos, a feddylir, 

?rda yn ymofyniad anhawdd ei atteb. 
mae yn amlwg pe yr yBgarai cufreUfh 
tau dvnion am nn achoe, ond yr hyn 



a oddefa Grist, nad yw y cyfiyw ddeddf 
yn ysgaru y rhai a gyssylltodd Paw. 
Y mae yn annichonadwy ymdrin a 

Shwngc mor eang ^g nphylch bychan 
1 nodion. Rhaid I'r rhai a geisiant wy^ 
bodaeth ymarferol ar y pwngc ymtryng- 
hori ag esboniadau meithion; a dylent 
fod yn ofelus i gydmam yr hoU desftynan 
(^fochtog ar y testyn. 



St. MATTHEW, V. 

36 Ac na thwng i*th ben; am na elli wneuibur o. c. 28. 
un blewyn yn wyn, nea jm ddu. •ooi.i.e. 

37 Eithr « bydded eich ymadrodd chwi, le, ie ; ^ *" ^ 
Nage, nage : oblegid beth bynnag sy dros ben hyn, 

o'r drwg y mae. 

tDiMr.20.ffi. 

38 ^ Clywsoch ddywedyd, Llygad am lygad, a Bht'f?i2.i7, 
dant am ddant : Ex. 21. 24. Lef. 24. 20. neut. 19. 21. p^^ ^ ^ 

39 Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd wrthych chwi, i^Th^ie! 
* Na wrthwynebwch ddrwg : " ond pwy bynnag a'th iP«trs. 9. 
darawo ar dy rudd ddehau, tro'r Hall iddo hefyd. "w!*^^ 

pan dyngent yn enw Duw, ystyrient y llw yn gwbl rwymedig, ond pan 
dyngent un o*r llwon a enwir uchod, nid ystyrient y pechc^ o'i dorri 
yn gjrmmaint o lawer. I hyn atteba ein Harglwydd, — 1. na ddylai y 
Cristion arfer un llw dlangenrhaid ; ac, 2. fod pob llw yn appeliad at 
Dduw, neu nad oes iddo nn ystyr o gwbl. 

37. "Id, !e, Nagdy nagft." Hynny yw, y gwirioniedd syml, mewn 
ymadrodd 1^^. Dylid cydmaru geiriau St lago (v. 12.) a'r adnod 
hon, ** Eithr o flaen pob peth fy mrodyr, na thyngwcfa, nac i*r net nac 
" Fr ddaear, nac un llw arall : eithr bydded eich le chwi yn le, a*ch 
" nage yn nage." Dylai y Cristion fod mor eirwir a hollol ddidwyli 
fel nas gallai un llw ychwanegu cademid ei eiriau. Dylai lefaru y gwir 
o'r galon, a dylai ei ymadroddion symlaf fod mor deilwng o ymddiried, 
a*i Iwon mwyaf cyss^edig. 

38—42. Cyfraith DiaL 
Si Lue vi. 29, 30. . 

98. " Iilygad am lygad.*' Tr esampl nesaf a ^wn yw cyiraith dial 
camwrL Gofynai Cyfraith Moses gos^sbigaeth o'r un natur a*r niweid 
a wnaethid. Cymmerai yr luddewon hyn fel caniattad i ddial yn 
bersonol. Fe aJlai mai amcan Cyfraith Moses yn trefriu hyn oedd 
Uuddiais Vt gospedigaeth fod yn fwy nag a haeddai 'r trosedd, ond hyn 
sydd sicr, nad oedd yn bwriadu oefnogi dial personol. Beth bynnag am 
hynny, a ein Harglwydd ar unwaith at wreiddyn y pwngc, a chondemnia 
bob gweithred a ti^eimlad dialgar, gan ddysgu y Cristion i dalu da am 
ddrwg. Megis ag y dysgir y Cristion mewn matter o Iwon i gymmeryd 
deddf fawr geirwiredd yn arweinydd, felly mewn perthynas i gospedigaeth 
am gamwri, caiff ddeddf eangfawr cariad yn ymddyrchafit ym mhell 
goruwch pob ystyriaeth arall. Ni chais efe gyfiawnder yr hyn a 
rirddai idao yn ddial. Gwell ganddo oddef ail gamwri na dial y cyn- 
tdS, Khaid i ni ystyried mai a*n hymarweddiad personol y mae a wnelo 
yr ymadroddion hyn, ac na ddylid, ac nis gellir eu cymmhwyso at 
gyfraith y wlad, a*r gosb a weinydda hi (Nid oes deimlad personol yn 
cael lie yng nghyfraith y wlad, ac nid oes yg)ryd dial ynddi, Cyf.). 

89. " Tro y U«iU iddo." Hynny yw, " Ymostyngwch heb gwyno i'r 
** camwri, a goddefwch i'r camwri, gael ei ail-wneud, yn hytracn na dial 
** eidi hunain." Y mae Uawer amgylchiad ag y byddai y gorchymyn hwn 

*— ^-W" ■■*■ m ■■■■ ■ I.I ^■^, ,.,, ■■■■■■■■^ » ■.^■■■1 ■ —I — i—.^ ■■■■i«iW*ii.. 

89. "Ddrtpg.'* Gellir ei gyfleuthn "yr tiB drwg," aef y dyn a ddansosafiai trwy 
ei weithiedoedd ei fod yn ddrwg. 



St. MATTHEW, V. 

o.c.28w 40 Ac i'r neb a fynno ymgyfreithio & thi, a dwyn 
dy bais, gad iddo ay gocnl nefyd. 
« pen. 27. 32. 41 A piwY ^bjimag a'tli gymhello xm fiUdir, dos 

^ gy^ % ^ ddwy. 
yDeiit.16.8, 42 Djrro i'r hwn a ofyno gennyt; ac ^na thro 
oddi wxth yr hwn sydd yn ewyllysio echwyna 
gennyt. 

43 1 Clywsoch ddywedyd, Cftrdy gymmydog, 
« Dent. 2a. 6. * a chas^ dy elyn : '^^' ^*- ^• 

p*. 4L 10. ^^ Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd wrthych chwi, 

*i?S'^ •Cerweh eich gelynion, bendithiwch y rhai a' eh 



yn dra angenrheidiol ynddynt. Etto y mae yr engraifit hon a'r rhai 
dilTnol natur dammegion, nid i weithredu amynt yn ol y Uythyren, 
ona yn yr yspryd. Sylwer ar ymddygiad Crist ei Hun pan darawyd Ef 
yn llys yr Arch-offeiriad (St. loan xviii. 23.), a cherydd St Paul i*r 
Arch-offeiriad a orchymynasai ei daro Ef. (Acts xxiii. 3.) 

40. " Dy gooU." in dal am ddyled, fe allai. Os bydd i ddyn 
ymddwrn yn galed tu ag attoch trwy roddi y gyfraith mewn grym yn 
eich eroyn, yn lie ad-dalu 'r sarhad, a dial, gwnewch ddaioni iddo. 

41. •' OymheU," neu yn hyttrach gorfodi, Cymmerir y gair a 
dde&yddir yma allan o'r iaith Bersaidd, ac arwyddooct^ gyflawniad 
gwasanaeth gorfodol i*r wladwriaeth. Byddai yn gyfreithlon i'r swydd- 
ogion gwladol' orfodi personau unigol iw hanfon hwy ar eu teithjau. 
Tmddengys y mabwysiadai y Hhufeiniaid yr un arferiad yn Falestina, 
ac y gorfodent y bobl gyffredin i anfon oeiJiadwyr o*r naill fan i'r llall 
dros y llywodraeth Eufeinig, yr hyn a ystyrid yn orthrwm mawr. Yr 
ystyr gan hynny yw, os gorfodir di fel hyn i anfon dyn filltir ar ei 
daith, yn lie brochi wrth hyn fel camwri, gwna ef yn siriol a rhwydd. 
Sylwer pa fodd y dewisa ein Harglwydd £i engraifftiau : 1. oddi wrth 
samwri personol ; 2. oddi wrth ddedfryd galed y gyfraith ; 3. oddi wrth 
&ich anghyfiawn yn cael ei ddodi gan lywodraethwyr gorthiymmus. 

43—48. Gyfraith Cariad« 
St. Luc vi. 27, 28, 32, 36. 

48. " Cftr dy gyxnmydog a ohasft dy elyn." Yr engraifil nesaf yw 
Cyfraith Gariad. Nid yw yr ymadrodd iw gael mewn cynnifer o eiriau 
yn y Gyfiraith, ond dyry ei meddwl a*i hyspryd. Bysgai y Gyfraith 
honno ym mhob modd i'r luddewon fod yn bobl ddidoledig a neill- 
duol, gan gadw eu hunain ar wahan oddi wrth hoU genhedloedd y 
ddaear. ^ Yr oedd y oenhedloedd, sef y gweddill o breswylwyr byd i foa 
yn elynion i Israel, am eu bod yn elynion i Dduw hefyd. A rhaid i 
ni beidio cymmeryd y geiriau hyn fel yn cyfeirio atdeimladau peraonol o 
gariad a chls, ond at sefyllfa genhedlaethol eang pobl etholedig Duw. 

44. " Oerwoh eich gelynion." Fel hyn y " Cyflawnodd ein Har- 
glwydd cyfraith cariad, gan ei heancu nes y cofleidiai yr hoU fyd, heb 
adael allan un gelyn iw gasSu ond pechod a diafol. Cydmarer hyn 
& dammeg y Samcuiad trugarog (Luc x.) yr hon a'n dysga fod pob dyn 
yn gymmydog i ni. 



a 3. 9. 
lob 25. 3. 



So?. MATTHEW, V. 

melldithiant, gwnewch dda i'r sawl a'ch cas&nt, a o.c.28, 
gweddiwch dros j rhai a ^wnel niweid i chwi, aci>Luc23.34. 
a'ch erlidiant; icor.'4.i2, 

45 Fel y byddoch blant i'ch Tad yr hwn sydd yn iPetr2.23. 
y nefoedd : canys y mae efe yn peri i'w *haul godi 
ar y drwg a'r da, ac yn gwlawio ar y cyfiawn a'r 
anghyfiawn. 

46 Oblegid os cerwch y sawl a'ch caro, pa wobr 
sydd i chwi? oni wna'r pubKcanod hefyd yr nn 
pethi 

47 Ac 08 cyferchwch well i'ch brodyr yn unig, 

pa ragoriaeth yr ydych chwi yn ei wneuthur ? onid *lJ?ii.V.' 
ydy w y publicanod hefyd yn gwneuthnr felly ? col *l28. % 

48 ^Byddwch chwi gan hynny yn berflfaith, fel J 12.^ ^ 
®y mae eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd yn I'l^etri'is. 
berffaith. e icph. 5. 1. 

46. "Plant eioh Tad yr Hwn sydd yn y nefoedd." Hynny yw, 
fel yr ymdebygom iddo Ef, fel y mae plant yn debyg iw rhieni. Nid yw 
Duw yn cyfyngn ei gariad a'i ddaioni i*r rhai sydd yn ei gam Ef, ac yn 
gwneud ei ewyllys. Y mae Efe yn cam ei elynion, ac yn tywallt ei 
fendithion bemiyddiol amynt. Dyry efe fel hyn ini esampl o gariad 
eang cyffredinol. 

46. " T Publicanod." Gasglwyr y trethi gwladol yng ngwasanaeth 
y Bhnfeiniaid, y rhai a lywodraethent wlad yr luddewon, neu Pales- 
tina, ar y pryd, oedd y bobl hyn. Oasai yr luddewon yn ddigon 
naturiol eu gorthrymwyr y Hhufeniaid, ac ni cheid neb ond y dosbcoth 
ifiaf, waethaf, a mwyaf ammharchus o*r luddewon, a ymgymmerent a'r 
gorchwyl gasglu trethi iddynt Daeth y gair " Publican " felly i ar- 
wyddo yr isaf, a gwaethaf, a mwyaf dirmygus o ddynion, yr hyn oedd 
cymmeriad cyffredinol y publicanod. Dywed ein Harglwydd fod y 
cymmeriadau gwaethaf yn caru y rhai a'u carant hwythau, ac yn arfer 
cyfarch gwell iw brodyr pan eu cyfarfyddent. Pa faint uwch gan hynny 
y dylai ymddygiad y Cnstion fod. 

48. "Byddwch chwi gan hynny yn berffiu'th." Tmddengys y 
perthyn y geiriau hyn yn fwy neillduol i*r ymadroddion blaenorol, ac 
felly cyfeiriant yn hytrach at berffeithrwydd cariad, na pherffeithrwydd 
cyffredinol (cydmarer St Luc vi. 36.). Ond pa beth yw bod yn 
berffaith 1 Os dywedw^n mai bod " yn berffaith gwbl " yw, yna rhaid 
deall y geiriau yn gorchymyn i'r Cristion gymmeryd perffeithrwydd 
fel yr eiddo Duw yn safon i ymgyrciedd atto. Canys rhaid fod gan y 
neb a ddysgo oddi wrth y feth adnod a hon, yr athrawiaeth y dichon 
dyn yn y bywyd hwn gyrhaedd safon cyfiawnder difrycheulyd Duw, olwg 
ammhexffaith iawn am semcteiddrwydd pur y Duwdod, a phechadurus- 
rwydd dyn. Ond nid yw y ^ir " perffaith " yn y Bibl yn gwbl gyfystyr 
ag fel ei defnyddir yn yr iaith gyffredin yn awr. Ei ystyr yn hytrach 
yw " cyflawn yn ei holl ranau,'* " wedi ei orphen," na phur " heb un 
" brycheuyn." Felly gellid dweud fod dyn yn berffaith pan feddianna 
yr hoU rasusau Cristiongol mewn unrhyw fesur, er na byddai wedi eu 



St. MATTHEW, VI 
0.0. as. PENNOD VL 

1 Crid yn m^ned rhagddo yn et Iregiith at y mynydd; gan dradhu am 
dusen, 5 a gweddt, 14 madden fn hrodyr, 16 ae ympryd; 19 pa 
U V mae i ni roddi etn trys&r i gadw: 24 unghyUh gwaaanadihu Duu 
a mammon: 25 yn annog na bydaer ffofaiiu am oethau bydd; 33 
and am gemo ieyrnoB Dduw. 

acTflaim. /^OCHELWCH Aag gwneuthur eich *eliis8n 

rSoopiaa. \X jngwydd dynion, er mwyn cael eich gweled 

ganddyht : oe amgen, ni chewch dal gan eicn Tad^ 

• Bhuf.i2 8.F^l^wn8yddynynefoedd ' 

4yfl»na 2 Am nynny "pan wnelycn elnsen, na *udgana 

jJ2l.** o'th flaen, fel y gwna 'r rhagrithwyr yn y syn- 



cyrhaedd yn eu graddan uchaf a llawnaf. Gweler, er engraifft, y dull y 
diefiiyddia St. lago y gair (iii. 2.). Felly nid ystyr y gorchymyn 
"Byddwch berfl&iith" yma yw "Bydded gennych gariad mor bur a 
aanctaidd a*r eiddo Duw " (canys hyn nis gellwch gael), ond " Na adewch 
" allan un rhan o'r copi perffiiith a esyd Bfe o'ch blaen." " Bydded gen- 
" irjrch bob gras am ras iddo Ef." " Y mae Efe yn caru a bendithio ei 
" efynion ; gan hynny 08 mynnwch chwi fod yn debyg iddo Ef, gwnewoh 
** eioh cymmeriad yn berffaith, neu gyflawn, trwy ychwanegu y gras hwn 
"attohefyd/ 



»» 



PENNOD VI. 
1 — ^ Elnsengarwch. 

Yn y bennod hon, hyd y ddemiawfed adnod, ft ein Haiglwydd ;pi 
mlaen gyda 'i bwngc mawr o ysprydoli, neu Gristioneiddio, Gyfiaith 
Duw, trwy ddangos yng nglyn a*r tair dyledswydd fawr allanol o Elua- 
engarwch, Gweddi, ac Ympryd, fel y rhaid i ^^wnder y Cristion fod 
yn helaetbach na cbyfiawnder yr ysgnfenyddion a'r Phariseaid. Mewn 
geiriau eraill, y mae yn eyflaumi y Gyfraith trwy ddangos fod dyfnder 
a Bylweddolrwydd ymrydol yn perthyn iw gosodiadau a dyledswyddan 
mawrion allanol, heb yr hwn ni byddai y cyflawniad o honynt o nn 
gwerth yng ngolwg Duw. 

1. ** BluMn." Y darlleniad gwreiddiol mewn amnrw gopiau or gair 
hwn yn yr adnod hon, ond nid yn y nesaf, yw ** cynawnderau," fel ei 
ceir ar ymyl y ddalen. Gorchymyn eyfredinol, felly, ydyw yr adnod 
hon, yn cymmeryd i mewn y tair esiampl ganlynol. " Goohelwoh 
^'rluiff gwneuthur eioh elusen y'nghwydd dynion, er mwyn eioh 
"ffweled ganddynt." Dyma y gorchymyn eyffredinol. Y eiampl 
grntaf yw Eluaengarwch (2 — 4.) ; yr ail, Gweddi (6 — 16.) ; y drydedd, 
Ympryd (16 — 18.). Dylem gydmaru y gorchymyn hwn a*r im a roddir 
yn y Bennod o'r blaen, sef, " Llewyrched felly eich goleuni^ ger bron 
" dynion '* (v. 16.). Ni ddylai fod amom gywilydd aiddel ein crefydd, 
a gadad iddi ymddangos, ger bron dynion: ond pe ffweiihredem er 
mwjfn ein gufeled gan ddynian, ni byddai ein gweithredoedd mwy yn 
gyfiawnder, ond rhagridi. 

Bhagrithwyr." Ystyr wieiddiol y gair a gyfieithir rhagrithiwr 



M 



&r. MATTHEW, VI. 

agogau, ao at jr heolydd, fel j molianner hwy gan 0.0.28. 
ddjniion. Yn wir meddaf i chwi, Y maent yn derbyn 
eu gwobr. 

3 Eithr pun wnelych di eluflen, na wyped dy law 
aswy pa beth a wna dy law ddehau ; 

4 Fel y byddo dy elusen yn y dirgel : a'th Dad 

jrr hwn a wdl yn y dirgel, efe a ^dal i ti yn yr»>Lnci4.i4. 
amlwg. 

5 ^ A phan weddiech, na fydd fel y rliagTithw;fr : 
cmjB hwy a garant weddio yn sefyll yn y synagogau 
Bc ynghonglan 'r heolvdd, fel yr ymddangoeont i 
ddynion. Yn wir meddaf i chwi, Y maent yn derbyn 
eu gwobr. 

6 Ond tydi, pan weddiech, *do8 i'th ystafell; aco2Bwo.4.38. 
wedi can dy ddrws, gweddia ar dy Dad yr hwn sydd 

yn y dirgel : a'th Dad yr hwn a wel yn y dirgel, 
a d6l i ti yn yr amlwg. 
' I . ■ . . I I 1. 1 . ■ »i 1 ■ ■ ■ ■ I ■ 

ydyw " diwareydd fiiig," (play actor) yr hwn a wiqgai &ag (mask) i 
gynddrychioli a phersonoli cymmerlaa un aralL Daeth y gair felly yn 
naturiol i ddynodi un yn gwifigo ffug gynuneriad am dano, gan ym 
drechu yrnddangos yn wahtuiol i*r hyu yw. Y mae y gair Cymraeg 
Bhagrithiwr yn un addas iawn am wr yn gwis^o rhith-gymmerlad. 

" Su gwobr." Sef y wobr a geisiant, a'r unig un a lul eu gweithred- 
oedd gael, " eu mcHiannu gan ddynion" 

8. "Wa wyi)ed dy law aswy." Diarheb ydyw hyn yn dynodi y 
dirgelwch a'r gwylder a weddai i'r Cristion gostyngedig wrth roddi ei 
elusenau. Gochela efe bob arddangosiad, ac ni chais ond cymmerad- 
wyaeth Ei Dad nefol yn mug. 

4. " A dftl." Ki doangosir gwynfydedigrwydd elusengaiwch, yr hyn 
a ddysgir yn barhaus yng Ngair Duw, yn un lie mor odidog ag yn y 
darlumad a rx)ddir o'r Fam Fawr yn mhennod xxv. yn neillduol adno- 
dau 34—40. 

6**-16. Oweddi, ynghyd a Oweddi 'r Arglwydd. 

St. liuc xi. 1—4. 

5. *' Tn nefyn yn y synagogau." Hynny yw, yn gwneyd arddaDK- 
osiad cyhoedd o'u gweddTau. Sefyll ydoedd yr agwedd gyffredin wrui 
weddTo ym mhlith yr luddewon, megis y mae penlinio ym my^ Crist- 
i(mogion. Tr ydjrs yn euo^ o ragrith y Phariseaid luddewig, wrtii 
wne^ ymddangofiiad sanctaidd, neu ystumiau defosiynol, heb yspryd 
defosion oddi fewn, ao er mwyn ymddan^ yn well nac yr ydys. Y mae 
dull ac agwedd ddefbsiynol yn beth lawn, ac yn gynnorthwy poawr 
mown addoUad, pan yn amlygiad didwyll a iiatariol o agwedd y teimlad 
mewnoL 

6. " Dos i'th ystafon." Gellir cyflawni hyn yn Uytbyreuol oeu 



St. MATTHEW, VI. 

O.C.28. 7 A phan weddioch, na fyddwch * siaradus, fel y 
d preg. 6. 2. Cenhedloedd : • canys y maent hwy yn tybied y c&nt 
*a M^°'"' ®^ gwrandaw am eu naml eiriau. 

8 Na fyddwch gan hynny debyg iddynt hwy: 
canys gwyr eich Tad pa bethau sydd amoch eu 
heisiau, cyn gofyn o honoch ganddo. 

9 Am hymiy gweddiwch chwi fel hjm : Ein 



ffugurol : yn llythyrenol, trwy ymneilldno i ryw fan ddirgel i weddio 
ar ben ein hunain; ac yn ffogurol, trwy fyned ar unniyw adeg i 
ystafell ddirgel y galon, ac yno dal cymmundeb & Duw. 

7. " SiaraduB." (Saesonag ** vain repetitions." Groeg, Attal-lefaru, 
gwag-lefaru, mynych-adrodd yr nn peth yn ddiystyr.) 

Nid bod yn " siaradus " ydyw ail-adrodd yr un peth fd y gwelwn oddi 
wrth weddi ein Hiachawdwr ei Hun yn yr ardd, lie y de&yddiodd yr un 
geiriau dair gwaith (xxvi. 39—44.). Y mae ail-adroddiad o> un geiriau 
yn ami yn arddangosiad o deimlad dwfn ac effyniad taer. Gallwn oil 
deimlo *r gwreeowgrwydd a gyfleir yn y mynych ail-adroddiad o'r un 
attebiad, " Gwared ni, Arglwydd daionus," neu " Nyni a attolygwn i Ti 
ein gwrandaw, Arglwydd trugarog, " yn y Litani uxLderchog, ac mewn ad- 
fynychiad o ranau eraiU o*r Llyfr Gweddi Cyffredin. Dadleuir yn erbyn 
y mynych dde&yddiad o weddi yr Arglwydd yn ein gwasanaeth weim- 
iau. Y mae yr ail-adroddiad o honi weithian yn fwy ami nac y 
bwriadesid ef ar y cyntaf, o herwydd y defnyddir amryw wasanaethau 
ar yr un pryd, ac wrth gwrs ni buasai yr un o honynt yn gyflawn heb 
weadi yr Arglwydd. (Defoyddir tri gwaaanaeth yn olynol ar foreu 
Sabbath, sef y gwasanaeth Boreol, y Litani, a*r gwasanaeth o flaen y 
cymmun. Gwneir cais yn breeenol i oddef defnyddiad y tri hyn ar 
wahan, os byddys yn dewis, fel eu trefhwyd yn y dechreu.) Ond pan 
fyddo dyn wedi gweddTo pob erfyniad yn y weddi honno, gyd a*r noil 
daerineb sydd yn ei allu, a phan ddarm) iddo roddi i bob deisyfiad holl 
gyflawnder a dyfnder yr ystyr a gynnwysa, y pryd hynny, ac nid cynt, 
y bydd cymmhwys iddo gwyno o herwyda yr ail-adroddiad. Ond 
dichon y oydd yn dda gennym yn ami gael cyfleusdra i weddTo yn 
daerach y geiriau, ag y bu i ni ar y cyntaf oddef iddynt ddiangc ymaith 
trwy ddiofalwch, neu eu gweddio mewn ystyr walmnol, yr hyn a wna yr 
ystyrbwyll ac ysprydol yn fynych? Oawn engraiflft o ddull " Siaradus" 
y cenhedloedd o weddTo yn y modd y galwent ar Baal (1 Bren. 
xviii. 26.) a Diana yr Ephesiaid (Act xix. 34.). " Amleiriaeth," neu 
wag-adroddiad, ydyw pob cefiiogaeth i roddi un math o rinwedd, 
neu werth, yn y welthred o f^odd yr un weddi imrhyw nifei o 
weithiau. 

8. " GH^ eioh Tad." Os felly, paham y dylem weddio 1 Nid i 
wneyd Duw yn hysbys o*n han^enion, ond oblegid mai Ei ewyllys Ef 
yw rhoddi i*r rhai a ofynant ganddo. GeUir dweyd yr un pern am 
gy&ddef ein pechodau. GeUir gofyn, Paham yr addefwn ein pe^ 
chodau i Dduw, yr Hwn a %r am danynt yn weU na nynil iJid 
i wneyd ein pechadurusrwydd yn adnabyddus i DduWf ond i ni ein 
hunain. 

9. **FeX hyji," Nid yn *' debyg i hyn" Nid cynUun i ffurfio ein 



St. MATTHEW, VI. 
Tad, yt hwn tvyt jm y nefoedd, sauicteiddier dy o.c.28. 

enW. 'pen. 26. 39, 

. 10 Deled dy dey mas. 'Gwneler dy ewyllys, meg- Arta2i.i4. 
is yn y nef, ^ felly ar y ddaear hefyd. «^.io3.ao, 



gwedd!laa oddi wrthi, ond flfurf, ydyw ^eddi yr Arglwydd. Dylai yr 
ymadrodd arwemiol yn St. Luc dom pob dadl ar y pwnec, "Pan 
" weddloch, dywedwch, * Ein Tad.* " (Ond etto nid yw y weddi hon iw 
chamddefhyddio a*i gwag-adrodd, neu fynych-adrodd yn ofeivgoelus. fel 
y gwneid, ac hwyrach y gwneir etto, mewn rhai rhanau o ddefbsionau 
Eglwysi dirywiedig. cyf.) 

"Ein Tad." Nid ' Fy Nhad/ ond ''Ein Tad," fel v oofleidiom y 
naill y llall mewn gweddi. Dylai ein gweddiau'fod yn Uawn brawdol- 
gariad, ac nid yn hunanol. Nid matter rhwng enaid dyn a'i Dduw yn 
unig ydyw crefydd, fel y dywedir weithiau ; ond y mae hefyd yn fatter 
rhwng y naill ddyn a*r llall, ** Y gweddiwr goreu yw 'r hwn gydd yn 
" caru oreu," sydd hen ddywediad da. Nid ami y deftiyddid y gair 
*.* Tad " mewn gweddi am Dduw dan yr Hen oruchwyliaeth. Crist, y 
Tragywyddol Fab, a ddatguddiodd y Tad i ni ; a braint arbenig pob 
Cristion bedyddiedig ydyw nesu at Dduw yn "yspryd mabwyaiaid," 
hynny yw, iel plant mabwysiedig Duw yng Nghnst lesu. Ayfonodd 
Duw Ei Fab in prynu, " fel y derbyniem y mabwysiad.V " Ac am eich 
" bod yn feibion yr anfonodd Duw Yspryd Ei Fab i*ch calonau chwi, 
" yn llefain Abba Dad " (Gal. iv. 4—6. Gwel hefyd ar iii. 17.). 

*• Yp Hwn wyt yn y nefoedd." Hynny yw, Yn dy fawredd a*th 
ogoniant. Y mae Duw ym mhob man. Ond y mae amlygiad gweledig 
o'i bresenoldeb yn y nef. Ac, fel yr ydys yn gobeithio gweled Ei 
ogoniant ar ol hyn, felly y dyrcha^ni ein meddyliau i drigfan Ei 
ogoniant yn awr. 

" Sanoteiddier dy Enw." Hynny yw, Gogonedder Dy Enw. Hys- 
bysir i ni am un ffordd i sancteiddio Ei enw Ef, pan ddywed Crist wrth 
ym, " Yn hyn y gogoneddwyd Fy Nhad, ar ddwyn o honoch flfrwyth 
" lawer" (St. loan xv. 3.). A dyry St. Paul yr un drych-feddwl mewn 
ffurf gorchymyn pan ddywed, " Gwnewch bob peth er gogoniant i 
Dduw'* (1 Cor. X. 31.). Dengys y Salmydd ffordd arall iw ogoneddu 
He y dywed " Yr hwn a abertho foliant a*m gogonedda i" (Ps. 1. 23.). 
A rhaid i ni gofio nad yw yn ddichonadwy i neb loeddto hyd yn nod y 
deisyfiadbyr uchod, os bydd yn euog o*r fath ddianrhydedd ar Enw 
Duw ag a waherddir yn y Trydydd Gorchymyn. 

10. "Deled Dy deymas." Mewn un ystyr y mae teymas Dduw 
wedi dyfod yn barod. Cennadwri y Rhagflaenydd oedd, "Nesaodd 
"teymas nefoedd;" a llefara Crist am deymas Dduw fel wedi dyfod 
(St. Matt. xii. 18. St. Luc xi. 20., a xvii. 21.). Ac mewn Uawer o*r 
dammegion llefara ein Harglwydd yr un modd am Ei deymas fel y 
mae yn y byd (Gwel ch. xiii.), a dywed St. Paul yn eglur ddarfod i 
Dduw ein symmud i "deymas ei anwyl Fab" (Col. i. 13.). Ond y 



10. " Dded dy depmas" Dichon na 
bydd allan ole nodi yma fod y geiriau 
godidoji^ a ddyfynwyd uchod aUan o 
Dat. XI. 15^ yn Uawer cryfach, a mwy 
unol a'r deuyfiad hwn yng Ngweddi yr 



Arglwydd, os darllenwn * teyrnaa" 
yn ol y copiau mwyaf cywir, yn He 
** teymasoedd," "Aeth *teyrna«* y byd 
"yn •deyrnaa* ein Harglwydd ni a'i 



yn 'deym 
" Grist EfT 



ooag- St. MATTHEW, Vt 

h Gwd lob. 

g^'ao. 8. 11 Dyro i ni heddyw ein ^ bara bennyddiol. 

mae ystyr twch, Uawnach a mwy gogoneddus, yn yr hwn y mae Teyr- 
tias nefoedd etto i ddyfod, ac yn yr ystyr hon y gweddTwn am ei dyfo- 
diad. Yr ydys yn gweddTo, yn gyntaf, am ddyfodiad eyfiawnaeh o, 
pherffeiihiach teymas Dduw, — eun gynnydd a thyfiant y gronyn " Had 
" mwfitard," — am ddwfh-weithiad, a Uedkeniad y " SmtioeB," hyd nes y 
" plygo pob glin yn Enw yr lesu"; ac y cyffeso "pob tafod fod lesu 
Grist yn Ar^wydd er gogoniant Duw Dad *' f Phil. iL 10, 11.). Qan 
hynny y mae yr erfyniad yn weddi genhadol adoas a gwirioneddoL Yn 
yr ail le, yr ydys yn gweddTo ar i deymas Dduw ddytod mewn gallu in 
calonau ni, — ar iddo Ef deymasu yn uchaf yno,-^ac ar fod " teymas 
"Dduw" mewn gwirionedd "o'n mewn." Ac yn y trydydd lie, yr 
ydys yn gweddTo am ddyfodiad gogoneddus ac olaf teymas Dduw^ fel y 
gwnawn yn y gwasanaeth Gladdu, " Gan atolygu i Ti^.ryngu bodd i Ti, 
"o*th radlawn ddaioni, gyflawni ar fyrder mfer Dy Etholedigion, a 
" phrysuro Dy deymas." A dyma y djrfodiad gogon^dus a gyhoeddir 
gan lef yr angel yn dywedyd, " Aeth teymasoedd y byd yn eiddo Ein 
" Harglwydd ni, a'i Grist Ef ; ac Efe adeymasa yn oes oesoedd'^ (Dai 
xi. 16.). 

" Gwneler Dy ewyllys, megis yu y nef, felly ar y ddaear hef^d." 
Y mae^ wnelo ewyllys Duw a dau betb, s^ gwnetUhur a goddef. Fan 
ddywedodd yr lesu " Fy mwyd I yw gwneuthur ewyllys yr Hwn a'm 
•* hanfonodd, a gorpben Ei waith Ef " (St. loan ix. 34.), cyfeiriai at y 
cyntaf. Eithr pan ddyweddod, " Nid Fy ewyllys I, ond yr Eiddot Ti, a 
" wneler" (St. Luc xxii. 42.), fe gyfeiriai at yr olaf. Gallai siampl yr 
angylion ein barwain i dybied fod a wnelo y deisyfiad hwn fwy a 
gwneuthur ei ewyllys mewn gwasanaeUi bywiog ac ewyllysgar, nac a 
moddef yn amyneddgar. Ond etto nid oes anghen cyfyngu yr ys<yr 
i hyn. Gan y rhoddir angylion sanctaidd y^ nef yma yn siampl i ni 
o wneuthur ewyllys Duw, dylem ymoiyn pa fodd y gwnant ef f Gan 
belled ag y gwneir yn hysbys i ni ymddeugys fod eu gwasanaeth o ddau 
fath, sef addoliad gwynfydedig iff un Uaw, a gwaith bywiog ar y llall^ 
Weithiau cawn eu bod yn uno yn addoliad goruchel a thragywyddol y 
corau nefol, a phrydiau eraill yn cael eu hanfon i wasanaethu ar etife- 
ddion lachawdwriaeth yn y byd hwn. Gan hynny os gwnawn ewyllys 
Duw fiel y gwnant hwy, rhaid i ni ymarfer a bywyd o ddefosiwn yspry- 
dol, a gweitbgarwch bywiog yn mhob achos da. 

Sylwer mor agos ydyw *r cyssylltiad rhwng y tri erfyniad cyntaf hyn. 
Pa fodd yr anrhydeddir enw Duw ? Trwy gynnydd a Uwyddiant Ei 
Deyraas. Pa fodd yr helaethir ac y sefydlir Ei Deymasl Trwy 
fywyd duwiol-frydig, a chymmeriad nefol Ei bobl. "Teymas Dduw 
"o*ch mewn chwi y mae" (St. Luc xvii. 21.). 

11. "Dyro i ni hoddyw ein baro bennyddioL" Dros ogoniant 
Duw y mae y deisyfiadau blaenorol. " Dy Enw," " Dy Deymas," " Dy 
" Ewyllys," yw eu sylwedd. Gan hynny yn ein gweddiau yn gystai 
ag yn ein bucheddau gogoniaut Duw ddylai ^1 y He blaenaf. 
" Gwnawn bob peth er gogoniant i Dduw." " Ceisiwch yn gyntaf deyr- 
" nas Dduw, a*i gyfiawnder Ef." Deuwn gwedi hynny at ein haughenion 
uniongyrchol ein hunain, Dyro i m, " Madden i ni" " Nac arwain nt ," 
a " Gwared ni" Y peth cyntaf a ddeisyfwn yw ein " bara beunyddiol," 
yr hyn sydd yn cynnwys, fel y*n dysgir yn y Catechism, "bob peUi 
" angenrheidiol, yn gystai i'n heneidiau ag i*n cyiph." O herwydd cawn 



St; MATTHEW, YE 

12 A * madden i ni ^ dyledion, fel y maddeawn o.c 2ft . 
jmmau i'n dyledwyr. i ©en. is. 21, 

13 Ac naxj ^ arwain ni i brofedigaeth ; eiihrk,^.28.«. 

Lqc 28. 40, 46. ICtor.lO.lS. 2Petr2.9. Bat. 3. 10. 

■ — ■ ■ — - -- — -- -- ..-- — 

fod Gristionogion pob oes yn deall y deisyfiad hwn fel yn erfyn am 
gynhaliaeth yr enaid yr un modd a*r ooiph, am Fara a Dwfr y Bywyd, 
yn gystal ag ymborth naturiol. Yr ys^ flaenaf fodd bynnag, yw y 
naturiol am ddiwallu angen y corph. Y mae ein Hiachawdwr yn dysgu 
yr un W£rs -i ni yma ag a wna ym mhellach ym mlaen, lie y dywed, 
** Na ofalwch gan hynny dros drannoeth " (34.). Anghenion heddytM 
yw 'r oU y gweddiwn am danynt. Dy^gir nyn i jjfo. mewn rhan, in 
cadw rhag go&lon a phryder yng n^ylch yr amser i ddyfod, ac mewn 
rhan, fel y byddo i ni adnewyddu ein herfyniau gwylaidd bob dydd, a 
bwrw ein hunain o*r newydd ax ofsl yr Hwn sydd yn darparu pob peth 
daionus ar ein cyfer. 

12. " A maddeu i ni ein dyledion." Os yw y deisyfiad diweddaf yn 
ein bwrw ar Dduw er mwyn diwallu ein TtoU an^ienion, gwelwn yma pa 
rai sydd yn gwasgu fwyaf amom. Ni cheir un crybwylfiad pellach am 
anghenion corphorol Y mae un erfyniad am " fara beunyddiol" yn 

' ddigon. • Erfyniadau am fendithion ysprydol yw y gweddill oil. A'r 
cyntaf o'r rhai hyn yw maddeuant pechodau, yr hyn a ddynodir yma 
fel dyled yn erbyn Buw, yr un modd ag y gwneir yn nammeg y Gwas 
annhrugarog (xviii. 23, 35.), yr hon yw yr esboniad goreu a gawn ar y 
geiriau dan sylw. Gan mai gweddi i Gristionogion yw gweddi 'r 
Arglwydd, arwydda *' ein dyledion " wendidau a difiygion beimyddiol 
plant ffyddlawn Duw, yn bytrach na tbroseddau mawrion a phechodau 

fwirfoddol pecbaduriaid calon-gelyd. Bhaid edifarbau am y pechodau 
yn cyn y gallwn fod yn gymhwys i ddywedyd " Ein Tad." Doeth gan 
hynny yw tre&iad yr Egli^ i ddechreu yr addoliad trwy gyffesu 
ein pechodau cyn cymmerydf yn ein geneuau y geiriau dwyfol gyda 

Sha rai, fel plant anwyl, y dyneswn at orsedd ein Tad nefol. Pa y 
ywedwyd 

" Bhaid tra *n beimyddiol bechu 
Feunyddiol- ediferu." 

""Fel J maddeuwn ninnau i'n dyledwyr." Ki allwn mewn un 
modd amgen na hyn ofyn am fs^deuant o*n pechodau ; canys nid oes 
maddeuant i'r anfaddeugar. Mor ofnadwy yw y weddi hon yng 
ngenau y neb ni faddeua i*r sawl a drosedda yn ei erbyn ef. Nid oes 
iddi dan y cyfryw amgylehiadau un ystyr ond " Na faddeu i mi." 

13. " Ac nao arwain ni i brofedigaeth/' Nid yw Duw* ddim yn 
temtio neb (St lago i. 13.^) ond goddefa i ni gael ein temtio. Y mae 
hyn yn anghenreidiol er em profi. Weithiau y mae yn dra anhawdd dal 
dan y brofedigaeth ag y goddefa Duw 1 ni gael ein profi ganddi. Bhaid 
i ni fyned, megis, trwy dan. Ond nid yw mewn gwirionedd uwchlaw 
yr hyn a allwn ei ddwyn (1 Cor. x. 13.). Etto, gan deimlo ein gwen- 
didau, yr ydym yn gweadio am gael ein gwaredu rhag y cyfryw 
brofedigaethau ag yr ofiiwn y syrthiem danynt. "Yr Arglwydd a 
fforddia gerddediad gwr da " (Ps. xxxvii. 23.), a'r hyn yr eriyniwn am 
dano yma ydy w am i Dduw flforddio ein cerddediad yng nghanol peryglon 
a maglau y byd hwn, fel na syrthiom i un brofedigaetii enbyd ; eithr yn 
bytrach arwain ein camrau draw oddi wrth bob dim a all beryglu ein 



St. MATTHEW, VI. 

0.0.28. *gwared ni rhag drwg. Canys "*eiddot ti yw 'r 

ii;;;nn5. deymas, a'r nerth, a^r gogoniant, yn oes oesoedd. 
michr.29.ii.^inen^ 

njfarcu.26, ^^ «» QWegid OS maddeuwch i ddynion eu cam- 
Sl a**!? ' weddau, eicn Tad nefol a faddeu hefyd i chwithau : 

heneidiau. Gwatwariaeth ddychrynllyd a rhagrith yw gweddio yn y 
geiriau hyn, ac wedi hynny goscd ein hunain o'n gwirfodd yn nordd 
temtasiwn. 

" Bithr gwared ni rhag drwg." Yn llythyrenol, " rhag y drwg," 
hynny yw, y diafol, tywysog ac awdwr drygioni. Y mae hyn yn dangos 
i ni mai drwg moesol, ueu ysprydol, ac nid dryeau corphorol, a olygip 
yn y deisyfiad hwn. Priodol iawn yw eglurbad y Catechism o hono ; 
yn y geiriau " A chadw o hono nyni rhag poh pechod ac anwiredd, a 
" rhag ein gelyn ysprydol, a rhag angeu tra^^wyddol." 

" Canys eiddot Ti yw y deymas." Byddys yn fynych yn gadael i 
eiriau y fawlwers hon fyned dros ein gwefufiau yn flfurfiol, heh ystyried 
eu haddasrwydd neillduol. Sylwer fel y priodolant i Dduw "y deyrnas" 
honno, ag y gweddiwyd am ei dyfodiaa; y "gallu" yr ymdcfiriedir 
iddo tra yn gofyn am ddiwallu ein hanghen, a'r "gogoniant," a berthyn 
iddo Ef yn unig, o*r Hwn, trwy yr Hwn, ac i'r Hwn, y mae pob peth. 
Dyry St. Paul i ni esiampl o fawlwers yn dilyn geiriau cyfFelyb i ddeis- 
yfiad olaf gweddi yr Arglwydd. " A'r Arglwydd a*m gwared i rhag pob 
" gweithred ddrwg, ac a*m ceidw iw deymas nefol ; i'r Hwn y byddo y 
" gogoniant yn oes oesoedd. Amen " (2 Tim iv. 18.). 

14. ** Os maddeuwoh i ddynion," Ac. Y mae ein Hiachawdwf yn 
y geiriau hyn yn egluro yr unig ran o*i weddi ag a ymddengys yn 
gofyn hynny, ac yn ei gwasc^u yn ddifrifol at y meddwl. Cydmarer 
St. Marc xi. 25, lie, fel yr ymddengys, y dangosir, y dichon i'r weithred 

faddeu i eraill gymmeryd lie ar yr adeg y byddom yn ceisio ma- 
ddeuant ein hunain. Ond rhaid i ni gofio mai trwy ein hymddygiad ar 

01 hynny y profir gwirionedd a chywirdeb y cyfryw laddeuant o'r 
eiddom. x mae geiriau Mab Sirach yn dra tharawiadol ar y pen hwn, 
"Madden i'th gymmydog y cam a wnaeth efe S tlii; ac yna pan 
"weddTech di y maddeuir dy bechodau dithau. Dyn a ddeil ddig 
" wrth dd^, ac a gais efe feddyginiaeth gan yr Aiglwydd ? Ni thrug- 
" arha efe wrth ddyn cyflfelyb iddo ei hun ; ac a ymbil efe dros ei bech- 
" odau ei hun " (Eccles. xxviii, 2 — 4.). 



13. ** Canys eiddot Ti,** &c. lawn ydyw 
crybwyll ypia fod peth ammheuaeth yng 
nghylch gwreiddoldeb y Fa-wl-were hon ; 
ac na cheir hi mewn rnai hen gopiau o 
Efengyl St. Matthew. Ond etto y mae 
y profion droB ei gwreiddoldeb yn ilawer 
cryfach na 'r rhai yn erbyn. Gan ddarfod 
rhoddi Gweddi yr Arglwydd yn St Luc 
(xi. 2—4.) ar achlvsnr gwananol, nid 
oes Tin rheBwm panam na allasai ein 
Hiachawdwr ychwanegu y fewlwers, 
ar an achlysur a'i gadael allan ar y 
Ibill. 

Mewn perthynaB i ddefnyddiad y fawl- 
werB hon fel rnan o Weddi yr Arglwydd 
yng ngwaBanaeth ein HeglwyB, gallwn 
sylwi na ddefbyddid hi un amBer yn yr 
hen ffnrfiau cyn y Diwygiad, ac na ddef- 



nvddir hi yn awr yn EglwyB Bhufain. 
Ceir hi fodd bynnag yn ffurf-wasan- 
aethan hjmaf Eglwys y Dwyrain, neu 
Groeg ; ac ychwanegwj'd hi at Weddi yr 
Arglwydd yn vr holl ranau a ddygwyd 
i mewn i'r Llyfr gweddi gan y Diwygwyr 
yn 1661. eef yn neehreu y Weddi Foreol 
a Phryanawnol, pan ar gymmeryd rhan 
ym mawl y cysBep, yng ngwasanaeth y 
cymmun ar of cyfranogi, ac yng ngwas- 
anaeth Diolchgarwch Gwragedd, nen y 
•' GoUyngdod." Felly cymmwyB iawn y 
defiiyddir y fawlwers yn y rhanau hynny 
o'r gwasanaeth ag ydynt o nodwedd 
orfoleddus a diolchus, tra y gadewir hi 
allan yn y rhanau mwyaf dimfol a hunan 
ymos^gol, megis y Litani a'r Gwasan- 
aeth Claadu. 



St. MATTHEW, Vt 

Z5 Eithr (su ® faddeuwcb i ddynioB eu oamweddnu, o.c. as. 
ni faddeu eich Tad eich camweddau chwithau. • pen. is 35 

1^2.13. 

16 IT Hefyd * pan ymprydioch, aa fyddwci fel y f K«i. ss. s. 
rhagrithwyr, yn wyneb-drist: canys anffiirfio eu 
hwynebau y maent, fel yr ymddangosont i ddjmion 

eu bod yn ymprydio. Yn wir meddaf i chwi, Y 
maent yn derbyn eu gwobr. 

17 Eithr pan ymprydiech di, ^enneinia dy ben, « Kith 3. 3. 
a golch dy wyneb ; ^®" '' 



16—18. YmprycU 

16. '• Pan ymprydioch." Dyma *r drydedd siampl o ddyledswjddsa 
allanol crefydd, Helaethwyd yr ail, sef Gw«ddi, yn feinr trwy ddwyn i 
mewn " Weddi yr Aiglwydd." Y mae yn ffaith dra hynod y Ueferir 
yma am Ympryd yn gymmhwys yn yr un geiriau, ag am elnsengarvch, 
a gweddi, fel dyledswydd grd^ddol addefedig. Bian ein bod ni yn 
esgeuluso y moddion gras yma yn resynufi iawn, yn y dyddiau hunan- 
foethiw hyn. Nid bai ein Heglwys yw hyn, o herwydd y mae hi yn 
amlwg orchymyn ympryd, ac wedi neillduo dyddiau arbenig i hynny. 
Da fyddai i ni ddeall yn gystal pa beth yw ymprydio, ac o ba dde&ydd 
y mae. Ympryd ydyw hunan-ymwadu oddi wrih fwynhad o*r hyn 
irydd arferol a chyfreithlon. Yn Uythyrenol ympryd ydyw ymattal oddi 
wrth fwydydd neu ddiodydd ; a hynny ti-wy ymwrthod yn gyfan gwbl 
oddi wrth ryw fath neillduol ymborth, neu gymmeryd ychydig iawn a 
unrhyw ymborth, neu ynte g^^yngu ar ansawdd a swm yr ymborth. 
Ond y mae ympiyd yn yr yspryd o bono yn cymmeryd i mewn hunan- 
ymwadiad ym mhob math ymfwynhad cyfreithlon, megis mynychu 
cwmnTon difyrus, darUeniaeth er mwyn difyrwch, a phlesemu o bob 
rhyw ; ac, ym mhellach ymgymmeryd k gorchwylion yn gofyn aberth 
ar amser neu gyfleusderau, megis ychwanegu amser ein gweddfau a 
darUeniad o Air Duw, a neillduo mwy o'n hamser ac ymarfer a mwy o 
ddiwydrwydd, i ymweled a'r cleifion, ac i weithredoedd eraill o gariad. 
Y mae i ympryd ddau amcan. 1. Darostwng y cnawd i'r yspryd (Gwel 
y Colect am y Sul cyntaf yn y Garawys) " Canys y mae y cnawd yn 
"chwennychu yn erbyn yr Yspryd, a*r Yspryd yn erbyn y cnawd" 
(Gal. V. 17.), ac y mae pob math o ddarostwng a chospi y cnawd yn 
gynnorthwy i ennill y fuddugoliaeth o du 'r yspryd, Ym mhellach, y 
mae darostwng y cnawd yn cynnorthwyo yn iawr i wrthsefyll temtas- 
iwnau ; canys dilys yw fod y neb a all vmgadw mewn pethau cyf- 
reithlon yn fwy galluog i ymgadw mewn pethau anghyfreithlon. 2. Ail 
amcan ympryd yw addasu y meddwl i ddefosiwn. Nis gall neb ammheu 
nad y w yr enaid yn fwy rhydd a bywiog i weddi a mylyrdod pan fydd<» 
y chwant yn cael ei frrwyno, na phan Iwythir ef a moetiiau, Y mae 
syrthni corphorol yn rh^str mawr i fywiogrwydd ysprydol. Y eyf- 
eiliomad rhag yr hwn y rnybuddia ein Hiachawdwr ni yw gwneuthur 
ympryd yn ymarferiad allanol flfurfiol, fel pe byddai yn dda a rhiiiwedd- 
ol ynddo ei hun, ac nid fel fnoddhn gras yn unig. Ehagrithwyr fel y 
Phariseaid yw y neb a ymprydia er mwyn cyflawni ffurf yn unig, nevL 
er mwyn erniill canmoliae^ dynion. Y mae y gwir Gnsti<»L yn 



St. MATTHEW, VI. 

6.G.28. 18 Fel nad jrmddangosech i ddynion dy fod yn 
' ymprvdio, ond I'th Dad yr hwn sydd yn y dirgel : 

a 'th i)ad yr hwn sydd yn gweled yn y dirgd, a 

dal i ti yn yr amlwg. 

rDiar. 23. 4. 19 ^f ' Na thrysoTwch i chwi drysorau ar v ddaear, 
i^ii'sJlle y mae gwyfyn a rhwd yn llygru, a lie y mae 
iago6.i,&c. jj^^^ yn clciddio trwodd ac yn Uadratta : 

■ pen. 19. 21. 20 • Eithr trysorwch i chwi drysorau yn y nef, 
sTa^i's.^. He nid oes na gwyfyn na rhwd yn llygru, a lie 

1 Tim. 6. 19. _: > 1^JJ:« 11«J«^« 4.-..^^AA o^ «; »« lU/l-..<^4^4^ft»4. . 



I Petr 1. 4. 



ni's clpddia Uadron trwodd ac ni*8 Uadratt^nt: 



ymprydio heb wneyd mi arddangosiad, na chywilyddio o*i herwydd 
chwaith. 

18. "Fel nad ymddangoseoli i ddynion.** Pan gjdmarom hyn a 
V. 16, He y gorchymynir i*n goleuni lewyrchu ger bron dynion, gidlwn 
fiurfio rheol debyg i hyn fel cyferwyddid, " Gwna yn gyhoeddnis bob 
** peth a orchymynir, fel y gogoneddo dynion Dduw, gwna yn ddirgel 
" tx>b peth arall, fel na bo i ddynion dy ogoneddu di." 

O'r eilfed adnod a'r bymtheg o'r Bummed Bennod hyd yma cawn y 
Deddf-roddwT newydd a nefol yn dangos pa fodd y daethai, nid i 
ddinystrio, ond i gyfiawni^ y Ddeddf — i dywallt iddi — i dynu allan o 
honi, ei gwir a chyflawn, a pherffiiith ystyr. Dangosodd yn eglur yn 
yr boll siamplau a ddygodd ym mJaen fel y mae y Gyfraith iw deall gan 
Ei ddiflgybhon Ef, yn yr yspryd, ac nid yn y llythyren ; a pha fodd 
felly y rbaid iw cyfiawnder hwy fod yn helaethach na chyfiawnder yr 
ysgrifenyddion a*r Phariseaid. 

Oddi yma & yr Athraw Dwyfol ym mlaen i roddi addyi^ mwy cyff- 
redinol, er fod yr oil yn gyBsylltiedig a'r hyn sydd o'r blaen, y cyfan 
yn cael ei nodweddu ar nn meddyl-ddrych goruchel, a*r cwbl gyd a*r 
nil amcan eang a chynnwys&wr, sef dyrchafu ac ysprydoli bywyd a 
gweitbredoedd dynion. 

19—23. Y trysor yn y nef, a'r llygad syml. 

19. "Wa thryaorwch," &o. Y mae *r cynghor i drysori "trysoran 
** yn y nef" yn tarddu yn hynod o naturiol oddi ar y ** wobr " y sonir 
am diani yn y tair tdampl ddiweddaf. Fel pe y dywedasai 'r lesu, 
"Erchais i chwi yn y tair dyledswydd allanol fawr o elusengarwch, 
•* Gweddi ac ympryd, ymofyn am eich gwobr, nid gan ddyn, ond gan 
" Dduw. Yn awr yr wyf yn eangu fy ngorchymyn, gan erchi i chwi 
" ym mhdb peth a wneloch drysori i chwi drysorau nid ar y ddaear ond 
" yn y nef." 

" Gwyfyn a rhwd." Cynnwysid cyfoeth yr luddewon yn fynych, fel 
y gwyddom, mewn ystor o wisgoedd gwerthfawr. Difetiiai y " gwyfyn " 
y rhai hyn, a*r ** rhwd " yr aur a'r arian trysoredig. 

" liladron yn oloddio trwodd." Sef trwy furiau clai yr anneddau. 
Dull cyffredin o dorri i mewn i yspeilio yng ngwledydd y dwyrain ydyw 
hwn. 



20. •' Tryaopau." Yn y gair hwn y cynnwysir prif nod neu ergyd yr 
boll orchymyn. ** Y trysor ' yw yr hyn y gosodir y ^on amo, — ^ac er 
mvyn yr hwn yr ydym yn byw ac yn llafuno. Benthycwyd y gydmari- 



&r. MATTHEW, VL 

21 Canys lie y mae eich trysor, yno y bydd eich 0.C.2I 
calon hefyd. 

22 *Canwyll y corph yw y llygad: am hynny o'Lucu.si, 
bydd dy lygad yn syml, dy hoU gorph fydd yn oleu. ** 

23 Eitbr os bydd dy lygad yn ddrwg, dy holl 
gorph fydd yn dywylL Am hynny os bydd y 
goleuni sydd ynot yn dywyllwch, pa faint fyM y 
tywyllwch ! 

24 If ™ Ni ddichon neb wasanaeihu dau arglwydd : » i«ac 16. 13. 

aeth oddi wrth drysorau daearol, fel ariaa a meddiannau. Ond nid yw 
yr addw mewn iin modd yn gyfyngedig i hyn. Y mae pob gwrth- 
ddrych daearol yr ymserchir ynddo, ac y dymunir am dano, yn 
" drysorau ar y ddaear." Diflanant yn fuan iawn. " Y byd sydd yn 
** myned heibio, a*i chwant hefyd " (1 St. loan ii. 17.). 

21. " Canyis Ue y mae eich trysor, yno y bydd eich oalon hefyd." 
Dyma y rheswm am roddi y gorchymyn blaenorol. Myn Crist ddyr- 
chafu ein trysorau i*r nefoedd, er mwyn dyrehafa ein cdonau hefyd yno. 
Ganys y mae y galon yn sicr o ddilyn y trysor. " Paham/' meddai 
St. Awstin, " y dymuna Ci'ist 1 ti newid fie dy drysor, oddi eithr fel y 
" newidiech le dy galon ? Canys trysor dyn yw yr hyn y gofala ei galon 
" am dano. Hwn yw yr arweiniol seren, a*r maen tynu, sydd yn denu 
"a sugno y galon a*r serchiadau ar ei ol. Y mae yn annichonadwy i 
" ddyu fod a*i drysor ar y ddaear a*i galon yn y nef." 

22. " CanwyU y corph yw y Uygad." Nid yw yn hawdd ar yr olwg 
gyntaf olrhain y cyssylltiad rhwng y ddwy adnod hon a*r rhai blaenorol. 
Hwyrach mai dyma rediad y meddwl : — Dilyna y galon y trysor, ac 
arweinia, Uywodraetha, a ffurfia y cymmeriad mewnol, yn ol fel ei 
gosodir hi ar bethau ar y ddaear neu yn y nef. Felly mae hi gyd a'r 
Ry^id. Y llygad sydd yn trosglwyddo y golemii i*r corph, ac wrth ei 
arweiniad ef y symuda y corph, ac y cyfeiria ei ysgogiadau. Os daearol 
fydd y goleuni, daearol fydd y gwrthddrychau a welir, a daearol yr 
ysgogiadau ; ond os nefol fydd y goleuni nefol fydd y gwrthddrychau a 
welir, a nefol y rhodiad. Os bydd y llygad yn *' synil," sef yn ISd, 
uniawn, a difi7chau, dyli& goleuni nefol yn ffrwd loew i mewn trwy y 
fFenestr honno, a'r cwbl fydd ddisglaer; ond os bydd y llygad yn 
"ddrwg," sef yn dywyll, gwyrgam a brycheulyd, nis gall y goleuni 
dreiddio trwyddo, a*r cwbl fydd dywyll. Ond dammeg yw yr ymadrodd 
hwn. Y mae *r "llygad" yn golygu y galon ; a'r " corph" yn golygu 
y teimlad mewnol, serchiadau, y tueddiadau, a'r cymmeriad. Yna, os 
gosodir y galpn ar drysorau yn y nef, bydd fel llygad agored clir, yn 
llenwi yr enaid a goleuni nefol. Eithr os gosodir hi ar drysorau daearol, 
bydd fel ffenestr fudr, yn cau allan y goleuni y bwriedid iddi ei 
drosglwyddo i mewn. Ac os bydd hyd yn nod llygad, ffenestr, a 
chanwyil yr enaid, yn dywyll, yna mor ddirfawr y rhaid y bydd y 
tywyllwch yno ! 

24—34. Hyder yn MTuw, 

St. Luc xii. 22—31. 

23. "ITis gaU neb wasanaethu dau Arglwydd." Tardda hyn yn 
amlwg iawn oddi wrth yr hyn a fu dau sylw o'r blaen. Pan ddaiw 



St. MATTHEW, VL 

ac,28. canys naill ai efe a gasd, y naill, ae a s&r y llall ; 

ai efe a ymlyn wrUi y Daill, ac a esgeulufla'r llall. 

'iTfaJ'6 ji7. Ni ' ellwch wasanaetlm Duw a mammoiL 

vS^fiB 25 Am hyn^y meddaf i chwi, Na ^rofelwch am 

7Pi.fi6.22. eich bywyd, pa beth a fwyttaocdi^ neii pa beth a 

rSite s^V. yfoch ; n€f|i am eich corpn, pa beth a wisgoch; 

Onid yv/y brwyd yn fwy nit r bwyd, a'r corph 

yn/icn^ n&'r dillad? 
"pS!*w?' 2^ Edrychwch ar "adar y nefoedd: oblegid nid 

ydynt yn hau, nac yn medi, nac yn cywain i 

ysgubonau ; ac y mae eich Tad nefol yn eu porthi 

llenom am y trysorau ar y ddaear ac yn y nefoedd, tueddir y meddwl 
yn naturiol i oiVn i ni ein hunain, " Dilys nad rhaid i ird roddi i fynu 
" yr oU o'r naill er mwyn isicrhau meddiant o'r llall ? '* A allof fi ddim 
enniU y ddau. I gyfetrfod a'r fath dyb a hwn y dywed yr leeu, " Na 
** ellwcb, ni ellwch gael y ddau. Bhaid i chwi ddewis pa le y dodwch eich 
" trysor, a phwy a fydd eich Arglwydd. Y mae 'r jgalon yn rhwym o 
" iyned y naill flfordd neu 'r llall." Wrth " mammon " golygir golud ; a 
chawn gadamhad tarawiadol iawno wirionedd yr adnod hon yn nammeg 
yr Hauwr, lie y mae yr had da, yn ymdrechu a'r drain, yn ddarlun o'r 

Son sydd yn ceisio, '* gwasanaethu Duw a mammon/' Yr ydys yn 
lien yno fod "gofal y byd hwn, a thwyll cyfoeth, yn tagu y gair** 
(xiii. 22.). Ac y mae 'n hollol sicr pa le bynnag yr ymdrechir gwaaan- 
aethu Duw tra y goddefir i gariad at " mammon^ ' neu " drysorau ar y 
•'ddaear,'* aros jn y aaJon, y bydd i'r Berch atyr olaf hwn gynnyddu yn 
fwy, ac y bydd idcu) dagu y blaenaf, a llanw yr boll galon yn y diwedd. 
Ond sylwer ym mhellach, nad ydyw tynu y sercb oddi ar drysorau 
daearol, a gwasanaeth mammon, a pba rai yr ydym yn ein Bedydd wedi 
addaw ymwrthod, ddim yn ein bamddif&du o'r dedwyddwcb yn y byd 
hwn ag y mae y Tad grasol yn oddef^ a'r hwn a addewir i dduwioldeb 
(xix. 23.). 
25. '* G-an hynny." Hynny yw, am " na ellwch wasanaethu Duw a 



** Boammon." 



Ha ofelwch/' neu "nft fyddwch yn rhy bryderus." Gwelir yn 
amlwe fod gormod pryder a gofal yng nghylch pethau angenrbeidiol 
bywyd yn wasanaethu mammon (Gwel ar St. Luc x. 41.). [Y mae y 
0ylw hwn yn briodlbl i'r ymadrodd yma fel ei hail adroddir ef yn adnodau 
31 a 34.] 

** Onid yw y bywyd yn fwy n'ar bwyd." Dypoa un rheswm yn 
erbyn cormod pryder yng nghylch bwyd a dillad. Khoddes Duw i ni y 
ddirgei rodd fetwr o fywyd, ac a'n cynnyssaeddodd a pheirianwaith 
godidog y corph yr hwn a " wnaed mor rhyiedd ac ofnadwy," — ae oni 
allwn ^i ymddiried ynddo am roddiou llai ? Ac oni all fod yma geiydd 
hefyd i'r rhai hynny, ac nid bychan, ysywaeth, yw eu nifer, ag ydynt 
dr^ eu mawr o&l am ymborth moetbus a gwisgoedd gwychion, yn 
ymddangos fel pe y credent mai er mwyn bwytta ac yfed y maent 
yn byw, ac mai iw prydferthu ag addum-wisgoedd y rhoddwyd iddynt 
eu cyrph. 

26. " iBioh Tad nefol." Sylwer ar rym y gair " eich" Nid eu, ond 
/* aM Ta4 usMf** Ychwaneg^a kyn un tywiad pelkK^ at y gydmadaeth. 



J 



St. MATTHEW, VI. 

hwy. Onid ydych chwi yn rhagori llawer amynt 0.0.26. 
hwyl 

27 A phwy o honoch gan ofalu, a ddichon y- 
ehwanegu tm cnfydd at ei faintioli 1 

28 A pha ham yr ydych chwi yn gofalu am 
ddillad? Ystyriwch Ifli'r maes, pa fodd y maeiit 
yn tyfu : nid ydynt nac yn llafurio nac yn nyddu : 

29 Eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, na wisgwyd 
Solomon yn ei holl ogomant fel un o'r rhai hyn. 

30 Am hynny os dillada Duw felly lysieuyn v 
maes, yr hwn sydd heddyw, ac y foru a fwm i r 
fFwm, oni ddUhma efe chwi yn hytrach o lawer, 
chwi ychydig ffydd? 

31 Am hjunj na ofelwch, gan ddjrwedyd, Beth 
a fjyyttawn ? neu, Beth a yfwn ? neu, A pha beth 
yr ymddilladwa? 

32 (Canys yr holl bethan hjn y mae 'r Cenhedl- 
oedd yn eu ceisio ;) oUegid gwyr eich Tad nefol fod 
amoch eisiau yr holl bethau hyn. 

Os cymmer eich Tad chwi y fath ofal am adar y nef a blodau llwch, — ei 
l^readuriaid i8af,^-oni wna Efe fwy o lawer drcNSoch chwi, Ei Uant Ei Hun. 

28. "T lili."^ lAia gallwn ddwevd am ha lili yn neillduol y Uefara 
ein Hiachawdwr yma. Ceir nifer Uosog o flodau o dylwyth y lili yn 
Palestina. 

29. " Solomon yn ei hoU ogoniont." Y mae ini wers arall yma. 
Y mae gofal Duw yn dilladu blodau y maes nid yn unig yn ein dysgu 
y gofala am wisgo Ei blant ; ond y mae mawr brydferthwdh y rhai hyn 
yn rhoddi i ni wers addas ar wagedd ynfyd cariad at wisgoedd ; oblegid, 
er gofalu ac ymdrechu hyd yr eithaf, ni allwn byth ymgystadlu & 
chywrein-waith Duw, 

80. '* lalysieuyn y maes." Hynny yw, holl lysiau y maes, ym 
mhlith y rhai y cynnwysir y gwyllt-flodau, Gan fod coed yn brimon 
yn Palestina, defoyddid " llysiau," a gwair, yno gynt, fel y gwneir yn 
awr, yn gynnud tan. 

82. ** Y Oenhodloedd,'* Ystyr y gair CenhedToedd yw ethnig neu 
estroniaid, a delnyddid ef gan yr luddewon am bawb nad oeddynt o 
genhedl Israel. A dylem gofio fod yr holl genhedloedd yn anwy bodus 
o'r gwir Dduw yn nyddiau ein Hiachawdvo-. Gan hynny ei ystyr yw, 
nad ydyw pryder yng nghylch pethau y byd yn gweddu i neb ond yr 
estron genhedloedd hynny na wyddant ddim am Dduw, na*i gariad na*i 
ragluniaeth. 



27. '*MainUdi:* Mae 'n dra thebyK 
mai ** hyd yr einioes/* acnid " maintioii 
ddylai hyn fod. Gall y gair gwreiddiol 
arwyddo y naill nen y llall ; ond byddu 
ychwanearu ** cvfydd/* neu ddennaw moa- 
fedd, at daldra d$ii yn ychwane^iad mor 
&wr fel mai prin y defhyddiaeai ein 
miglwydd yn etfampl i ddynodi peth 



bvchan (Sylwer in Si Iruft xt. 26» dye* 
grifir ef fel '*y peth lleiafO- Ond o« 
yBtyrir ein bywyd fel |yrfa neu daith, ft*i 
nyd yn adnabyddufl i Dduw, ac wcdi ei 
bennodi ganddo, y mae 3^ naturiol iawn 
i'n Hiachawdwr ddweyd na allwn ni 
trwy ofalu ychwanegu cymmaint ag un 
"cuiydd" i hyd ein gyrfa* 



St. MATTHEW, VIL 

O.C.28. 33 Eithr ■ yn gyntaf ceisiwch deymas Dduw, a'i 
• owei gyfiawnder ef : a'r holl bethau hyn a roddir i chwi 

l^Bren.3. y^ ychwaiieff. 

Si^ioM). 34 Na (rfelwcli gaa hynny dros drannoeth : canjs 
iTim.i.8. trannoeth a ofela am ei bethau ei hun. Digon I'r 
diwmod ei ddrwg ei hun. 

PENNOD Vn. 

1 Crigl vn gonhen ei breqeth ar y mvnydd: yn gwahardd ham ehud, 

6 a bwrw petnau »anclatad i gum : 7 yn annog i weddio, 13 t fynea 

i mewn irwy y porth cyfyng^ 15 t ymgadto rhag gau brcpnwydi; 

21 na byddom wrandawir yn untg^ ond gtmetUhuruMr y gair, 24 a 

»!..«•■ ehyffdyo i dai wedi eu hadeuadu ar graig^ 26 ae nidar y tywod, 

j^i4.3.4,io,TrrA •femwch, fel na 'ch bamer : 
icor 4. 3^. l\ 2 Canys & pha fam y bamcch, y 'ch bemir ; 
b M»rc4.'24. ^c & pha * fesuT y mesuroch, yr adfesurir i chwithau. 

38. " Yn gyntaf celaiwoh." Nid yw hyn yn arwyddo " Ceisiwch yn 
" gyntaf bethau nefol ac yna gellwch wedi hynny geisio pethau y byd ; " 
oi3 " gofalwch hob amfer am y pethau nefol hyn ynjlaenc^ ac yn benaf, 
" ac yna dyry Duw y Ueill i chwi/* 

" Ai gyfiawnder Bf." Nid ydym i ddeall y " cyfiawnder " hwn yn 
yr ystyr gyfyng a roddir i*r cair gan St. Paul (megis yn Bhuf. iii.), He y 
defnyddir ef yn gyfystyr a cnyfiawnhad (Gwel ar v. G.). Bhaid ei ddeall 
yma yn ol ei ystyr symlaf a mwyaf arferol megis sancteiddrwydd, sef y 
sancteiddrwydd hwnnw ag sydd yn brTodoledd arbenig yn Nuw, a'r hwn 
y mae efe yn ei gyfranu trwy ei yspryd iw blant. 

34. "Trannoeth a ofala," &o. Gwedi 'r cwbl fe iydd gofalon a 
belbulon. Gallwn eu bwrw a'r Dduw ; ond nis gallwn eu Uwyr ofigoi. 
Yn unig gofalwn na bo iddynt lanw ein heneidian, eu blino, a*u haflon- 
yddu. A gofalwn na ychwanegom yn ddiangenrhaid attynt trwy bentymi 
gofalon y foru ar ofalon headyw. Digon yw i bob dydd ei faich ei 
hun ; a dyry Duw nerth iw ddwyn. O^ nid oes gennym addewid am 
nerth i ddwyn baich heddyw a baich y foru ar unwaith. (Y mae yr un 
gwirionedd yn ein dysgu i wneyd dyledswydd pob dydd yn ei ddydd, heb 
segura, ac oedi dyledswydd heddyw hyd y foru. Nis gallwn wneuthur y 
ddwy y foru.) Yr unig ffordd i wneyd yr holl feichau daearol hyn yn 
ysgafn yw taflu pwys y trysorau nefol i'r pen arall i'r glorian. Bydd i*r 
neb a gais ac a ofala am y rhai hyn yn gyntaf deimlo fod belbulon 
daearol yn Ueihau yn rhyfeddol yn eu hymyl. 



PENNOD VII. 

1—6. Cariad a doethineb wrth ymddwsm at eraill. 

St. Luc vi. 37—42. 

1. Ymddengys toriad neu gyfwng, ym mhregeth ein Harglwydd yn 
niwedd y Bed bennod. Etto y mae yn ddiamheu gennym mai un 
bregeth, wedi ei Uefaru ar yr un pryd ac yn yr un Ue, yw y Bregeth 
ar y Mynydd, fel ei oofhodir gan St. Matthew. Felly y mae yn 
naturiol i ni chwilio am gyssylltiad rhwng ei gwahanol rannau a'i 
thestyuau. Ac ni raid myned ym mhell iw gael allan. Canys yn 
gyntaf cawn y syniad mawr cyfi&edinol, yr hwn a nodasom o'r 



St. MATTHEW, VII; 

3 A pha ham yr wyt yn edrych ar y brycheuyn o.c.28> 
sydd yn llygad dy frawd, ac nad ydwyt yn ystyried 

y trawst sydd yn dy lygad dy him ? 

4 Neu pa foid y djrwedi wrth dy frawd, Gad i mi 
fwrw allan y brycheu)m o *th lygad ; ac wele drawst 
yn dy lygad dy hnn 1 

5 Oh ragrithiwr, bwrw allan yn gyntaf y trawst 

'th lygad dy hnn ; ac yna y gweli yn eglur fwrw y 
brycheuyn allan o lygad dy frawd. 

blaen, sef dyrchafu ac ysprydbli bywyd a gweithredoedd dyn (Gwel ar 
vi. 18.), yn cyssylltu yr holl ynghyd fel cyf'anwaith : ac, yn ail, cawn y 
syuiad mwy neillduol hwnnw yr hyn a ddododd Crist i lawr bron yn 
nechreu ei Bregeth, a'r hvn a red drwyddi yn fwy neu lai hyd y diwedd; 
sef dangos pa fodd y rhaid i*r cyfiawnder Cristiongol fod yn llawer 
eangach, na chyfiawnder ffurfiol a rhagrithiol yr Ysgrifenyddion a'r 
Phariseaid (Gwel ar v. 20.). 
Bhaid i gyfiawnder y Cristion fod yn gywir, gostyngedig, ac ysprydoll 

1 wasgu hyn at ein hystyriaeth trydd ein Harglwydd i ddangos pa fodd 
y dylai dynion edrych ar, ac ymddwyn at, y naill y Hall. 

" N& famwoh." Yr ystyr yw, " Na famwch yn galed, ac a'ngha- 
*' riadus," neu " Na chondemniwch." 

"Fel na'oh bamer." Hynny yw, gan Dduw. Meddyliwyd gan 
rai mai hyn yw yr ystyr, " fel na*ch bamer, neu gondemnier gan Dduw, 
'* am eich ham galed ar eraiU,** Fel pe na ddywedasid dim mwy na 
hyn. "Peidiwch a dwyn pechod a chondemniad amoch eich hunain 
'' trwy eich meddyliau angharedig, a'ch geiriau celyd am, a thuag at, 
" eraill." Ond diau fod hyn yn cyfjrngu yr ystyr yn onnodol. im- 
ddengys yn fwy naturiol deall y geiriau jn ein dysgu fod yn rhaid i'r 
rhai a weinyddant &ni galed i eraill ddisgwyl gweinyddiad bam galed 
iddynt eu hunain, tra y gall y trugarog obeithio am drugaredd. (Cyd- 
marer hyn a dammeg y gwas annhmgarog, xviii. 28, 35.) 

3. " Y bryoheujm a'r trawst." Y mae i'r ddammeg fechan hon 
gyssylltiad a'r adnodau blaenoiol, a lle&rwyd hi i ddangos un rheswm 
ciyf dros flfurfio bam cariad am eraill. " Brycheuyn " yw gronyn o fen 
Iwch, a " thrawst " yw dam o bren ; un yn arddangos yr hyn sydd 
hynod fychan, a'r Uidl yr hyn sydd fawr iawn. Ymddengys yr arferid 
y geiriau gan yr luddewon fel diarheb, a chymmer ein Harglwydd hwynt 
yn gyfrwng i gyfleu addysg trwyddynt, gan " ddwyn allan," fel hyn 
" o'i drysorau l^thau newydd a hen " (xiii. 62.). 

Y mae 'r addysg yn amlwg. Dysga i ni yr oferedd a'r rhyfyg o 
ymdrechu argyhoeddi a chywiro ffaeleddau bychain yn eraill, tra y ceir 
ynom ein hunain fiaeleddau mawrion heb eu diwygio. Dyma y ffoledd i 
ba un y syrthia y neb a famo yn a'nghariadus am eraill. Esgeulusant 
chwilio eu t^ gartref yn gyntaf, ac a'nghofiant mor frwnt a gwaeddfawr 
yw eu pechodau eu hunain, Bua<iai hyn yn ddigon iw gwneud yn 
addfwyn a chariadus eu bam am eraiU. 

6. " O ragrithiwr." Rhagrith yw ffug weithredu, trwy ymddangos 
i eraill yn wahanol i'r hyn ydym mewn gwirionedd (Gwel ar vi. 2.). 
Ond nid twyll gwirfoddol ydyw bob amser. Y mae y rhan fwyaf o'r 
xhagrithwyr yn twyllo eu hunain yn gystal a thwyllo eraill. Ac y mae 



St. MAITHEW, VIL 

• w»rji.T,8. 6 ^ «Na roddwch y peth «yeM sanctaidd i'r cwn, 
Al:t.i3.'46,46. ac na theflwch eich gemman o flaen j moeh ; rhag 
*iSSiii.i: iddynt eu sathru dan eu traed, a tiiroi, a'ch rhwygo 



liuc 18. 1. «i,«r; 

S15.7. 



i^^^. 7 1[ * Gofynwch, a rhoddir i chwi ; ceisiweli, a chwi 
l6?S, 1^ • gewch ; cuxwch, ac fe agorir i chwi : 

yn ddiamheu y gwnai y Phariaeaid hyn. Felly yim heffd. Tui 
ddechreua dyn llawn o ffaeleddau feio eraill nid oes ^anddo un gwy- 
bodaeth yn ami o'i ffaeleddau ei hun» eithr tybia ei hun yn hollol 
gymmhirys i ddiwygio eraill. Ond nid yw yn flai rhagrithiwr ; o hei^ 
wydd hona iddo ei nun berffeithrwydd cymmeriad wrth gymmeryd amo 
y gwaith o ddiwygio eraill. Y mae felly yn gymmeriad twyllodnw, yn 
hawlio daioni na pherihyn iddo, yn twyllo ei hnn ac eraill, ac am 
hynny yn rhagrithiwr. I mae daxL ofyniad ae y dylem bob amser eu 
bystyried cyn cymmeryd amom famn eraill, hya yn nod y rhai gwaethaf 
a mwyaf llygredig : 1. A allaf fi ddweyd fod fy mhechodau i,yn llai yng 
ngolwff Duw na'r eiddynt hwy, pe eu bemid yng ngolenni y wybodaeth, 
yr addysg, a*r amgylchiadau, a r temtasiwuan a berthyn i mi t 2. A 
allaf fi ddweyd, pe dygasid fi i fynu fel y cyfryw, yn yr rai sefyllfa, 
mewn meddiant o'r un nodweddiad a thueddiad naturiol, o dfm yr 
un anfanteision addyagol, yn ddarostyngedig i*r un temtasiwnau, a 
dylanwadau drygionus, y buaswn i yn well na hwyl Byddai Tr cyfirw 
ystyriaethau iachuflol, a hunan ymostyngol, ein cadw yn fynych oddi 
wrth y rhagrith a gondemnia ein Harglwydd. 

e. "ITa roddwch y peth sydd sanetald i*» own." Yn yr adliod 
fiaenorol dan^oeai ein Harglwydd y gallem ei theimlo yn ddyledswydd 
amom a bramt i ni "dynu y brycheuyn" o lygad brawd. Da yw 
cynghorion a rhybuddion brawdol pan y deuant oddi wrth un cym- 
mhwys iw rhoddi. Y mae yr adnoa hon yn myned ym mhellach fyth. 
Dylem nid yn unig gofalu am gymmhwyster yn rhoddwr y cyngnor, 
ond am edrych am ryw gymmwysler yn y derbynydd hefyd. Gall dyn 
fod yn annoeth wrth roddi cynghor neu rybudd duwiol. Ceir rhai pobl 
nad ydynt ddim gwell na'r cwn, ag na byddai ond gwasirafT prano y 
cynghorion gwerthfawroccaf amynt. Ni byddai llefaru y gwinoneddau 
mwyaf cyssegredig wrthynt ond dwyn pethau sanctaidd dan ddirmyg. 

7—12. Tadol Oaxiad Buw yn Gtwrandaw Gtweddi. 

St. Luc xi. 9—13. 

7. Ymddengys fel pe byddai torriad yn y bregeth yma etto. Ond 
hwyrach mai fel y canlyn y mae rhediad y meddwl. GaUai y gostyng- 
edig deimlo. " Os nad yw pethau sanctaidd iw cynnyg i rai an^hym- 
" mhwys iw derbyn, pa obaith sydd i mi am dderbyn un daiotu oddi 
" wrth Dduw ? Nid wyf fi yn well na'r ci yn ei olwg Ef, ac nid wyf 
•• deilwng i gasglu y briwsion dan ei fwrdd Ef." Y mae ein Harglwydd 
gan hynny ar unwaith yn tywallt olew cysur a gobaith i*r cyfryw un. 

** Oofynwoh, a rhoddir i chwi." Dyma addewid rasol a ^goneddus 
mewn gwirionedd. na buasai gennym oil fwy o ftydd iw chredu. 
Ymddengys fel pe l^ddai y tri gair, " gofyn," " ceisio," " cun),'* yn 
cynnwys tair gradd mewn gweddi yn cynnyddu mewn taerineb a 



St. MATTHEW, YIL 

8 Canys pob •tm sydd yn gofyn, sy'n derbyn; o.c.28. 
a'r Deb sydd yn ceiaio, sy'n cael ; ac i'r hwn sydd* dim. «,i7. 
yn euro, yr agorir. i^' ^' ^ 

9 Neu a oes nn dyn o honoch, yr hwn os gofyn d 
fab iddo £Bira, a rydd iddo garreg? 

10 Ac 08 gofyn efe bysgodyn, a ddyry efe sarph 
iddo? 

11 Os chwychwi gan hynny, a chwi yn 'ddrwg, a f Gen. 6.0. 
fedrwch rodm rhoddion da i'ch plant, pa faint mwy *®*^* 

y rhydd eich Tad yr hwn sydd yn y nefijedd bethau 
da i'r rhai a ofynant iddo? 

12 Am hynny pa bethau bynnag oil a ewyllysioch 

cu cwneuthur ddynion i chwi, feliy sfwnewch chwi-'peii.'tt.'4o.' 
thau iddyiit hwy: canys «h^ yW y gyfraith a'r f^:"^'' 
prophwydL imi^liS. 

— ■ -^- - '-1 - -■!■! ii^B ■--■■■^■ai ^ii*- -- -* — 

difrifoldeb. Y mae dau beth ag na ddylem er dim eu hanghofio wrth 
ystyried yr addewid hon. Gwarcnodir hi gan ddwy o delerau, iin o ochr 
Duw, a*r llall o'n hochr ni. 1. ochr Duw, cyfyngir yr addewid fel y 
gwelir yxL yr adnod-ddilynol Tr hyn fyddo er ein Ues. 2. 0*n hochr ni 
oyfyngir yr addewid gan eiriau St lago (iv. 3.), lie y'n dysgir mai i 
weadiau cywir ac uniawn eu hamcan y perthyna, " Goiyn yr ydych, 
" ac nid ydych yn derbyn, o herwydd eich bod yn gofyn ar gam. 

11. " A ohwi yn ddrwg." Hynny yw, yn gyfrannog o bBchadnrus* 
rwydd ac anwybodaeth y natur ddynol. Os dyry dynion, y rhai ydynt 
lawn gwendidau^ bethau da er eu Ues iw plant, pa iaint mwy y dyry y 
Duw Ilawn doethineb, cariad, a sancteiddrwydd, bethau da er lies ei 
Want ? Y mae y gydmariaeth hon iw gweled yn ei grym yn Nammegion 
Y Gy&ill ar haner nos, a'r Barnwr Anghyhawn (St. Luc xi. 5—%, a 
xviii. 1 — 8.), lie yr ymresymmir fel hyn. Os bydd i ddynion anghyifiawn 
a diras ganiattau d^yfiadau herwydd taerineD y go^ynwr, pa faont mwy 
ybydd i'rDuw cyfiawn a thrugarog ganiattau eirchion agweddiau ei bobl ? 

"Fethau da." Yn fwy«rf neillduol, Ei Yspryd Glan, a doniau 
ysprydol (Gwel St. Luc xi. 13, a St. lago i. 5.). 

12. " Gan hynny." Sef gan fod Duw mor dda i chwi Dyma y 
rheol fiawr wrth yr hon y dylem ymddwyn at y naill y llall, fel y oawn 
yn adnod 1 rebl meddwl a llefaru am ein gilydd. Y rheol yw, gosod ein 
hanain yn sefyllfa eraill, a gofyn i ni ein hunain, ** Pa heth a eufyUymon 
" i pe mewn cyffelyb sefyllfa, i eratU wneuthur i mi ?" ac yna gwneuthur 
hynny i eraill. O'r ychydig sydd yn meddwl am hyn ! Buaaai y byd 
yn wahanol iawn i*r hyn ydyw pe gweithredasai dynion ar y rheol 
euraidd hon. 

** Hyn yw y* gytnith a'r ppophwydi." Hynny yw, cynUwysa y 
rheol hon yr oil ag y gall y gyfraith a*r prophwydi eu dysgu fel ein 
dyledswydd at ein cymmydog. Dywediad yw fel yr eiddo St. Paul, 
" Cyflawnder y Gyfraith y w cariad " (Rhuf. xiii. 10.). Sylwer ar y 
cyssylltiad rhwng y geiriau hyn a*r adnod, "Na thybiwch fy nyfod i 
**dorri y gyfraith, neu y prophwydi; ni ddaethum i dorri, ond i 
"gyflawnl" (v. 17.). Dangcwwyd fod yr adnod hon fel math gyweir^ 
nSi i'r rbaii fwyaf o*r br^geth ryfeddol hon. 



St. MATTHEW, VH. 
ooa. 13 «r h Ewch i mewn trwy y porth cyfTiig : canys 

ii Luc 13. 24. , " , ., n ji • re J J J J 

I Dent. 13. 3 ehaiig ywT porth, a llvdan ywr nordd, sydd yn 
JS'.M:.4!'«,arwain. i ddistryw; a llawer yw y rhai sydd yn 

£!^i3.22.' niyned i mewn trwyddi : 

Bhaf.16.17, 14 Oblegid cyfyng ywr porth, a chul ywi ffordd, 
oS?/ '8*' ®y^^ y^ arwain i'r bywyd ; ac ychydig yw y rhai 
2Pefa2.M,s. sydd yn ei chael hi. 

1 loan 4. L "^ '' 

''2¥£»?3%. 15 1[ *Ymogelwch rhag gau brophwydi, y ^rhai 

13, 14. Y Porth Cyfyng. 

18. T mae yma etto dorriad vmddangosiadol yn y bregeth fel pe 
troisai ein Hiachawdwr at destyn nollol newydd. Ond tyna y mae £fe 
mewn gwirionedd at derfyn Ei wersi sanctaidd ; a gallwn eihych ar y 

fpireddillo'r Bregeth ar y Mynyddfel cymmhwysiad a cbapgliad o*rcy£m. 
a beth gan bynny a eJl gofleidio boll addysgiadau cyfiawnder ysprydol 
yn nn 1 Mewn gair, pa betb a all arddangos pordeb a nefoleidd-dra y 
cyfiawnder hwn ag y rhaid iddo fod ** yn belaetnacb/* na cbyfiawnder yr 
Ysgrifenddion a'r Phariseaid ? " Y porth cyfyng " — ^y " flfordd gul.'* 

•• Ewoh i mown." Felly ni a aUwn fyned i mewn, ob ewyllysiwn. 
Ni buasai Crist yn gorchymyn yr byn na allwn wneyd. Ond nis gallwn 
o bonom ein bunain wneutbur dim. Owir ; gwrandewcb gan bynny ar 
eirian eraill allan o enan yr un Atbraw Dwyfol : " Myfi yw y Ffordd." 
♦' Nid yw neb yn dyfod at y Tad, ond trwof Fi " (St. loan xiv. 6.), 
Felly, yr un modd ag yr Ysgrifenwyd " Gweithiwch allan eich lach- 
"awdwriaeth eicb bunain . . . Canys Duw yw yr Hwn sydd yn 
" gweitbio ynoch cbwi " (Pbil. ii. 12, 13.), yn gyffelyb dywed yr lesu, 
" Ewcb i mewn trwy y porth cyfyng," canys " Myfi yw y Ffordd." 

"Perth Cyfyng." Pa borth yw bwnl A'i *r porth a saif yn 
nechreu y " ffordd" gan agor iddi? Ai ynte *r porth a saif yn y pen 
draw i'r " ffordd " gan agor i'r nefoedd ? Mae *n debyg mai y blaenaf, 
fel y dengys trefhiad y geiriau fod y " porth " yn y ddwy adnod yn 
dyfod o flaen y " ffordd.** Betb gan bynny a feddylir wrtb y " porth 1" 
Nis gall feddwl dim ond dewisiad pennodol, a cbycbwyniad ar y naill 
neu r Hall o*r ddwy ffordd, yn y rhai y rhpdia dynion. Myned i mewn 
trwy y " porth cyfyng " yw cyfodi y groes a dilyn Crist, myned i mewn 
trwy y Hall yw ailyn " y lliaws i wneutbur drwg." 

14. ** Ychydig." Ycbydig mewn cydmariaem Tr rhai a gerddant y 
ffordd lydan. Ond nid ycbydig ynddynt eu bunain, o berwydd yr 
oedd y gwaredigion a welodd St. loan, " yn dyrfa fawr, yr bon ni allai 
'*neb ei rbifo, o bob cenedl, a Ilwytbau, a pbobloedd, ac ieithoedd" 
(Dat. vii. 9.). Ym mhellacb, os ycbydig, mewn cydmariaeth i'r rbai a 
rodiant y ffordd lydan, sydd yn "cael" y <* porth cyfyng" "a'r ffordd 
*' sydd yn arwain i'r bywyd : " mor gysurus yw yr addewid sicr, 
" Ceisiwch a chwi a gewch " (ad 7.). 

16— 20, Ghiu-brophwydi a*u ffirwythau. 

St. Luc vi. 43—46. 

16. " Q-au-brophwydi." Nid yw y gair prophwyd yn yr Ysgrythyr 
Ldn yn cael ei gyfyngu i un yn rhag ddywedyd pethau i ddyfod, ond 
defiiyddir ef am unrbyw atbraw pe£au di^ol, yn enwedig unrbyw 



St. MATTHEW, VH. 

a ddeuant attoch yngwisgoedd defaid, ond oddi mewn o.c.^. 
* bleiddiaid rlieibus ydynt hwy. i Act. 20.29. 

16 " Wrth eu ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. ^ ^ 
A gasgl rhai rawnwin oddi ar ddrain, neu fflgys i»n-i2.'33. 
oddi ar ysgall ? 

17 Felly °pob pren da sydd yn dwyn ffrwjrthau'Je'iiw- 
da ; ond y pren drwg sydd yn dwyn ffrwythau drwg. ^"' ^ ^' 

athraw ysprydoledig. Y mae Gair Duw yn llawn rybuddion eglur a 
difrifol yn erbyn gau-athrawon. Ymddengys fod ein Hargl^wydd yn 
dwyn y rhybudd hwn i mewn yma mewn canlyniad i'r hyn a 
ddywedasai am y ddwy " Ffordd." Awgryma y ceid atiiiawon a broff- 
esent eu bod yn arwain dynion ar hyd y ffordd gul, tra, mewn gwiri- 
onedd eu barweinient ar gyfeiliom. Ymogelwcb rhag y cyfryw. 

" Yng ngwisgoedd defaid." Hynny yw, gyda phob arddangosiad ac 
ymarweddiad burdeb a diniweidrwydd. 

" Bleiddiaid rheibos." ** Hynny yw," rhai yn difetha eneidiau fel y 
difa bleiddiaid y praidd. A ydym ni i feddwl fod ein Hiachawdwr yn 
siarad yma am gau-athrawon mor ddychrynllyd o ddrygionus fel ag i 
ffugio daioni gyd a'r amcan union gjrrchol o niweidio a dinystro 
eneidiau dynion? Braidd y mae hyn yn debyg ; canys braidd y ^11 y 
fath falais a rhagrith hanfodi. Ond siarad y mae efe yn fwy union 
gyrchol am effaith, ac nid amcan y gau-brophwydi hyn. Gall y cyfryw 
fod yn au-aUirawon mewn dwy ffordd: sef, 1, Yn yr amcan mewn 
golwg wrth ymgymmeryd ag addysgu ; ac, 2, Yug ngwirionedd eu 
hathra^iaeth. fr dosbarth flaenaf y perthyn y rhai a gymmerant 
amynt eu himain swyddi athrawon a gweinidogion gair Duw, o fisdchder 
hoffder awdurdod, cariad at " fudr elw " (1 Tim. v. 2.), ac yn unig er 
mwyn bywioliaeth. Gall y cyfryw ddysgu y gwirionedd, ond etto gau- 
athrawon ydynt I'r dosbarth arall y perthyn y rhai a gredant yr hyn 
a ddysgant, ac a amcanant wneuthur daioni wrth addysgu, ond, gan eu 
bod yn cyfeiliomi eu hunain arweiniant eiaill ar gyfeiliom, a tbrwy 
l\ynny y maent yn '* au-athrawon." GeUir dweyd f<S y naill yn dysgu 
gwirionedd gyda gau-amcanion, a*r Hall yn dysgu gau-athrawiaeth, gyda 
chywir amcanion. Dyledswydd y Cristion ffyddlon yw ymogelyd oddi 
wrth y naill a*r UalL 

16. " Wrth eu flOrwythau yr adnabyddwch hwynt." Dyma y prawf 
goreu a ellir gael o deilyngdod a chywirdeb athraw. Er gwedi 'r cyfan 
y gall rhagrithiwr cellydd ein twyllo dros amser. Ond fel rheol, ac yng 
n^rrfa amser, dengys y gau athraw, annheilwng o ymddiried, ei wir 
gymmeriad yn ei fywyd a*i fuchedd. Eithr pan raid i ni &mu ei 
gymmeriad, gofalwn wneuthur hynny wrth y rneol addas, gan edrych 
am y ffrwythau priodol. Dywed St. Paul pa rai yw y ffrwythau hynny» 
** Eithr ffrwyth yr Yspryd yw, Cariad, Uawenydd, tangnefedd, hirymaros, 
** cymmwynasgarwch, daioni, flydd, addfwynder, dirwest" (Gal. v. 22, 
23.). A thrachefii " Ffi-wyth yr Yspryd sydd ym mhob daioni, a chy- 
" fiawnder a gwirionedd " (Eph. v. 9.). Bhybuddir ni trwy y gair olaf 
o'r adnod uchod, mai nid sancteiddrwydd buchedd yw yr unig ffrwyth 
i edrych am dano. Os bydd i unrhyw athraw tra yn proffesu dysgu 
gwirionedd Dwyfol ddysgu dim croes, i'r gwirionedd hwnnw, adwaenir 
ef wrth " ei ffrwythau" fel " gau brophwyd," canys y mae gwirionedd 
yn un o*r ffrwythau. 



St. MATTHEW, VH. 

0.0.28. 18 Ni ddichon pren da ddwyn ffirwythau drwg, na 
phren drwg ddwyn flfrwythati da. 
*£SS"8^'9.^' 19 I^ob ®pren heb ddwyn flfrwyth da, a dorrir i 
iMai6.2,«. \^y^^ ao a deflir yn t&n. 

20 herwydd pa ham, wrth eu ffrwythan yr 
adnabyddwch hwynt. 

21 % Nid pob nn a'r fiydd yn dywedyd wrihyf, 
»HoB^.2 Arglwydd, J^Arglwydd, a ddaw i mewn i devmas 

^13 25 ^®^^^^ J ^^ y^ ^^'^ V^^ y^ gwneuthur ewyllys fy 
Act. 19. 13. Nhad yr hwn sydd yn y neioedd. 
Si?i.^22?*. 22 Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnnw, 
«jNMn.j24.j4. Arglwydd, Arglwydd, oni *» phiophwydasom yn dy 
1 Cor. 13. 2. enw di ? ac oni fwriasom allan gythreuliaid yn dy 

■ ■' ■* *■*—■■■—■■■■■ ■■■ ■■* Ml I ^^ .^^fc. It ■ ■■■■■■ ^■■■■^■■B ■ WW^ ^IftPBa^l ■ 

21—27. Nad oes diogelwch ond mewn iifiidd-dod. 

St Luc yi. 46--49. 

21. *• Arglwydd, Arglwydd.** Hynny yw unrhyw ymadtoddion 
crefyddol a defosionol. Nid j fhai a siaradant yn dda, ond y rhai a 
weithredant yn dda, a achubir. Er mai at yr Athrawon yn fwyaf neill- 
duol y cyfeiria yr vmadrodd, etto y mae yn rhoddi yr nn rhybudd 
angenrheidiol i bawb, mai yr hyn a gais Duw yw rBireitbredu, ao nid 
poffesu duwioldeb. Mor addas ydyw dygiad yr £^od lion i mewn 
iw darllen yn yr offertori o flaen y cymmnn, neu gasgliad elusend. 
Fel pe y dywedid. " Chwyohwi y rhai a nnasoch yn y gweddfan, ac a 
*' wrandawBoch ar y pregethu, gofalwch na foddlonir chwi a geiriau yn 
" unig. Profwch yn awr yn eich gweithredoedd eich bod yn cam ac yn 
" gwasanaethu Duw." 

22. "Tn dy enw." Godde& Duw yn ami i ofierynau annbeilwng 
droflglwyddo ei ddoniau grasol. Diau y bu hyd yn nod i Judas Isoariot 
^neuthur gwyrthiau, a prophwydo yn enw Crist. A chymmer ein 
Heglwys ofal i ddysgu ei phlant, " Nad ydyw anwiredd Gweinidogion 
" drwg yn iynu ymaith fErwyth ordinhdd Crist, nac yn lleihdu grfts donian 
" Duw, oddi wrth y cyfryw rai a*r sy trwy fiydd yn iawn dderbyn y 
" sacramentau a weinyddir iddynt, y rhai Efydd effei^iol oblegid ordinhad 
" Crist a*i addewid, er eu gweinyddu gan ddynion drwg " (Erthygl xxvi.). 
Y mae yr adnod uchod yn deilwng o ystyriaeth ddifritol pawb a gymmer- 
ant Tmrhyw ran yng ngwaith a gwasanaeth y CysBegr. Nid i Weini- 
dogion y gair yn unig, ond hefyd i Athrawon yr x^ol Sul, y cantorion 
ac ymwelwyr y cleifion. Gall rhai o*r cjrftyw ddweyd " yn y 




18. " Ki ddichon pren da ddwun ffrwuth 
^drvogr Gan fod rhai cyfeilloniadaa 
vredi cael eu eylfiienu neu eu hamddUiyn. 
oddi wrth yr aanod hon, byddai yn brioaol 
iylwi nadydywrnewn un modd vn dw^d 
SUM gall pren da ddyfod yn dorwg, neu 



bren drwg yn dda. Ki chyffyrddir aV 
feth ymmyniad o gwbl yn yr adnod 
hon ; M gwaith hi yw datgan nas nil y 

Sren tra y parhao yn dda ddwyn ffrwytb 
rwg, na thra y parhao yn ddrwg ddwyn 
£Nrythda. 



St. MATTHEW, VH. 

enw di? ac cmi wnaethom wjrrihiau lawer yn dy o.o.2B> • 
^nw di? 

23 Ac 'yna yr addefaf wrthynt, Ni's adiiabum''J^;-,2pjJ2. 

chwi ended: -ewch ymaith oddi wrthyf, chwi f • ' J^; 
weithredwyr anwiredd. . p.. 5. 5. 

s6. 8. 

24 ^ Gan hynny pwy bynnag sy'n gwrando fy p«n-25.4i. 
njgeiriau Iryn, ac yn eu gwneuthur, mi a ^ cyffelybaf 

^ i wr aoeth, yr hwn a adeiladodd ei d^ ar y 
graig : 

25 A'r gwlaw a ddisgynodd, a*r llifeiriaint a 
ddaeihant, ^'r gwyntoedd a chw^thasant, ac a 
nithrasant ar y ty hwnnw : ac ni syiihiodd ; 
oblegid sylfaenesid ef ar y graig. 

23. " Nid adnabfim chwi erioed.** Hynny yw, nid adnabum chwi fel 
yr eiddof fi, " Canys yr Arglwvdd a edwyn y rhai sydd eiddo Ei'* 
(2 Tim. ii. 19.)- 

24. " Qan hynny.** I £BSur mewn cyasylltiad agos a'r yinadroddion 
blaenorol. herwydd mai peth ofiiadwy yn y dydd diweddaf yw 
bod yn Gristion mewn enw yn unig, ac yn hmian dwyllwr gan hynny 
©drychwch ar y gwahaniaeth mawr rhwng gwneutliurwyr y gair a'r 
gwrandawyr yn unig. Etto ym mhellach fS crynboad a therfyniad yr 
holl In'egetb; fel pe y dywedaeid. **Mi a ddangoeais i chwi yn awr pa 
" fodd y daethmn nid i doni ond i gyflawni y Gyfraitb : Mi a ddango* 
** sais i chwi pa fodd i adnabod ei byspryd, ei phiirdeb, a'i chyflawnder : 
*' Mi a ddangosais i chwi y modd y mae yn rhaid Teh cyfiawnder chwi 
" fod vn helaethach ua'r eiddo yr Y«grifenyddion a*r Phariseaid : Mi a*ch 
"rhybuddiais rhag pob fPurnoldeb, ibagrith, a himan dwyll. Gan 
" hynny,— fel y were bwysig olaf — ^i goroni a phlanu 'r cyfan yn y meddwl. 
" Gan hynny, gwelwch y rhagor rhwng gwneuthurwr fy ngeiriau a'u 
*' gwrandawr." 

** Y Graig." Braidd y gallwn ammeu na chyfeiriai ein Harglwydd 
atto ei Hun yn y gair hwn. O leiaf, ni ddylem ni betruso ei gym-, 
mhwyso atto. Dywed St. Paul. ** Sylfaen arall nis gall neb ei osod 
" heb law yr un a osodwyd, yr hon yw lesu Grist " (1 Cor. iii. 11.). 
Y mao y neb a adeilado ar y sylfaen hon yn adeiladu ar y Graig. Y 
mae ein Harglwydd yn yr adnodau dan sylw yn dangos y gwahaniaeth 
rhwng y dyn a esyd ufudd-dod iw eriau Ef yn sylfaen ei adeilad, a*r neb 
gan adirmygu yr unig sail sicr a diogel hon, a adeilado ar ei fympwy 
ffol ei hun, neu ei ewyUys drofaus. Ond yn yr adnod a ddifynwyd o*r 
Epistol at y Oorinthiaid y mae yr Apostol yn tynu cydmariaeth dra 
gwahanol. Dengys yno y gall dynion adeiladu yn dra gwahanol 
hyd yn nod ar y wir sylfiien. Y mae *r addysg a ddyry yr Apostol yn 
dra addas i ddilyn addysg ei Athraw. Dywed yr Athraw Mawr " Gofalwch 
" am adeiladu ar y wir sylfaen," ac ychwanega yr Apostol " Edryched 
"pob dyn pa fodd yr adeilado ar y sylfaen hon.** 

25. *« Gwlaw,*' " llifeiriaint,*' « Gwyntoedd.*' Gellir cymmhwyuo 
y geiriau hyn at demtasiwnau a phrofedigaethau y bywyd ; omys 
bydd i'r rhai hyn brofi cademid yr adeilad. Felly attebai y geiriau i'r 
gwres yn nammeg yr Hauwr, yr hwn a wywai, ac a laddai yr had yn y 



St. IIATTHEW, Vm. 

O.C.28. 26 A phob Tin a'r sydd yn gwrando fy ngeiriatr 
hyn, ac heb eu gwneutnur, a gyffelybir i wr ffol, yr 
hwn a adeilado& ei dy ar y tywod : 

27 A'r gwlaw a ddis^modd, a'r llif-ddyfroedd a 
ddaethant, a'r gwyntoedd a chw^asant, ac a 

^ gurasant ar y ty hwimw ; ac efe a syrthioddy a'i 
gwymp a fu fawr. 

28 A bu, wedi i'r lesu orphen y geiriau hyn, y 
ipn. 13. 64. * torfeydd a synnasant wrth ei ddysgeidiaetb ef i 
•ll-^lT^ 29 "Canys yr oedd efe yn eu dysgu hwynt fel 

^ im &g awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. 



Lqc 4. 32. 
■ loan 7. 46. 



PENNOD vm. 

2 Critt yn glanhauW modkarHJlwyfut; 5 yn iaehau gwas V canwriad, 
14 a mam gwraig Fetr^ 16 a llawer o rat dwufvs eraUl: 19 tP* 
dangos pa/odd y mae ei ddUyn (f: 23 ]/n gostegu V dymmedl ar 
y mSr: 28 ]/» gyrru cythretuiaia aUan o adau gythrewig; SI ac 
yn caniadu iddynt/yned i'r moeh. 



A 



C wedi ei ddyfod ef i wared o'r mynydd, torfeydd 
lawer a'i canlynasant ef. 



pridd teneu ar y graig. Dywed Crist wrth egluro y dammeg mai 
**gorthi7mder" "erlid," a *' themtasiynau " ydynt (xiii. 21. St 
Luc viii. 13A Ond gall y geiriau yn llawn mor brTodol ddysgrifio 
prawf manwl a llwyr y fam ddiweddaf, pan y bydd i'r adeilad 
gael un a*i ei gadamhau neu ei ddadymchwel yn dragywydd (Cydroarer y 
•* tan " yn 1 Cor. iii. 13.). Y mae yr ystyr olaf yn cydweddu braidd 
yn well a'r geiriau difrifol diweddaf. *' Ai gwymp a fu fawr." Ma>vr ac 
ofnadwy a fydd y dinystr a'r anghyfanedd-dra a orddiwes yr adeiladwr 
ffol ar y tywod yn nydd yr ymweliad diweddaf. 



28, 29. Effaith y Bregeth. 

28. "Y torfeydd a synnasant." Ymddengys iw syndod gael ei 
gynnyrchu^ mewn rhan o leiaf gan yr iaith awdurdodd a ddefnyddiai yr 
lesu. Gallai yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid esbonio a dangos grym y 
Gyfraith yn ol eu syniadau eu hunain o'i bystyr. Ond peth bollol 
newydd oedd clywed un yn lle&ru gyd a'r fetb awdurdod yn ei enw ei 
Hun. Fe allai yr ymddangosai ei " Awdurdod," yr hon sydd eiddo mor 
wirioneddol iddo, yn fewr iawn yn ei ddefnyddiad mynyeb o'r ymadrodd, 
** Eitbr yr wyf Fi yn dywedyd i chwi." 

PENNOD Vni. 

1 — 4. Y gwahan-glwyfiis yn cael glanh&d. 

St. Marc i. 40—46. St. Luc v. 12—14. 

1. Clywsom eiriau rhyfeddol Crist yn y tair penned flaenorol. Yn y 
bennod bon a'r nesaf, cawn weled Ei weiihredoedd rhyfeddol Ef. Cadam- 
heir ei eiriau " trwy arwyddion y rhai sydd yn dilyn " (St. Marc xvi. 
20.). Am bynny dywed yr lesu, " Onid wyf yn gwneutbur gweithre- 
** doedd Fy Nhad, na chredwch i mi : Ond os wyf yn eu gwneuthur, 



3t. MATTHEW, Vm. 

2 Ac wde, Wn, gwahan-glwyfas a ddaeth, ac a*i o. 0.281 
haddolodd ef, gan ddywedyd, Arglwydd, os mynni, 

ti a elli fy nglanMu i. 

3 A'r lesu a estynodd ei law, ac a gyflfyrddodd ag 
ef, gan ddywedyd, Mynnaf, glanMer dL Ac yn y 
fan ei wahan-glwyf ef a lanhawyd. 



" er nad ydych yn credu i mi, credwch y gweithredoedd ** (St. loan x. 
37, 38.). Cai y bobl a'i clywsent yn " Ke/arw " gyd ag " Awdurdod," 
weithian ei weled yn gweithredu gyd a£ awdurdod. 

2. " TJn gwahan-glwyfds." Er fod y gwahan-glwyf yn afiechyd neu 
bla atgas a ffiaidd, nid oedd yn heintus, hynny yw, yn bla hawdd ei 
gael trwy gyffyrddiad ag ef, fel y tybir weithiau. Felly nid er mwyn 
iattal lledaeniad y pla y gosodwyd y gyfraith a orfodai i'r Gwahan-gleifion 
drigo ar wahan oddi wrth eraill, ond yr oedd iddi hi, fel deddfau 
seremoniol eraill, ystyr llawer dyfnach. Ei hamcan oedd dysgu gwi- 
rioneddau ysprydol ; dangos a darlunio fiieidd-dra a halogrwydd pechod. 
Gellir gweled yn y dysgrifiad canlynol o'r haint hwn pa mor addas oedd 
fel airwydd-gysgod o bechod. " Nid oedd y gwahan-glwyf ym ddim llai 
" na marwolaeSi fyw ; gwenwynai ffynnonell, a sychai i fynu holl nodd- 
•* wlybyron, bywyd ; ymddattodai yr holl gorph fesur ychydig, nes gwywo 
•* b'r naill aelod ar ol y Hall, ac ymollwng ymaith " (Trench ar y Gucyr^ 
thiau\ Ymddangosai y gwahan-glwyf oddi allan yn gen gwyn ar y 
croen yng nghyd a gweliau, ac weithiau gorchuddial yr holl gorph. 

" Ai haddolodd ef." Darlunia St. Marc a St. Luc ei agwedd yn Ei 
addoli, megis yn *' ymostwng ar ei liniau," ac yn " syrthio ar ei wyneb." 
Er nad ydyw addoli, yn iaith y Testament Newydd, ddim hob amser yn 
arwyddocciu y dwyfol addoliad a offrymmir yn unig i Dduw, etto y 
mae y &th addoliad gostyngedig a hwn, yn ddiau, yn dangos fod y 
truan hwn yn ystyried yr lesu fel Un ag awdurdod a gallu uwch na 
dyn iddo; Hwyrach y buasai yn sefyll ar ymylon allanol y dyrfa, yn 
jgwrandaw y Bregeth ar y Myiiydd. Neu hwyrach y deffroisid fiydd 
ynddo trwy weled gwyrthiau o flaen hyn (Gwel iv. 24.). Fodd bynnag 
nid oedd ganddo un ammheuaeth na aUai Crist ei lanhau. Yr oedd y 
gwan-glwyfus druan yn torri y gyfraith wrth ddyfod mor agos, ond yr 
oedd y Gras ai attynai yn madden iddo hefyd. 

3. " A gyffyrddodd ag ef." Buasai cyffwrdd a'r gwahan-glwyfus yn 
halogi unrhyw un arall ; ond am gyffyrddiad Hwn fe ddug iachd.d a 
glanhad i'r halogedig. Felly nid ydyw Efe y Cwbl-bur, a'r Cyflawn 
sanctaidd, yn ystyried yn sarhad Iddo gyffwrdd a'n natur halogedig, 
bechadurus ni. Ond trwy Ei gyffyrddiad dwg feddyginiaeth ac iachaw- 
dwriaeth iddi. 

"Mynnaf, glanhaer di." Sylwer ar urddas a mawredd y geiriau 
hyn. Hawdd y gallai y rhai a synent wrth Ei " awdurdod " o*r blaen 
(vii. 29i) synu mwy yn awr. Os yw gwahan-glwyf yn gysgod o bechod, 
oni all y wyrth hon, fel lliaws eraill, fod yn ddammeg hefyd ? Ac os 
felly, onid yw yn ddammeg gysurlawn? Aed y pechadur a ddifwyn- 
wyd gan bechod trwy ffydd at y Gwaredwr, a dyweded, " Arglwydd, os 



2. ** Un gwahan-ghoufus.^* Ceir dyBgri- 
ilad o'r pla dycho'nllyd hwn, yn gystal 
a'r gyfraith mewn perthynas iddo, yn 



Lef.xiii, xiv. Ac engraiflfitiau o'r afiechyd 
jrn Exodus iv. 6. Numeri xii. 10. 2 Bren. 
T. 27 ; XV. 6. 2 Chron. xxvi. 19—21. 



St. MATTHEW, VIII, 

O.C.28. 4 A dwedoddyrlesa wrtiio, ^Gwelnaddjivedych 
» pen. 9. ao. wrth neo ; eithr doB, dangos dj him i'r offeiriad, ae 
bi^ru.X oSrjmmsL'r rhodd a orchymynodd Mbfles, "^er iyst- 

*. i«. iolaetb iddynt. 

5 IF Ac wedi dyfod yr lesu i mewn i Capernaum, 
daeth alio ganwnad, gan ddeisyfa amo, 

•' mynni, Ti a elli fy nglanhau i." Ac y mae yr atteb wedi ei lefaru. 
" Mjnnaf, glanbaer di ; " Ac yn yfan " iacheir ei " wahan-glwyf ef." 

4. " Gwel na ddywedyoh wrth neb.** Mynych y rhydd ein Hiach- 
awdwr y gorcbymyn hwn i'r rhai a iachft, ond nid bob amser, canys 

frcbymynodd i'r dieflig, y darllenwn am ei iacbdd yn y bennod hon, 
8— <J4.), fyned a mynegi yr hyn a wnaethid erddo (St. Marc v. 19. 
. Luc viii. 39.^. Y mae un rheswm dros roddi gorcbymyn gwabanol 
ar wahanoi achlysnron yn ddigon amlwg. Tynai y son am wyribiau 
ein Hiachawdwr liaws o bobl yng nghyd oddi. ar cbwilfrydedd yn 
unig, ac yr oedd y cbwilfrydedd hwnnw yn rhwystr ar ffordd ei waith 
a'i atbrawiaeth sanctaidd. Y mae St. Marc bron cystal a dweyd (i. 45.) 
yn e^ur mai dyina yr acbos o roddi y gorchymym i'r gwahan-gl^i^us y 
cawn banes ei iachftd yma. Gyd a golwg ar y dieflig nid oedd ein 
Harglwydd ddim yn amcanu aros yn y gymmydogaeth, ac felly ni allai y 
lliaws segur Ei luddiais. Fe allai mai rheswm arall dros y gorcbymyn 
na " ddywedid i neb " ar jrr achlysur bwn oedd, fel yr adnabyddid ein 
Hiachawdwr, nid trwy weithredoedd Ei alln, y rhai a barent i ddynion 
synti, ond trwy ffrwyth ysprydol Ei eirian Dwyfol Ef (Gwel y paragraph 
pwysig, xii. 16 — 20.). 

** Dangos dy htin i'r offeiriad." Yr offeiriad oedd i &mu pan lanheid 
tin o*i wahan-glwyf, ac iw adferu i'r sefyllfa gymdeithasol, a gollasai tra 
dan y pla (Gwel Lef. xiv.). 

" 0£Drymnia y rhodd." Y mae offrymmau diolcbgarwch am dniga- 
reddau neillduol, nid yn nnig yn imol i rheswm ac S'n teimlad naturiol, 
ond, fel y gwelwn yma, yn cael eu hawdurdodi gan Air Duw (Gwel 
hefyd St. Luc ii. 24.). 

6—13. laoh&u gwas y canwriad. 

St. Luc vir 1—10. 

5. "Daeth atto ganwriad." Hymiy yw, swyddc^ milwrd Bhu- 
feinig. Ystyr lythyrenol y gair canwriad yw cadben ar gant o w^ ; 
ond daeth iw arfer yn gyffredin am gadben dosbarth o filwyr, heb 
olyeu eu nifer pennodol. Proselyt, sef un wedi ei ddychwelyd oddi 
wrtn baganiaeth i*r grefydd luddewig, oedd y canwriad hwn, y mae yn 
dra thebyg ; cyffelyb i Cornelius, yr hwn, er yn genedl ddyn, ac felly 
yn ddilys wedi ei ddwyn i fynu yn bagan, etto a addolai y gwir Dduw 

SAct. X. 2.). Gwelir hefyd oddi wrth yr banes yn St. Luc (vii. 5.), yr 
iwn a ddywed wrthym ei fod yn cam y genedl luddewig, ac wedi 
adeiladu iddynt syna^og, fod y canwriad hwn yn broselyt selog iawn. 
Y mae yn angenrheidiol i ni gadw mewn cof fod y Tir Sanctaidd drwy 
boll gyfood banes y Testament Newydd dan awdiu-dod y Rhufeiniaid. 

Bygir y ffaith hon i*n sylw yn benaf yn y crybwyllion mynych am dyw- 

'™^"**^^"*^™™^^-~^-^— ■ ■'^^— ^~""^^-^^'^^— ^~^— ^— ^ 

5. *' CapffmaumJ* Qwel ar ben. iv. 13. 



St. MATTHEW, Vnf. 

6 A djrwedyd, Arglwydd, y mae fy ngwas jn O.c.28. 
gorwedd gartref yn glaf o'r parlys, ac mewn poen 
ddirfawr. 

7 A'r lesu a ddywedodd wrtho, Mi a ddeuaf, ac 
a'i hiacMf ef. 

8 A'r canwriad a attebodd ac a ddywedodd, 

*^ Arglwydd, nid ydwyf fi deilwng i ddyfod o honot«Luci6.id, 
dan fy nghronglwyd : eithr yn unig * dywed y gair, d^.. iot.2D. 
a'm gwas a iacheir. 

9 Canys djn ydwyf finnan dan awdnrdod, a 
chennyf filwyr danaf : a dy wedaf wrth hwn, Cerdda, 
ac efe a £l ; ac wrth arall. Tyred, ac efe a ddaw ; 
ac wrth fy ngwas, Gwna h)ni, ac efe a'i gwna. 

10 A 'r lesn pan glybn, a ryfeddodd, ac a 
ddywedodd wrfli y rhai oedd yn canlyn, Yn wir 
meddaf i chwi, Ni chefais gymmaint fl^^dd, na ddo 
yn yr Israel. 

11 Ac yr ydwyf yn dywedyd i chwi, y daw 

odraethwyr a milwyr Bhufeinig ym mhlith yr luddewon, ac am y 
publicanod, a ddirmygid ac a gcuseid mor fawr ganddynt, a*r rhai, er eu 
bod yn Tuddewon, a gasglcmt y trethi iw gorchfygwyr Bhufeinig. 

Bhoddir hanes cyflawnach am y wyrth hon gan St. Luc, yr hwn a*n 
hysbysa na ddaeth y Osuiwriad yn bersonol i wneyd yr erfyniad hwn at 
ein Hiachawdwr, ond gan dybied ei hun yn anheilwng i nes^u atto, 
anfonodd rai o " bennaethiaid yr luddewon " i ddadleu ei achos drosto. 
Dull ymadrodd cyffredin ydyw dynodi fel gwaith y dyn ei hun, yr hyn 
a wna mewn gwirionedd trwy eraill. 

8. " Wid ydw^f fi deilwng." Fe ddywed St. Awstin, " Tra yn datgan 
" nad oedd deilwug i ddyfod o*r lesu i mewn iw dy profai ei hun yn addas 
" i Grist fyned i mewn iw galon." A thrachefh " Po mwyaf gostyngedig 
"fyddo dyn, mwy6rf oil a gynnwysa." Bwrw y bryniau y dyfroeda 
ymaith ; ond derbyn y dyffrynoedd hwynt 

9. " Dyn ydwyf finnau dan awdurdod." Hynny yw, Nid wyf fy 
hun ond gwas i eraill dan awdardod fy uwchafiaid, ac nid rhaid i mi ond 
igorchymyn i*m milwyr a hwy a ufuddhant i mi ; j>a faint mwy, pan 
leferych y gair yr ufuddheir i Ti, yr Hwn wyt oruchaf yn Ar^wydd pawb 
a phob peth. Sylwer y fath fFydd oedd gan y Swyddog Bhufeinig hwn yn 
gweled yn yr lesu wir Arglwydd a Brenhin pob peth gweledig ac anwel- 
edig. Nid oedd yn amheu na allai yr lesu orchymyn, nid yn unig i*r 
angylion acysprydion gwasanaethgar, ond hydyn nod i'r parlys a chlefy- 
dau eraill, fyned a dychwel wrth Ei ewyllys Ef, mor rwydd ag y gallai 
efe ei hun orchymyn i*r milwyr oedd dano (Gwel ar St. loan iv. 60.). 

10. "A ryfeddodd." Hawdd y gallai yr Arglwydd (Yr Hwn a 
arddengys ei berfFaith ddyndod trwy ei waith yn rhyfeddu, gan ddarfod 
iddo ymostwng i bob teimlad dynol) ryfeddu at ffydd mor dryloew a 
gwirioneddol a*r eiddo y canwriad hwn. Ni chawsai ym mhlith yr 
Israeliaid oil gymmaint ffydd ag yn y milwr Cenhedlig hwn, 

11. *• Y daw Uawer." Dyma brophwydoliaeth e^ur am alwad y 

X 



Sf . MATTHEW, VHi 

Ccaaa. ^Uawer aV dwyxam a'l goslkma, aei a ekteddant 
« Gen. 12. 3. gjd ag Abrf^aoi ae. Isaae a Jacob jn nh^qnaa 
fn;io.'''nefoedd: 

£IJm.m. 12 Qnd 'plant y deyraaa a deflir i'l tywyllwch 
^11.18.^ eithaf : yno y «bvdd wylofain a rhingcian daaaedi 
Miiffi5.« ^'^ ^ djwedodd yr leso with 5 eaawriad^ Dos 
^36 y^^ > ^ megis y credaist, Vy4ded i ti A'i was 
f pen. ai. 48. & xaeluLwyd yu yr aw? hoiosa 

fpen. 13. 42, 

fiififa^. 14 f A pbaa ddaeth yr lesu i dy Petr, efe a 
^ci3 28L welodd ei ^ohwegr rf yn gorwedd, aayn. glaf ar 

ludM lai ^ V ^' 
a 1 Cor. 9. a. 15 Ac efe a gyffyrddodd a'i Ilaw H; a*r cryd 

a'i gadawodd M : a xii a gpdodd, ac a wasanaeihoad 

amyiil 

16 Ac wedi ei hwprhau hi^ bwy a ddygasauA 

cenhedloedd, a'u hetholiad i Eglwys Crist. Nid Eglwys ub eenhedl 
oedd hon i fod mwyach, ond EglwjB '^Oatholig/' aetr Gyffi«ihiiol^ 3m 
sbydd i bowk Y Baae^ y& rhyiedd f€)4 yr l udd e won m^ k^HTi&^dig 
i ddeall y gwirionedd hwn pan y oaae yr add«wid i AbrahaBa^ " ic«: yn 
''dj^had di yfbemHtkk' hoU genhedloedd y ddaeas/' ya ei fp4»gi, a 
phan y dbrfu i'r prophwydi Eawabi oi gyhoedji oacff fynyek (€liwci Smah 
xL la ]|]dL 6. xlis. 61). 

Id. ** Plant 7 tesma*.? Y mae y» acalwg. xnai nidi yi> icm de^dSAfl 
ft fisddylk ymai ag yn yr adnod 0*1 Waen. TeynMA i^ewifddt Teyraas 
Cfiflt, te^mas ne^Dedds,. a nodir ya y gyatof. Yi A«n Peymas^ y doysBaa 
Iikld«wig;. neu lien deyraaft pobli eibboledig Bvm ^m y gyft^th. Ob 
ydyw diwedd ^ luddew anghredinioL mor ddycbryikUydy. ]^ 1»etk a iyd4 
tyBgfid y OBJsttQQ Anfhre^iok 

I4t— 17. lacbMl ChiWegr Stt* Fetr^ ac curailL 

fit Marc i ^9— ^ St Luc. i^. 38--41. 

15. ** Efe a gyflfyrddodd a'i Uaw lii." Deallwn oddi wrtit Bk Lne Fr 
lesu "geryddu** y cryd hefyd. Cavn yma engraifFt ar tmwaitb: o'r 
awdurdod ar glefydau ag y siaradai y canwriad am diano yn adnotf (9i)-. 
Cydmarer hefyd y defoyddiad o*r iin awdlirdod ddwyfol yn cerydcta y 
gwyntoedd a*r mor (26.), a'r yspryd aflan (xvit. 18.). 

** A wasaaaathodd.*' Hynny yw, a gymnierodd ei ihan ar unwakh 
jpg Dgwaith y ty i ofaln am y tenlu, a (ferpana ar gyfer Crist a'i ddii^* 
plioB. Dengys h.yn berffeitlirwydd yr iachSd. Gedy y cryd' wenml 
fDBonr ar ei ol, fef y gedy tymhestl o wynt y mor yn arw dros aaaser ; 
etto pan iachkodd Crist or cryd nid oeda gwendid yn aros, a phaa. 
Jonyddodd y dymhesii " bu dawetwch ma-wr;"' 

16, •* Ac wedi ei hwyrhftu hi."' Y mae yn dia thel^ am mai y 



14b ** Chwegf." fisf mam gwraig 6t. 
P«tr. Y raaa y ffdth fod yr Apostol Petr 
yn wr priod yn deilwntr fawn o «ylw yn 
ei pherthyniwiMrarferad EfrlwysBnnfaia 
jm tfBfM&eibflffeidaid i aa»yn d^faiM, 



or ftxl yv £g:lwys> honn» yn profffm ei 
bod yn ddyleduB am ei dechreuad H &c 

?! derbyn. ei hawdnrdod oddi wrA, St^ 
etB. 



Sr. MATTHEW, YUt 

atta hiwet ck laa cythreuUg : ac ef e s fvrriodd attan Qt^aaa 
yr jsprydiom a!i air, ae a lachaodd yr hoU gleifion ; 

17 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy 
Eaaias y prophwyd, gaa ddywedyd, *-Bfe a» gym-* 1^6^2.24. 
zaarodd ein gwendkLiii^aa&ddaig ein oleQrdav. 

18 IT A'r lesttj pan welodd dorfeydd lawer o'i 
amgylch, a orchymjmodd fyned drosodd i^ Ian 
arafi. 

SkiUbaf^. sdoeM, M Vn d^fs^ )^ St. Marc» a tlierfyiiai y djdd bmn, 
fel 7 gwjddysj av facoludiad kanl ;, neu hwjp»di ibag dwyor y deifion 
alUn. yng: ngwres. y djdd. 

17. '* Hfe a gymmarodd sin gweoELcUob ni, ao a. ddnc ain oltt^daiL*' 
IH hyn> y mae ein. cyfieithiad o*r ymadrodd hwu ym mhrophwydoliaetli 
DfiaiaJbin'^DiaiL Efe a gymmertli ein g^endld m,.ac a ddug ein. doluziaa," 
ac. ymae ya amlwg mai at yr un adficd y eyfeixia St Petv paa y^ 
dywed am Grist " Yr Hwn ei Hun a ddug ein pechodau ni/* Cte 
hynny byddai jm fwy naturiel i ni ddeall y geiriaii yn cyfeirio at Gxist 
yn Ei Benion Ei Hun yn dwyn y " gw.endidau ' a*i: " dloluriau " a rod'dwjpi 
ama drwy ein pechodau ni^ nac am dano yn iacbau " gwendidaa" a 
" «hlefyd)Ektt " y corph. Ond cawn. yma esboniad ysprydmcdi^, ar eixiau 
iffiprydbledig ; adylem ymdrechuei ddeall gydai gwylder addas I'v cyfryw. 
Er mwyn. hynny dylem. »ylwi yn y lie cyntaf nad yw y g^iriau^ " ^jn^ 
" mcryd " a " dwyn '* ddim yn arwyddoccau^, " cymmerxil ymaitb/^ a 
j^ymmud," fel y tybia. rbai ; ond jcn unig " cymmerodd " a " diodde^ 
fedd." Pa fodd y darfu i Gxist Ei Hun ddwyn a dioddef y clefydan 
&*£ cystuddiau ag yr ydoedd jq eu fiymmud odd! ar eraiH V* Biau mai 
trwy ddyfhder a thynerwcbi Ei gydymdeimlad. '^Tn eu boll gystud^ 
^•'hwynt Efe a gystuddiwyd" (E^ah hdiL 9t). Tr oedd ygoly^ejpcW 
parbau&Q*r fathdfuenicQrpboroX,fiE]:wythaucwymp a phecbod dyn„falyr 
ymddangosent yn amlwg iw lygaid £t„ " yn gwasgu ac enaid san^ctaidd 
" yr Argl wydd lesu gyda chwerwder miniog '* (Trench), Tr oedd ei waitlk 
yn myned yn ol ac ym mlaen yng ngbanol byd syrlliiedig,. yn cael Ei 
amgylchu, ac yn cyfarfod, pa le bynnag yr elai, ft nodau a nrwythan. y 
cwympi y daetbai Efe i adleru dyn o'i glwyfau, yn ddigon ynddo ei bun 
i ^rflawni geiriau y Prophwyi Pechod ym mhob man, pecbx)d y» 
buddugoliaethu ar enaid a chorpb, pecbod yn ffirwythau meesol ei lygredd 
a'i ddrygioni, pechod yn ei flErwythau uaturiol o boen a gwae» oedd a 
flaeu Uygaid ein Hiachawdwr, pan ddaeth Efe iw dwyn hwy drosom 
bjL Bug 7 cyfan mewn cydymdeimlad tyner a dw£a amo Ei Hun jwt 
Ei fywyd, a dlug y pechod a*u hachosodd, yo; ei gprph El Hun yn. ei 
fitrwolaetj) drosonx. 

18—22. Yr lesu cyn croesi y Uyn, yn rhybuddio 

rhai a fynnent Ei ganlyn, 

St. Luc ix. 57—69. 

19. "*I*r itei arall." Hynny yw, 0^ Gaperofium ar Ido eiHewiTOl 
Mor (Milea i'r Um Ddwyreiniol iddlou 






St. MATTHEW, Vm. 

O.C.21 19 A rlijrw ysgrifenydd a ddaeth, ac a ddywedodd 
wrtho, Athraw, mi ath ganlynaf i ba lebynnag yr 
elych. 

20 A'r lesu a ddywedodd wrthd, Y mae ffauau 
gan y llwynogod, a chan ehediaid y nefoedd nythod ; 
ond gan Fab y d)ni nid oes le i roddi ei ben i 
lawT, 

21 Ac Tin arall o'i ddisgyblion a ddywedodd wrtho, 

19, •* Bhyw ysgrifenydd." Ymddengys oddi wrth Efengyl St Luc 
ibd tri o ddynion yn awyddus i ganlyn Crist ; ond ni soiiir am y try- 
dydd gan St. Matthew. Prin y gallwn ammheu na chymmhellid yr 
Ysgrifenydd gan ryw amcan hunan-geisiol yn ei awydd i ganlyn Crist. 
Yn wir cawn yn yr attebion a roddwyd i*r tri a ddymunent Ei jganlyn 
Ef engraiffliau nodedig o*r dull y llefarai ein Harglwydd bob amser yr 
Jijm a fyddai hollol gymmhwys i amgylchiadau ac anghenion y thai a 
ymddiddanent ag Ef. Y mae *n debyg fod yr ysgrifenydd yn disgwyl 
rhyw elw bydol wrth ddflyn Crist, a llethir y cyfryw ddisgwyliad gan 
Ein Hiachawdwr ar unwaith yn y geiriau canlynol. 

20. ** Y mae ffauau gan y Uwynogod." Sf or tyfedd a theimladwy 
y w y geiriau yma am gyflwr di gartref Crist jrn y byd. Nid oes odid 
eiriau yn hoU gylch yr Ysgrythyr yn rhoddi darlun mor gyflawn o 
imigolrwydd, hollol a darostyngiad eithafol Mab Duv. *' Dirmygedig 
" oedd," yn ddiau, ** a diystynrf o'r gwyr ; gwr gofidus a chynnefin a 
"dolur." Nid oes gan Wneuthurwr yr hollfyd yr un cartref i orphwys 
Ei Ben Uuddiedig o*i fewnl Nid oes gan yr Hwn a ddug dangnefedd 
a gorphwysdra i bob calon a bwysa arno, na heddwch na gorphwysdra iw 
(Men ofidus Ei Hun. Dyddiau o lafur, nosweithiau o weddi, cariad 
nas gallai beidio a galarn, a thosturi llawn o ofid. ymryson parhaus d 
byd na fynnai ddeaU, imigolrwydd yng nghanol lliaws, digartref yn y 
byd a greodd. Dyma y darlun sydd gennym o fy wyd Mab Duw yn y 
cnawd. Ac etto nid yw y geiriau hyn o enau Crist *' Yn gafael yn- 
" om yn hoU ddyfnder eu hystyr, hyd oni ddyledus ystyriom yr awr 
*' honno pan y gogwyddodd Ei Ben ar y groes, heb le iw orphwys arno, 
" ac wedi gogwyddo Ei Ben, y rhoddos i fynu yr Yspryd (Archesgoh 
Trench). 

Sylwer fel y mae Crist yma, ac mewn mannau eraill yn ami, yn galw 
Ei Hun yn " Fab y Dyn." Dan yr enw hwn > prophwydodd Daniel 
am dano (vii. 13.), oblegid onid oedd Efe i fod yn Ail Adda, i gym- 
meryd arno Ei Hun ein natur syrthiedig ni fel y dyrchalai hi i'r 
nefoedd 1 Dyma y lie cyntaf i ni gyfarfod S'r ymadrodd hwn yn yr 
Efengylau, a da fydd i ni gymmeryd hamdden yma i sylwi mor ami 
y mae Efe, yr Hwn yr hoffwn ni Ei anrhydeddu fel Mab Duw, Ei Hun 
yn ymhyfrydu honni Ei Hunan yn Frawd ini dan yr enw "Mab y Dyn." 
Diau " Efe a'i dibrmodd Ei Hun " (Phil. ii. 7.). 



19. Ymddengys fod Bt. Luc yn gosod 
y digwyddiadau a gofnodir yma yn rhan 
<^f bywyd ein Haralwydd, i>an ar ei 
daith ddiweddaf i Jerusalem. T mae 
hyn yn un o'r anhaweteran hynny, ag 



na's gallwn ni nrdi* n gwybodaeth pre- 
senol ddim eu negluro i foddlonrwydd 
hollDl, ond rhai nad ydynt o un pwyd- 
grwydd ymarferol (Gwel nodion ar y 
pwngc yn St. Luc). 



St. MATTHEW, VHI, 

Arglwydd, gad ^ i mi yn gyntaf fyned a chladdu fy o.c.28. 
nhad. * Gwei 

22 A'r lesu a ddywedodd wrtho, Canlyn fi ; a gad aof^' ^** 
i'r.meirw gladdn eu meirw. 

23 % Ac wedi iddo fyned i'r llong, ei ddisgyblion 
a*i canlynasant ef. 

24 Ac wele, bu C3mnwrf mawr yn y m6r, hyd oni 
chuddiwyd y llong gan y tannau : eithr efe oedd 
yn cysgu. 

22. " Gad i'r meirw gladdu eu meirw." Atteb ydyw hwn etto yn 
ddiau yn addas i anghen yr hwn ei llefarwyd wrtho. Y mae peth 
amheuaeth yng nghylch natnr y deisyfiad yn yr adnod flaenoroL 
Tybia rhai iddo gael ei wneyd gan un ag yr oedd ei dad etto yn fyw ; 
ac y dymunai gael caniattad i aros gartref nes marw o bono. Y mae 
yr esboniad hwn yn lleddfu garwder ymddangosiadol atteb ein Hiacb- 
awdwr iddo. Ond hwyrach mai gwell cymmeryd y geiriau yn eu 
hystyr lyth3rrenol, gan ddeedl fod y tad wedi marw eisioes. Dan y 
cyfryw amgylcbiad gwyddai ein Hiachawdwr, gallem dybio, fod y 
disgybl hwn yn un parpd i wneyd esgusodion^ er mwyn taflu o'r neilldu 
y gwaith bunan-ymwadol, y galwesid ef iddo. Yr oedd gwrthodiad, 
rhyfedd caniattad i gyflawni y weithred hon o gariad yn dwyn flfydd y 
dyn i brawf ar unwaith, fel y profai y gorchymyn dieithr hwnnw i ladd 
ei fob fifydd Abraham, Ymddengys i*r geiriau " Gad i'r meirw gladdu 
" eu meirw," gael eu llefaru fel math o ddiarheb, a*u bod yn meddwl 
rhyw beth tebyg i hyn. Gad i*r rhai sydd etto a'n boll feddylfryd ar y 
byd hwn gymmeryd gofal o bethau y byd. Yn eu cymmhwysiad at y 
difigybl eu llefarwyd wrtho golygai y geiriau, "Gad i*r rhai sydd etto 
" yn farw i fywyd newydd yr Yi^ryd ofalu am y gorchwyl hwn sydd yn 
"perthyn i feirwolaeth. Gad I'r meirw ysprydol ofcdu am y marw 
" naturiol. Y mae digon yn barod i wneyd y gwaitli hwn. Gelwir amat 
" ti i wneuthur gwaith na ellir ei oedi ; " " Canlyn Fi," Dos di a 
" phregetha deymas Dduw " (St. Luc ix. 60.). 

23—27. Gostegu y dymmestl. 

St. Marc iv. 36—41. St. Luc viii. 22—25. 

24. ** Efe oedd yn cysgu." Y mae dirfawr wahaniaeth rhwng cwsg 
yr lachawdwr fel ei dangosir yma a chwsg Jonah yn yr ystorom; 
Cysgai Jonah oddiar ddideimladrwydd cydwybob wedi ei chaledu; 
ond yr lesu mewn dwyfol dangnefeJd. Presenoldeb Jonah oedd yn dwyri 
y perygl, presenoldeb Crist a ddug ddiogelwch. Sylwyd gyda chym- 
mwysder a phrydferthwch hefyd, mai megis mai Koah a'i deulu yn yr 
arch, a hyrddid yn ol ac ym mlaen ar wyneb dyfroedd y diluw, oedd 
had a chnewyllyn hen deulu dyn, felly Crist a*i ddisgyblion yn y cwch 
ar d6nnau tymmestlog mor Galilea, oedd bad a chnewyllyn teulu 
newydd Eglwys y Duw Byw. Bu yr Eglwys hon fyth er hynny yn 
cael ei lluchio yma a thraw gan ystormydd byd ; ond er ymddangos o 
honi yn fynych yn Uwyr ddiamddiflfyn, yr oedd Ei Gwaredwr o*i mewn, 

23. Cofiiodir y wyrth hon yn llaini gan St. Marc, a dyUd astudlo hwnnw yn 
fimwl. 



BiE. MATTHEW, VIII. 

ax!.ag. 2$ A'i ddisgylilian « idatAaaA atta, vt a'i 
deffroaaant, gan ddywedyd, Arglwydd, cadw ui ; 
daijii am dauam. 

26 Ac efe a ddywedodd wrtJrynt, Pa Jmm yr 
vdyeh yn o&iaa, O «hwi o ychydig fiydd ? Yna y 

1 P..M. T^ 'cododd efe, ac y eeryddodd y gwjutoedd a'r into ; 
s»'. ' ■ a bu dawelwch mawr, 

27 A'r dynioa a Tyfeddasant, gan ddywedfd, Pa 
ryw un yv hwa, gaa fod y gwjatoeda liefyd a'r 
mfir yn ufuddhaB iddo ! 

28 ^ Ac wedi a ddyfod ^ g'T ten weAi, i wted 

y Gergesiaid, dan ddiemg a gj-ferfaant 5g ef , y Thai 



jn Si E^w^, ■ gftUwn 3bd yn Bin-tia atl "TyTth iiVem ei gon^^ga 
"fci." 

39. '" OerrModd." 9t MkK ja -unig «fdd ys Ao3dI IS ramn, 
" OaBteg& ; diHtowa." Mof TynmB y dengys ei ddall yn eetyiMn yr 
MBenoa, yr -au modd ag 711 ceryddu j oryd (Bt. Lnc iv. SS.) yr loefa- 
wrdwr yn Dduw a Brenhm hdl natur. 

" a. bn -dswolwoh m»wr." Pan ddistasm y Kwyirt yn ddiajfyd bydd 
pmor UDsoT maitb^yn ta>w(3u. Ond ba yma dswelwdi manrr ar un- 
wmtti. P*y a all tieidio m^lw i gof eiriau y Salmydd, " Arelwydd 
"Mnw y llaoeda, pwy spdd fd TjAi, yn gftdarn lorl A'th winenrfa 
"o^h amgyloh? Ti wytjn%wodraetliTiyinehwyddy mor : pan gyfode 
" ei donnaa, Ti a'n Go9t<:«i " (Ps. lusix. «— S-l- 

OdHwu yn addas iavn gyntTahwyao y 'wyrth ogoneddns hon aUom 
nn btiuain yn "bereonoL Os hydd i ystormydd trallod a 'bKn*!er!wgn4h 
ein firogcn ni ; neu i dymmeetloedd rhyw demtasiwn nen Irofedigoelh 
grBf, derfragu o'n inewn 5 bydded ["n gwaeddam gynunorthgyraeddeloSt 
y G«aredwr, ac ESe a gerydda yr yatoram, a bydd " toweftwoli mawr." 
26 — 34. Zachftu y ddaa ddiefligyn Gadara. 
St HsTC V. 1— -20. St. L-uc viii. 26—39. 

88. "Dbu." Mid y* 6t Marc a Bt Lw3 yn son oad am nn. Nid 



St. MAlfTSSW, Vnt 

a d&enent o'r l^eSdetfa, yn -dm. %raig, M iXBk alki 
Beib lyoied y £S>rdd kooBo. 

^ Ac wele, hwy u letfaeasilt, gasi ddy^^yd, legn 
Fab Duw, b6& eydd i ni a wndom 'k 1M? a 
ddaethost ti ymai'n poem ni cyn yr a^serl 

SO Ac yr oedd jm issliell oddi i^rthjmt genfamt o 
foch lawer yn pori. 

31 A'r icythreuiiaid a ddeisyfiasant unio, gan 
ddjrwedyd, Os bwri fd allan, caniatt4 i ni fyaed 
ymaith i'r genfaint focli. 



oes-dim ^ k^j^iaad *ae yn ochafffM eiiggrBCBd yn byiL 'C^Hr 71B liswdd 
4yy«d fod ion or 4a»ieiiuaid hyn ym. Wamer inwy >adiialD7dAii8 apherygfaiB 
iiaV JJaU, &e m»i ^^vimw a 'ddadUi ym mlaen i ymddidAaii bV iesu. 

"* Sikti '«MUefl48.'' 1^ 'oedd yr imrjdd tryc^ttebot inm yn Uraper 
QHiry ^ydhi^soltyd |ia gWftUgofrwydd yn imig. ABiser dyfoduei ciq 
Harglwydd yn y cnawd oedd amser ^dlu mwyaf Satan, ' Nis gdbim 
amheu wrth ddarlkn j gwahanol kaReekai ysgi^thyiol am liobll ddieffig, 
nad oedd y diafcd a'l yi^iydioii (kwg y ipryd hwnsrw, jn gaUm aifio* 
awduniod orfodol «.r ^rf A ^n, gystalog ar ene>i4i<m, dynion ; 'ond ha. i 
Qrist, yn Et ^iichafiaetk w deyiBas y tywyHwoh, .gj^mmeryd ymaar&, 
08 oad yn Mwjr, o leiaf y fath fwyaf dyct^rynllyd, o*r awdurdod hoooo. 
Satan oedd y " ci^rf arfog,** <aid €ri6t y " cryfadi nag ef," ac a*i hyepei- 
liodd o'i holl allu. Sylwer pa fod^ past " Bdychwclodd y 'deg-4ir<tliriu- 
gain gyda llawenydd, jgau ddywedyd, "Anglwydd, hyd yn mod y 
'' cythreuliaid a ddarostyngir i ni, yn By enw Vi, Efe n ddywededd 
'* wrthynt, *' Mi a welaLs Satan mogkmeUien, yn j^^rsTthioe'r nef " <(St Lug 
X. 17, 18.). Byry St Marc banes tnanwl iaiwn o boM amgylohiadaai y 
wyrtib lawr hon, ac o ^'flwr dycbrynllyd y traan pan gyfarfa aV lesa 
ar ei ddyfodiad i'^ Ian. 

" IT beddau." Ogo&u yai y cfeigiou, neu ben feddau allan ddef- 
nydd, oedd y rbai Jiyn ; tcyffelyb i'r irhai byd yn nod yn awr a ddef- 
i^ddir ya llocbesau i yxs^aMio gan ladron a cbrwydraid ysgekr yn 
y wlad honno. 

S9. "" r«i poeni Jii cyn yr amstfr." Sylwer fcfl y fxiae y **€ytbiiesiiiliaid 
"yn credu ac yn crynu " (St lago ii. 19.). Cycteabyddeot yr leem yn 
** fW) Dnwi" A ^fifodid hwy hyd yn nod iw addeU ^ (St Marc v. 6.), 
yn ddism mewniOfn gwa£ia»ido*i Pdwyfol allu. Lleiareirt am ^'^arafiet,'* 
pryd y daw iEfe iw "poeni," oberwydd gwyddant y *'cedwir" bwy i 
"iam y dydd mawr " (St Judas 6.). 

31. Gonialita i ni tyn^d yinaitb d'r geoMnt iCdoli." Y mae 7 
deisyfiad bwai ya ein llanw a ^j^ndod. Nis ^wyddom |pa fodd y gaUai 



Uawer iffwn o wahaniaeth yn ^ gair yn 
yr ben gopian. ac fe allai mai uadar- 
efniaid yw y darlleniad igoreu yn y tair 
Efenffyl. Gorweddai dims <€bidara ych- 
ydig bellier oddi "yrrth. y Uyn, ond gellid 
yn nawdd -alw y rhan o*r "wlad rhyngddi 
a'r llynyn •* wlad y Gadarcniaid.**^ Ond 
nid oea coffa ar gael o un Ue o*t enw 
GerTOea, ond gallai y cylryw le fod yn 
hawdd, ac os ^y bnasai mor briodol 



galw y wlad ihwpg y fath 'le « <}adKra» 
ar enw y naill neu y ilaU o'r ddau fan. 
Awgrymmir gan rai y gelwid y wlad 
rhwng Gadara atV Llyn 51^ •* wlad y Oer- 
** gefleaid," hwyrach odoi wrtii ben dsd-. 
wyth y^Girgasiaid" (jBen, xy. 21.); aa 
o*r Jlwyttum CanBan«aidd;-ac yr oedd- 
St Matthew 3m hoUol adnabydduB ar 
enwau lleol hynny gan ei fod wedi dilyn 
ei alwedigaeth yn yr ardaL 



St. MATTHEW, Vm. 

0.0.28. 32 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch. A hwy 
wedi myned allan, a aethant i*r genfaint foch: ac 
wele, yr holl genfaint foch a ruthrodd dros y dibyn 
i'r mdr, ac a fuant feirw yn y dyfroedd 

33 A*r meichiaid a fFoisant: ac wedi en dyfod 

hwy i*r ddinas, hwy a fjrn^asant bob peth, a pha 

beth a ddarfuasai i r rhai dieflig. 

m Dent 6. 25. 34 Ac wclc, yT hoU ddinas a ddaeth allan i 

iBwo. 17. gyfarfod a'r lesu : a phan ei gwelsant, " attolygasant 

Art. i6?'39. i<ido ymadael q'u cyffiniau hwynt 

jr ysprydion aflan gynuneryd meddiant o anifeiliaid amddifaid o enei- 
dian. Etto gallwn weled, hwyrach, yn y deisyfiad hwn brawf o*r awydd 
a hoffder at ddirlx>eni a dinystrio ag sydd yn Uenwi yr ysprydion aflan. 
Qwaharddeaid iddynt ddirboeni y dyn tnienns mwy, ac yn eu cynddaredd 
gwallgof a'u hanobaith ffoent i rywle o wydd eu BamivT buddugo- 
liaethus. 

82. "Bwoh." Gofynir weithiau, Pa fodd y gallai yr lesu oddef y 
&th ddinystr ar anifeiliaid diniwaid ? Gellir awgiymmu amryw reeym- 
man. Fe allai mai er mwyn i*r dyn a iachesid gael prawf gweledig o'r 
ysprydion aflan yn myned allan o bono, y gwna^. Yn wir rboddai yr 
effaith uniongyrchol hwn ar y moch brawf gresynus ac eglur i*r holl 
wyddfodolion o hanfodiad gwirioneddol a phersonol yr ysprydion anwele- 
dig hyn, yng nghylch y rhai y gfdlai llawer o honynt amheu. Drachefa, 
gallai mai profi meddiannwyr y moch yr oedd ein Hiadiawdwr trwy 
^ymmeryd ymaith eu heiddo daearol fel y gallentgofleidio Eigyuhygio.n 
iddynt o drysorau nefol yn rhwyddach. JNeu hwyrach etto y gwyddai 
yr lesu fod y drafnidiaeth mewn moch yn fagl i*r luddewn, y rhai a 
demtid ganddi i dorri Cyfraith Moses, a dirmygu yr ordinhadau trwy 
y rhai y proM eu hufudd-dod. 

- 84. " Atolscgasant iddo ymadael." Trnddangosai y wlad yn cyfodi 
i fynu iw ysgwyd Ef ymaith. Fel hyn y cymmerid Ef o fen i fan 
wrth alwad dyledswydd, ac fel Un yn barod yn dwyn y groes ar ba un y 
dioddefai ; ac yn cael Ei yrru allan o bob lie a ddewisai, gan ddynion a'i 
gwrthodent Ef (Isaac WiUiams). Gallwn olrhain yma, (fel y sylwa yr 
un ysgrifenydd meddyl-graff) y gyfraith a lywodraethai ymddygiad 
ein Harglwydd ar y ddaear, sef ei ymostyngiad i bob rhyw amgylchiadau 
a digwyddiadau aUanol. Ciliai rhag erledigaeth ; ni leddfai ef a*i arswyd 
ac ni attaliai Ef a*i nerth. Gadawai yr angrhediniol ; ni ddychwelai 
hwy yn wyrthiol : Ymostyngai i angenrheidiau dynol ; ni fynnai rodio 
drostynt, megis Duw. Dywedasai y meichiaid " bob peth" nid eu coDed 
yn unig, ond y wyrth a wekent hefyd. Mor ddychrynllyd gan 
hynny yw deisyfiad yr " holl ddinas." Oi'nent golli eu heiddo daearol, 
a choUasant y nefol. Gwerthfawrogent eu moch iselwael yn fwy nac 
lachawdwr y byd. Iachesid y dynion a fuasent yn fflaugell ac yn 
ddychryn i*r ardal, and coUasent eu moch. Ac am hynny erfyniasant 
ar yr lesu ymadael. fydolrwydd dall ! Dduw dyro i ni ras i 
ymwadu a phob peth yn Uawen yn hytrach na choUi y Gwaredwr ! 



St. MATTHEW, IX. 

PENNOD IX. o°» 




23 yn eyfodi mereh Jairus o fartB, 27 yn rhoddi eu gclwg % ddau 
''dyn daU, 
ydyrfa. 



ddyn dali, 32 yn iathdku mudan cythretdig, ^ ae yn toeturio wrth 



AC efe a aeth i mewn i*r llong, •ac a aeth trosodd,»p«**-i3. 
- ac a ddaeth i V ddinas ei hun. 
2 Ac wele, hwy a ddygasant atto wr claf o'r parlys, 
yn gorwedd mewn gwely: a'r ^lesu yn gweled eu* pen. 8.10. 
fiydd hwy, a ddywedodd wrth y claf o*r parlys, 
Ha fab, cymmer gysnr; maddeuwyd i ti dy 
beehodau. 



PENNOD IX. 

1--8. lach&u J claf o'r parlys yng NghapemHum, 

St. Marc ii. 1—12. St. Luc v. 17—26. 

1. " Ei ddinas ei Hun." Capernaum oedd hcNQ {Gwel iv. 13J. 

2. " Claf o'r parlys." Anhwyldeb yw hwn yn llwyr ddifluni?ytho 
yr boll aelodau yr ymafaelo ynddynt. Gall fod yn rhanol neu gyflawn 
yn ol llymder yr ymosodiad (stroke), ond nid oes medyginiaethu amo. 

Am eglurdeb manylacb ar y wyrtb hon rbaid cbwilio y testynau 
cyfochrog yn St Marc a St. Luc, Ue y'n bysbysir yn neillduol am y 
fewr drafferth a gymmerwyd i ddwyn y dioddefydd druan at yr lesu. 

"7n enroled eu fE^dd hwynt." Nis gallwn weled un rbeswm 
pabam na cbjrmmerir sylw o ffydd y dyn claf ei bun yn gystal a*r eiddo 
y rbai a'i dygent ef at Grist. Yr oedd flfydd yr oil yn amlwg ; fiydd y 
daf yn ei awydd i ddyfod at Grist, a iFydd y rbai a'i dygent, yn eu 
gweitbred garedig. Ond nid oedd ar Gnst o*i ran ei J3un eisiau y fJEith 
arddangosiad o ffydd, canys gwyddai feddyliau mewnd pawb, fel y*n 
dysgir yn y bedwaredd adnod. le, ym mbob rbfin o*r Efengyl cawn 
brofion ''Nad oedd raid iddo dystiolaetbu o neb iddo am ddyn: o 
" berwydd yr oedd Efe yn gwybod betb oedd mewn dyn " (St loan ii. 
25.). Y mae byn yn un o*r profion damweiniol megis, a bycbain, ond 
eglur, Ddwyfoldeb, a gallu gwyrtbiol yr lesu, y rbai a dynant sylw y 
darllenydd meddylgw: mor fynycb. 

'*Ha fab, cymmer gysur ; maddeuwyd i ti dy beehodau." " Pwy 
" bynnag sydd ganddo, i bwnnw y rboddir, ac efe a gaiff helaetbrwydd " 
(xiii/12.). " Daetb y claf o'r parlys ynalaen mewn ffydd gan geisio 
" iechyd corpborol, a cbafodd rodd fwy sef iacbad enaid a chorpb'* ( TTarck- 
vsotth), Myn rbai mai mewn dull deisyfiadol o natur gweddi y dywedai 
Crist, " Maddeuwyd i ti dy becbodau ;" Fel pe dywedasai bydded i ti 
gael maddeuant. Ond, fel y dengys ein cyffeitbiad Cymraeg godidog ni 
Mor gadam, c^boeddi maddeuant yn ei enw ei bun yr ydoedd. Dywedai 
wrth y dyn ei fod eisioes wedi derbyn maddeuant. Y mae byn yn 
amlwg nid oddi wrth yr ymadrodd ei bun, ond oddi wrth y dull y deallai 

aft, epmmer gysur.** Mewn I cyfarchiad hwn rhwng y gwalianol Efen* 
'r ycnydig wabaniaeth yn y * eylwyr, gwel Nodion ar ^ii 25. 



St. MATTHEW, IX, 

o.G.'28. 3 Ac wele, rhai o'r yigrifenyddion a ddywedasanl 
ynddvat eu hiaiain, Y mae hwn yn cablu. 

c pn. m.2. 4 A phan ^ webdd yr lem tn. tteddyliati^ dfe a 

fi!2lci2.is. ddywedodd, £a ham y maddyliwch ddiw^ jn ^ch 

• S!'^. * cafonnati? 

• " "• 5 CanyB pa un liawsaf ai dywedrd, Maddeuwyd 
i ti dy bechodau ; ai dywedyd, CyiMj a rhodia? 

6 fiithr fel y gwypoch fod awdurdod gan Fab 
y dyn ar y ddaear i faddeu pechodau, (yna y dy- 
wedodd efe wrfli y claf o't partysj Cyfod^ cynaner 
dy wdy i fynu, a dos ith d^. 

7 Ac efe a gyfododd, ac a aeth ymaitii ?w d^ ei 
hun. 



yr ysgrifenyddion ef. A allwn ni d^m -casglu oddi wrth y w^Jthred 
hon jfeddewHit fod y dm «lirfo*r;pftrly« wrthddyfod at GWst, jn aeisio 
iachawdwriaeth iw enaid yn gystsd ag iechyd iw goiph ? 

8. " Y mae hwn yn cabltu* "CaWedd yn iaith y Bibl, yw Uefaru 
unrLyw %eth yn erbyn Duw, neu Ei anrhydedd. Gon liyiniiy cabkdd 
yw i ddyn hooi iddo ei hun imrhyw allu neu awdnrdod a berthyn yn 
g^«mti i Dduw yn tmig. TyMai yr Tsgrifenyddion fod ein Hiach- 
awdm* yn gwneutbor hyn nvrth hawlio gaUn i &ddeu pechodan, ganiud. 
5«ty rien)fc ei fod yn Dduw. 

6. '" IPa tin hawaaf." H«ws yw iacbtu y oDrph sa xnaddeu pediodaiu 
GaM medrugrwydd y meddyg wneutbur y naiU yn da» buan wehihiaii; 
cmd ms8 ^sR neb ond y Me^yg Dwyfcd 'wella iclwyf yr enaid. Bhaid i 
ni tfffimX fodd bynnag, nad yw lein Hiaohan^wr yn gofm pa an yw yr 
hawwaf iw vmeud, end pa un hawsaf eh/toedyd, JBhaid addef fod yn haws 
hcmi gallu i laddeu pechod, nac i iachiiu y coiph, o berwydd ms ;ge]lBd 
<lwyn bawl y guadden i'r prawf, pryd y ^ellid profi ^ .^lu i iacfate. 
Gail twyllwr honi *r bawl i faddeu jfediod beb fod yn bonmbl «i brofi yn 
e«rog : end nis gallai horn *t gallu i iacbftu y xdaSf yn wyrthiol, ireb gHDl 
fA ddnryn i brawf. Fteiliy yr byn a ddywedai *r lesu oedd d*T nsctur yma, 
" Yt ydycb yn ^t^bio :fy mod i yn lioiiii awdordod na pheitbyn imi, 
" ac nn bawdd €0. iumi, am fod yr eSaith d dioni yn anwelodig. Tna 
** ofywcb Fi yn boni yr byn sydd anbaws, bc awdurdod nmlwg yn y 
" defnyddiad o honi. Ac, os gallaf wnevrthur yr byn i^dd amhcgi cbwi, 
** or«dwcb y gallaf wneuthur yr byn sydd anwdedig i cbwL" 

•B. '**Ajty ddaear." Pabain y ^ug ein Hiadiawdwr y geidsu iiyn i 
mewn ? 'Oherwydd y mynnid awgrymmu ifbd y gallu i faddeu yx? per- 
tbyn liddo yn andwe ^ y nefo^d Tr >acboB tod un ambeuaetb mi 
y ddaear yng ngbykm ei awdurdod i fedden peobodau oedd <ei fod wedi 
yniddiosg ac ymwaooau, o*i ogouiant nefol. A dengys i m nad oedd 
wrttiroddi beibio ei ogonSamt, w^i xbioddi beibio Ei aIIu; ond fod y 
priodoliaetbau I)¥ryfol yn jperthyn iddo yn Ei ddaroBtyngiad. Hona sin 
Qarglwydd iddo ei Hun Bduwdod yn y modd mwyaf amlivvg yma. ^id 




gaolyniad, %i:^ndl yraiwdnrdod, «ef xmdod a Duw* 



St. llAfffKEW, IX. 

a gc^oneddu Duw, yr bvm « nsAasi gyf lyw awdiixdod 
i adynion. 

9^A-cMjT 03dd yr leeu yu myned oddi vnq, 
efe a ganfu wr yn eistedd wrtli y dollfa^ a elwid 

B^ ** I ddynion.** l^id yw y gekiau hyn yn arwyddo fod y lliaws yn 
tg^ied fod £ra{2Z yn feddiannol ar y gallu a*r a^^dmdod ryfeddol a welsent 
yn 'cael ei ^aifer. <}welent Ted Un a ddaethai iw plith M en Brawd- 
Ddyn yn meddn y gallu rhyfeddol hwn, a gogoneddent Dduw e*r 
h^^ydd. Gafl £Dd yr 'AWduidod y lle&rir am dani yma yn cynnwys 
cyflawnaad y wyrtho iachau, ond ymddengys fel yn cyfeiiio yn fwyaf 
union gyrchol eet -faddeuant pechodau. 'Syiwer fel y mae Crist yn 
maddeu ar sail ei allu a'i awdurdod ei Hun, fel fffnbonen wreiddiol 
maddeuant. Y mae yr Eglwys, gan weitbredu yn unig fel Ei Oenha- 
daeth Ef, yn ^lafgan y genhadwri rased o'i faddeuant M, iw hedifeiriol 
"blant. Tng ngwasanaeHh y cymnnrn yr ton yw y ffurf hynaf o 
oflyngdod, arferir y geirian ^1 aeieyfiad dwys:— ** Hofiralluog Dduw, a 
** dn^garhao wrthycb, afaAdeno i xjhwi, ac a^ch gwaredo oddi wrth eich 
•"pechodau," Yn nhi-rfn y weddi 'Foreuol a rhrydnhawnol, cawn y 

feiriau mewn fiuif cenhadwri ddifrifbl yn cael eu cyhoeddi ganOen- 
ad Grist, er xjysur p©b credadyn •edifeiriol : — " Efe a bardyna ac a 
**'o'Hwng y rhai dl «ydd ynr edifeiriol, ac yn ddiffuant yn credu iw 
" sanctaidd Efengyl Ef." Yng iigollyngdod gwasauaetb ymweliad y 
dlaf, yr hon yw y tFurf ddiweddaraf o'r tair, arferir dau dduli o ym- 

adrodd : — Yn gyritaf; 'Gweddi, ** Ein Har^wydd lesu Grist o*i fawr 

**ftrugaredd a faddeuo i ti dy gamweftdau. Yn ail, yr ymadrodd cryf 
hwnnw, ag j^d wedi fod yn faen tramgwydd i lawer, " A tbrwy Ei 
"** awdurdoS & iwidwyd i im y^ oOmgaf otb boll bechodbEra." Bhoddai 
yrymadrodd bwn la! o dramgwydd pe Vystyrid fod iddo y^r ne31dn0l 
yn iaitb yr .E^lwys, ^an gymmeryd y geiriau "jni a*1b oDyngafT* i 
feftdwl dim mwy na pbe dywedasid, ** xr -wyf -fi yn datgan dy ollyng- 
** dcflj," — yr bwn c^Dyngdod a ymddibynai -am ei effeithioldeb ar gyftwr 
calon^ edifeiriol Y mae yx yniadrodd bwn hefyd wedi dyfod i lawr 
i iri o?r oesoedd pan yrydoedd disgyblaetb Eglwysig lem mewn nrferisid, 
ac felly yn arwyddo -syramudiad ymaitb bdb dedfryd ac fssgymmndod 
lljglwysig, a;c adferiad i gymnrandeb y "E^ddloniaid. Diau y dylai y 
weddi yn Than ^flaenaf y <Gollyogdod ein Thwystro i ddeongli y ^iriau 
yn yr ail ran fel bonit^bawl i awdurdod mg yr ydys newydd weddio 
ar dfrist ei Hun ei defiiyddio. Athrawiaeth yr Eglwys yma -yw. Nis 

fiH B€^ ond Dnw yn unig faddeu jpechodau. Ond un o freintiau ncbaf 
i weinindiog pennodedig Ef ydy^ .gweddio um yn gystal a datean, 
a mynegi, y maddeuant brwnnw ar ran yr Thai ydynt wir edifeiriol, ac 
cr mwynlesn-OriBt (Owed ar St. loan "xx. '23.). 

8—13. Oalw St, MtttftoBW a*r w'MLd yn ei d^^. 

SSt Marc, it IB— 17, Bt Luc v, 27-^32. 

4l "^"T dJidlAL*' Mysmy yw, y Jte y derijynid neu y c»glid y •"ttwthi " 
nan dLoQan (cngtoma). Y mae yn Moy^ mai swyddfa ydoedd. Gan 
fad hfm. inai cfnaoBryd iQe "^n Oagernfiinm, iybix snai jeaBgl'a y dve^ 



St. MATTHEW, IX. 

o. c. 28. Matthew, ac a dd^edodd wrtiio, Canlyn fi. Ac efd 
a gyfododd, ac a'l canlynodd ef. 

10 ^ A bu, ac efe yn eistedd i fwytta yn y iy, 
wele hefyd, pnblicanod lawer a phechaduriaid a 
ddaethant, ac a eisteddasant gyd a'r lesti a'i 
ddisgyblion. 

11 A phan welodd y Phariseaid, hwy a ddywed- 
asant wrth ei ddisgyblion ef, Pa ham y bwytty 

a pen. 11. 19. eich Athraw chwi gyd S,'r ^publicaiwxi a'r •pech- 

• o°ai.2;i6. aduriaid? 

12 A phan glybu'r lesu, efe a ddywedodd wrthynt, 
Nid rhaid i*r rhai iach wrth feddyg, ond i'r rhai 
cleifion. 

neu doll a osodid ar y nwyddau a ddygid mewn cychod dros for Galilea 
yr ydoedd. Nis gellir goeod allan y gwersi a ddysga Qalwad St. Mat- 
thew i ni, yn fwy cryno a phrydferth nac y gwneir yn y Colect am 
Dydd Gwyl St. Matthew: — "HoUalluog Dduw, yr Hwn trwy dy wyn- 
"fydedig Fab a el waist Matthew, o'r doUfii, i fod yn Apostol, ac yn 
" Efengylwr ; Caniatta i ni ras i ymwrthod ft holl gybyddus ddeisyfion, 
" ac a chwantus serch golud bydol, ac i ddilyn yr unrhyw dy Fab leeu 
" Grist, yr Hwn sydd yn byw, ac yn teymasu gyd a thi a*r Yspryd 
" Glftn, yn un Duw, heb drangc na gorphen." 

" Matthew." Nid oes braidd amheuaeth nad yr un dyn yw 
Matthew a Lefi, yr enw a geir yn yr ymadrodd cyfochrog ; er nad yw 
yn ei Efengyl ei hun yn «^er, ond ei enw newydd, neu Gristionogol, 
ystyr yr hwn yw " Bhodd Dmm?," a dyma yr enw yn ddiau a garai oreu. 

10. " Ijlawer o bublicanod a phechaduriaid." Pa fodd y gallai St. 
Matthew wahodd y fath gwmni i gyfarfod yr Arglwydd ? Fe allai nad 
hawdd oedd iddo gael eraill, ac fod dynion o'r un swydd ag ef yn hoflf o 
ymwasgu at eu gilydd, gan eu bod yn wrthddrych casineb cyffredinol. 
Ond diamheu hefyd gan ei fod wedi derbyn lachawdwriaeth ei hun, ei 
fod yn awyddusi ddwyn y Meddyg Mawr a'r cleifion at gQydd. Gwy- 
ddai ddigon am yr lesu i sicr gredu na ddirmygai Efe y feth gwnmi. 
A gwyddai ddigon am danynt hwythau iw wneyd yn awyddus am iddynt 
gael yr un iacnM ag a gawsai ef ei hun. Sylwer ar y lledneisrwydd 
gwylaidd a pha un y Uefara St. Matthew am yr hyn a eilw St. Luc yn 
•• wledd fawr." 

11. *• A phan welodd y Phariseaid." Nid, bid siwr, f rwy fod yn 
bresenol ; ond un ai trwy weled y cwmni yn myned a dychwel, neu 
trwy y cyhoeddusrwydd a dynai sylw at y fath gynhuUiad mawr. A 
diau i r ymddiddan gyd a'r f hariseaid gymmeryd lie ar ol y wledd. 

12. '* KTid rhaid i*r rhai iach," &o. Nid oedd ein Hjlachawdwr yn 
meddwl addef fod y Phariseaid "yn iach" mewn gwirionedd. Llefaru 
yr ydoedd mewn attebiad cydnaws a'u tybiau hwynt, ac mewn gwawd- 
iaith bruddaidd (Gwel ar St. Marc vii. 9.). Byddai rhediad ysiyr ei 
ymadrodd yn debyg i hyn. " Yr ydych chwi Phariseaid yn tybied eich 
" hunain yn iftch, ac yn ystyried y publicanod a'r pechaduriaid fel rhai 
"cleifion ; gan hynny y mae y Meddyg yn ei le priodol gyd a'r rhai hyn." 
y fath gysur sydd i bechaduriaid yn yr adnod hon. x maent hwy ya 



St. MATTHEW, IX. 

13 Ond ewch, a dysgwch pa beth yw hyn, 0.0.28. 
fTrugaredd yr ydwyf yn ei ewyllysio, ao nidr Miceej.a. 
aberth: canys ni ddaethum i alw rhai cyfiawn, P^ni^vV' 
ond ^ pechaduriaid i . edifeirwclu ho«. 6.6. * ^ '"™- ^- " 

14 1[, Yna y daeith disgyblion loan atto, gan 
ddywedyd, Ta ham yr ydym ni a'r Phariseaid 3aihLaci8.i2. 
5rmpry(Uo yn fynych, ond dy ddisgyblion di nid ydynt 

yn ymprydio? 

15 A'r lesu a ddywedodd wrtihjmt, A all * plant uoan 3.29. 
yr ystafell briodas alaru, tra fo'r pri'odfab gyd a 
hwynti ond y dyddiau a ddaw, pan ddyger ykAct.i3.2..i. 
priod&b oddi arnynt, ac jma ^ yr jnnprydiant. J cix\ 5. 



gleifion. B^ am hyn ? Ar gyfer 7 xileifion y deieth Meddyg. T maent 
nwy ar ddarfod am danynt, Beth wrth Lynny ? Y mae 'r M^dyg yn fwry 
parod fyth i ddyfod lie y mae mwysfo alwad am dano. Ond cofier un peth. 
Nid ydy w yr afiechyd ynddo ei hun yn peri iddo frysio at y claf. Pe felly 
boasai mor barod i gynnorthwyo y Phariseaid a*r publicanod, canys yr 
oeddynt yn llawn mor gleifion. Meddyg yw i'r cleifion ag ydynt yn teimlo 
ac yn addef eu hafiechyd. 

13. " Trugaredd yr ydwyf yn ei ewyUyaio ao nid aberth." Dify- 
nir hyn o brophwydoliaeth Hosea (vi. 6.), a defnyddia ein Hiachawdwr 
ef i ddysgu y Phariseaid fod Duw yn caru yr yspryd mewnol o druga- 
redd, yr hwn oedd y peth mawr ag yr ydoedd y Phariseaid 3m amddiiad 
o bono, pan y dirmygent ac yr ymochelent rhag y publicandd a'r pecha- 
duriaid, yn fwy na chyflawnlad allanol o'r gyiraith, yn yr hyn yr 
ymMchlant hwy mor fawr, 

i 14—17. Ymddiddan yng nghylch Ymprydio. 

St. Marc ii. 18—22. St. Luc v. 33—39. 

14. '' Disgyblion loan." Y mae St. Luc yn adrodd yr banes fel pe 
daethai y goiyniad yng nghylch ympryd oddi wrth yr Ysgrifenyddion 
a*r Phariseaid. Y mae yma felly wahaniaeth ymddansrosiadol. Cud 
pan edrychwn i Efengyl St Marc, cawn yno fod y naifl a'r Hall wedi 
gofyn y cwestiwn. 

** Ond dy ddisgyblion Di nid ydynt yn ymprydio." Nid yw yn 
amlwg pa un a ydym i gymmeryd yr yraadrodd hwn yn llythyrenol 
ac i awgrymmu fod disgyblion em Hiachawdwr wedi llwyr osod o'r 
neilldu yr arferiad o ymprydio tra y dygent ymlaen eu gorchwyl newydd, 
a*i ynte nad oeddynt yn cyd-ymflfurfio a'r gwahanol ymprydiau a 
ddysgid yn y tiaddodiadau Inddewig. Y mae yn amlwg fodd bynnag, 
08 ymprydient gwbl, y gwnaent hjmny yn unol a*r dull eu dysgasid 
gan eu Uathraw (vi. 17, 18.), hynny yw, heb ymddangos i ddynion. 

16. "Plant yr ystafeU briodas." Gwelir yma fod ein Harglwydd 
yn defnyddio y gydmariaeth a wnaethai St. loan Fedyddiwr ei hun yn 
ei atteb iw ddisgyblion. Cydmarasai St. loan Fedyddiwr ei hun i 



St; MATTHEW, JX 
racaa 16 Hefyd, jA ddyd adh hin e frethyn *B»wjdd 

h«i> «i"5Mm. ,^^^ y dilledyir, a'r rhwyg a. imeiir yat waetk. 

17 Ac ni ddodant. ma newydd xmwoi easrtrd«a 
hen : os amgen, y costrdau a dvr, a'r gwin a red 
aUaiiy a'l costrelatt a. eoUii : esthx gnia. mewydll a 
ddodant Bsewn eortrdAU; iirB9i7}^dd]aB,. ac /«{2y j 
cftdwir y ddant. 



" Gyfaill y Prrodfabt** ya " llawei>ycb» yn cUtir&wr oblegid ll«f j "Bfiodr 
" fab " (St. loan iii. 29.). Y fath laweuydd a beuthynai i ddiSgyblibu 
Crist, cyhyd ag yr ydoedd y Pifodfab.nefol gyd a hwy. N>d yn unig 
jt oecld eu llafiir oewydd a*^ goreb^lioii gwastadcd ya ihe^wm. dm 
bfiidia ynq)iydiQ ;. ond hefyd yr oedd yr amser yn hoUol anaddas i 
ymprydio tra j mwynhaent ei wynfydedig bresenoldeb E£ Ond yr 
oea$ yF amfler i ddyfod prydf nafv^ynl^nt y UawenyddkwoiMf mmj; ac 
yna hyMaA adieg ymprydio a galaro mwm cwirionedd. 

16. *' :Si ddTtt neb.'" Y Baae y Mmy ddammeg feehan yn yr ainad 
hoR' 8*f nesftf yn dlysga i ni yr oferedd O' ymcb>edliii/ cymmwii yngbyd 
ry(i(£d yr Efengyl a hen sereraeBiao y G^dfrailsh. Tr '^-hen dnkillM^*' 
T^ y ^andrem ludietewig gyd a*i sewmoDUMi allanol Hfosog, ei \m^ 
dydd a'i diod, ei gwyliau a newydd loerau a Sabbathau^ (Col., iiu 16L) 
ei bymprydiai» a'l phnredioaetliau' a*Y eyflblyb. Ctoihp St- Paoll y 
pethaa byn '* egwydoarion Seflg a thlodion/* (Gid. vr. 9.)> » soBianiewn 
tiBtatall am **ei lesgedd a'i aflee/*' (Heb. vii. 18.). T bretbyn newydd 
yw yr Efengyl, yr hon y byddiai yn ofw ymdjechu ei ohymmhwyao. a* y 
£»th gyfimdrefh. Bbaid i wisg Oistion ft)d oU yn neniydd. " Od oes 
"-nebiyDg Ngbrist lemi^ y mae efe yn greadwr newydd ;. yr hen b«diaii 
" a aethant heibio ; wele gwnaethpwyd pob petb yn newydd " (2 Con "^ 
17.). 

17. " Costrelan hen." Gwneid y rhai hyn a grwyn nau ledr, ac oni 
byddent yn ystwyth a newydd, ni allent ddal y gwin newydd yn ei 
weithiad cryf. Yr ydoedd impio yspryd bywiol yr Efengyl ar sere- 
monTau y Ddeddf yn gamgymmeriad mor angeuol a phe dodasid gwin 
newydd mewn hen gostrel ledr gwedi gychu. Ni ail y ddau gyd uno. 

Y iiia6' yr hen Ddeddf wedi? ei dzyllio a*i dinjivtrio, a. choUir ysprj^ 
l^wyd-roddol yr Efengyl, yn yr ymgais. Dyma yw testyn mawr yr 
mfmUik at y Galatiaid (Gwel yn nkllduol iii. 1— & iv. 9 — 11. t.1— 4i). 

Y mae amryw yn cymmhw^so y costrelau hen a newyddion at lw$onmk 
eef yr hen, at y rbai ddygasid i lynu yn, ac; a lynent wrth, gyfiawniadau 
serexnoniol y Ddeddf, a*r newydd at y rhai a dderbyniasent ras adnewgr- 
ddo) a rhyddid yr EfengyL Ond hwyrach mai gwell yw cymmeryd 31 
cosirelan 1 arwyddoccftu y cyfandraethaui eu hnnain, neu ordeiniadau 
yr Ben Gyfammod aV Newydd, na phersonau dan yv hen omichwyiriaetSk 
neu *» newydd. Etto gellir dywedyd yr un peth yn nnioa.amr y 
peniQBaia ac am yir ordeiniadau y rhai a gyflawnant. Canys oni- aS^ 
ordeiniadau a dykdswyddau seremonSan yr hen: gyfammod gyanwya 
Yspiyd rhydd a bywiol yr Efengyl, nis gall y rfiai a lyaant wrtk y 
c^ffryw oidtiniadaa (fel y Galatiaid) dderbyn a chadw meddiaolt «r'r 
yspi^ bwnnwr 



St; MATTHEW^ 

18 1[ Ti»*r oadd eSd ya dywedyd hyn withiylit, es<g;aa 
wele, daeih rkyw beBoa-etib, ae a'l haddolodd ef, 
gan ddywedyd, Bu farw fy merck yr awr km : 
eithr tvred^ a gcmi dy lam aoii^ a byw fydd hi. 

19' A'r lesu a gpod^di^ ac a'i Ga»lyaodd e^ a'i 
ddisgyblion. 

20 T Ac wele, 'gwraig y buasai gwaedlif ami 
ddeuddeng mlynedd, a ddaeth o*r tu cefix iddo, ac a 
gyffyiddodd ^4 ymyl ei wkg ef : 

21 Caays hi a ddywedasai ynddi ei hun^ Os caf 
yn iinig gyfiwrdd a'i wise ef, iach fyddaf. 

22 Yna r lesn a drodd ; a phan ei gwelodd hi, 

efe a ddywedoddj^ Ha ferch, hydd gysurus ; dy * ffydd » luc t. m. 
a'th iacjbitodd, A'r wraig a la^hawyd q\ awr tik^. 
hvrmot. 

23 A phan ddaetii yp lesu i d^y'r peimaetli, B^m&mh 
gweled y " cerddorion a'p dyrfa yn ter^gu, Is?**"** ^ 

18—26. Gwyrth Cyfodi Mexc^ Jairua q farw,» aa iiiCduau 

y wvaig: at diftelif gpraecL. 

fit. Marc V. 21-^43. St. Luc viii. 40— 66^. 

18. " Bhyw bennaeth." Mynega St. Marc a St. Luc ^anoa j yt^rtli 
hon a'r nesaf yn fwji manwl. £nw y- pemnaeth hws^ megia j'lk dysigir 
0k»ddynt ^wy, oedd Jdinisi. ac. yi ydoedd yu iMnnaeth y Syoagpg^ y 
mae 'n debyg, yn Capeznauok 

" A'i haddolodd." Dysgrifia yr Efengylau eiaill Jairua yn ^yrtkio i 
laur geir bcon ein HiaciiaMOwr ; gweithr«d warogaeth aymddei^^ yn 
profi ei fod yn toimlo fod yr lesuyn ihywbeth mwy na dyn (Gwel ac 11. 2.)^ 

•* Bu fiurw." Dywed St Maxc " ar drangc," St Luc, " yn maiw." 
Biambfiu yw fod y pDentjn 1 bob^ ymddangosiad yn a^a iaim i angeu 
j^aa gycbi^^odd y ted i ymofyn am. Qxist^ a cbajsglai ei bod wedi mai^ 
•rbjn yr amser y Uafiarai Byddai yr ystyr felly yn debyg 1 hyn. 
Hbaid fod fy mercb^ yr bon oedd ar diangc pan ^cli^naia, gwedi marw 
beUach. 

" A byw tydd hi." H^ivyTaclx y gallwn weled yina ffydd gryfach, 
na'r eiddo y chwiorydd yn Bethania, yng ngallu Crist. Dywediasant 
hwy, " Arfflwydd, pe buasit Ti yma, ni buasai farw fy mrawd " (St Joan 
xi. 21.). Aetb Jairus ym mbefiacb, a chan c;redu iarw o*i fercn, dywe- 
dodd, " Tyred, a gosod dy law ami, a byw fydd hi." 

23. "Y oevddorion." ¥ mae hi yn arf^fiad yn y Pwyr^iik i ger- 
ddorion chwareu cerddoriaetii bruddglwyfus a galamadu mewn ip lie y 
byddo un marw ; ac arddengys y bob! a tyddbnt yn bresenol ar y ^rydfeu 
^ar mewn dull Uawer mwy eynixhyrfua a thrystfawr nac a dybiem- ni 
yn wedduB. 

20. " W^ele, gwraig,** Ac. Bhoddfr v ei hegluro nes y deuir ai yr F-<«nssl 
wyoili IioB i Iftwr yn gymmaint Uawnacn hozu»o. 
fanfift SI«JKi£elinai ftweli gadaal heibio 



St. MATTHEW, IX. 

0.0.28. 24 Efe a ddywedodd wrthynt, 'CiKwch; canys 
B Act 20. lo.ni bu farw'r Uangces, (md cy^ga j mae hi. A hwy 
a'i gwatwarasant ef. 

25 Ac wedi bwrw y dyrfa allan, efe a aeth i 
mewn, ac a ymaflodd yn ei llaw hi; a'r llangces 
a gyfododd. 

26 A'r gair o hyn a aeth dros yr holl wlad 
honno. 

27 IT A phan oedd yr lesu yn myned oddi yno, 
dan ddeillion a'i canljmasant ef, gan lefain a dywedyd, 

**•»: 30:^; " Mab Dafydd, trugarh4 wrthym. ; 

' ■ ' ■ ■ * 

24. " :Si bu farw y Uangoes, ond oyaga y mae hi." Defhyddia ein 
Hiachawdwr yr an fiath iaith ag a wnaeth wrth cdarad am Lazarus, lie y 
dywedodd. " T mae ein cyfaill Lazarus yn huno ; ond yr wyf yn 
"myned iw ddibuno Ef " (8t loan xL 11.). Nid fw marwolaetii un 
amser ond hun i*r credadyn, megis ag yr oedd i St Stephen yng 
nghanol y gawod gerrig, a*i curai Tr ddaear (Act. vil. 60.) ; ond mwy 
priodol fyth oedd yr ymadrodd o enau ein Hiachawdwr yr Hwn a 
wyddai pa mor fuan y byddai iddo ei deffroi. 

" A hwy a'i gwatwarasant El" Dengys fod y gwyddfodolion yn 
llwyr argyhoeddedig o'i marwelaeth; T maent hwy gan hynny yn 
dystion teilwng o ymddiried am wirionedd y wyrth, "am iddynt wybod 
" ei marw hi " (St. Luc). 

26. " A'r Uangces a gyfododd." Ceir amryw £mylion pellach yn y 
testynau cyfochrog. Nyni a oedwn ychydig uwch ben y wyrth ^rntof 
hon o ad^rfodiad a gyflawnodd ein Hiachawdwr, i sylwi ei fod Ef yn 
Arglwyda ar farwolaeth yn ei holl raddau. Yma geilw yn ol yr 
Yspryd ydoedd newydd adael ei babell ddaearol. Adferwyd mab y 
weddw o Nain yn ol iw fam pan ar y ffordd yn cael ei gludo iw gladdu, 
yr hyn a gymmer le yng Ncwlad Canaan yn hwyr dydd y farwolaeth, 
neu o leiaf y dydd ar ol hynny. Buasai Lazarus farw ers pedwar 
diwmod. Os cymmerwn i mewn adgyfodiad cyrph y Saint yn amser 
y croeshoeliad, yr hyn a gymmerodd le yn ddiddadl trwy allu Crist, er 
nad wrth ei orchymyn uniongyrchot, gwelir marwolaeth yn ei noil 
raddau yn ymostwng ger bron Ei orchfygwr, Arglwydd y Bywyd. Ac yma, 
yn gystal ag yn adp'fodiad yr Arglwydd ei Hun, nyni a gawn sicrwydd 
diogel ac emest o^ adgyfodiad mawr yn y dydd diweddaf, "Yn yr 
" hwn y caiff pawb a'r sydd yn y beddau glywed ei leferydd Ef ; A hwy 
'" a ddeuant*allan (St. loan v. 25, hefyd St. loan xi. 44.). 

27—84. Y ddau ddyn dall a'r mud Cythreulig. 

27. " Dau ddeillion." Y mae dallineb yn fwy cyffredin jti y Dwy- 
rain nac ydyw gyd a ni. Sylwer mor fynych yr iachai ein Hiachawdwr 
ef (Er engraififT Gwel xii. 22. xx. 80. xxi. 14.). Bhaid i ni ofalu 
gwahaniaethu rhwng lion ar wyrth o iachdu y ddau ddeillion yn agos i 
Jericho (xx. 30--34.). 

"Mab Daiydd." Gallwn* weled oddi wrth y titl hwn, yr hwn a 
ddefnyddir hefyd gan y deillion yn ymyl Jericho, amlygrwycm eglur y 



St. MATTHEW, IX. 

28 Ac wedi iddo ddyfod i'r ty*, y deillion a 0.0.21. 
ddaethant atto : a'r lesu a ddywedodd wrtiiynt, A 
ydych chwi yn credu y gallaf fi wneuthnr hyn? 

Hwy a ddywedasant wriho, Ydym, Arglwydd, 

29 Yna y ,cyfl^ddodd efe a'u Ujgaid hwy, gan 
ddywedyd, Yn ol eich fiydd bydded 1 chwi 

30 A'u llygaid a agorwyd: a'r lesu a orchy- 
mynodd iddynt trwy fygwth, gan ddywedyd, ^ Gwelwch p pen. «. *. 
na 's gwypo neb. S 17. 9. ' 

31 ^Ond wedi iddynt ymado, hwy a'i clodforasanto^^'J^L. 
ef trwy'r hoU wlad fionnb. ' "■ 

32 1 Ac a hwy yn 'myned allan, wele, rhai a^Gweipen. 
ddygasant atto dayn mud cythreulig. ^' ^* 

33 Ac wedi bwrw y cythraul allan, llefarodd y 
mudan : a'r torfeydd a ryfeddasant, gan ddywedyd, 
Ni welwyd y cyffeiyb erioed yn Israel. 



cydnabyddid yr lesu gan rai leiaf fel y Messiah, yr Hwn a ddisgwylid 
o deulu Dafydd. 

28. "A ydych. oliwi yn csredu." Ni chaniattaodd ein Haiglwydd 
6U cais ar unwaith, eitfar oedai, megis y gwnaeth gyd a*r wiaig. o 
Ganaan, er mwyn datguddio eu ffydd nwy. 

29. " Yn ol eioh fE^dd." Tma gosodir i lawr y telerau a awgrymmir 
mor fynych. Ffydd, lie y mae flfydd yn ddichonadwy, yw mesur ein 
gallu 1 dderbyn doniau nefol. Gallwn weled yn y wyrth nesaf (32, 33.) 
na ofynid ffydd lie nis gallai hanfodi. Felly hTTyiach y gellir dweyd 
fod anghredmiaeth wirfoddol yn rh^rystr angeruol i dderbyn benditMon 
ysprydol. Sylwer fel na's gallai yr lesu yn ei wlad ei Hun " wneycj 
" nemawr o weithredoedd nerthol. Oblegid eu hanghi:ediniaeth hwy " 
(xiii. 68.). 

81. " A'i olodforaBant Ef." Y mae 'n ddiau fod yr anufudd-dod 
hwn i orchymyn pennodol ein Harglwydd yn tarddu oddi ar ddiolch* 
garweh gwresog iddo, fel y ceir ar achlysuron eraill cyffeiyb. Etto 
diamheu mai y diolchgarwch uchaf a mwyaf gwirioneddol ydyw ufudd-dod 
cariadus i orchymynion Ueiaf yr Hwn yr ydys yn teimlo diolchgarwch 
atto. 

83. " Y mudan." Gweler fel y mae y Meddyg Mawr yn iachftu "pob 
" clefyd a phob afiechyd ym mhlith y bobl " (35.). Yn y bennod hon ceir 
y daf o'r parlys, y marw, y wraig a'r diferlif gwaed, y dall, y mud, a'r 
cytiireulig, fel eu gilydd yn wrthrychau trugaredd yr lachawdwr. 

Nis gfidlwn ddarUen am y gwyrthiau hyn heb gofio eu bod mewn 
gwirionedd, yn ddammegion dyfnion hefyd. Y mae dioddefiadau' y 
corph yn flfrwyth yn gystfid a chysgod o ddiygioni ysprydol. Nid ydys, 
bid siwr, yn honi fod pob diodde&int corphorol yn tarddu oddi wrth 
ryw bechod neillduol. Dysga ein Hiachawdwr ni fod yr olwg hon yn 

30. Mewn perthynas i orchymyn caeth ein Hiachawdwr i ctewi a edn gwel ar 



St. MATTHEW, IK. 

o.a28. 34 Qnd y Phaiiseaid a ddywedasant, Trwy ben- 
.jil^ini naeih y cythrenliaid y mae efe yn «bwrw aUan 
*^«-^ gythreuliaiU 

*^*^«*v£* 85 TA'r^IesuaaeihoamCTlchyrhollddmaaoedd 

«peii.4.23. at trefydd, gan ^ddjsga yn en synago^n nwynt, 

a chan br^ethu efenc^ y deymafl, ac lach&u pob 

clefyd a phob afiechya ym mhlith y bobL 

xi[arc6.34. 36 A phaii 'welodd efe y torfeydd, efe a dos- 

^'SS^'.n! turiodd wrihynt, am eu bod wedi blino, a'u gwasgaru, 

£^: 10.' 2. f el ^ defdd heb ganddynt fdgail, 

tin gyfeiliomiis ^Gwel St Luc xiii. 1 — 8.). Ond flfrwyth pechod dyn 
yw 'r hoU anhwylderan oorphorol, a chan hynny y maent yn lle£nra yn 
nchel wrthym am bechod. Eu hamcan arbennig yw dangos mor atgas 
ydyw pechod yng ngolwg Daw. Ac y mae gweithrediadau Buw yn 
dwyn tebygoliw^d y naill i'r llall pa le bynnag eu cy&rfyddwn. 
Carrey syl&en addysg trwy ddammegion yw addenad fod yn y byd 
natunol, fel ei gelwir, lawer o hamodion te^golrwydd i fyd gras. 
Felly hefyd y mae rhwng y corpb a'r enaid. Y mae Uawer o bethau 
hynod o debyg iw gilydd ynddynt. Felly y mae i'r holl ddrygau 
allanol y darllenwn am danynt yn y bennod hon >eu cyffelyb ddiygau 
yn y byd yspiydol. Y mae dallineb enaid na fyn weled y gwiiionedd : 
mudandod na seinia un mewnol leferydd o weddi na mawl ; afiechyd 
dihoenus rhyw hir-feithrinedig chwant ; rhyw wywedig barlys yn 
tarddu odd! ar hir ymostyngiad i demtaaiwnau gwedi nychu un fel nas 
gall wrthwynebu mwy ; a dideimladrwydd enaid wedi ei roddi i fynu i'r 
nwn y mae ** nerth marwolaeth ganddo " (Heb. ii. 14.). -^ Diolchwn i 
Dduw am fod gennym, pan amlhao yr afiechyd eneidiau yma, Feddyg 
wrth law yn wastad, ac yn baiod bob amser i wrandaw 'n gwaedd am 
gymmorth, 

35—88. Ail daith trwy Oalilea. 

86. "Tr holl ddinasoedd a'r trefydd." Y fath ryfeddodau mewn 
athrawiaeth a gweithredoedd a gofhodir vn ychydig eiriau yr adnod hon. 
Bron nad ydyw yn ai]-adrod(fiad o'r banes a gawn yn ol o gyffelyb 
gylchdaith (iv. 23^. Da y dysgrifia St. Petr waith ein Hiachawdwr, 
pan y dywed. " Y^modd yr enemiodd Duw lesu o Nazareth ft*r Yspryd 
** Glan, ac ft nerth, yr Hwn a ^erddodd o amgylch gan wneuthur daioni 
" ac iachftu pawb a*r oedd wedi eu gorthrymmu gan ddiafol ; oblegid yr 
" oedd Duw gyd ag Ef " (Act. x. 88.). 

86. '"Wedi blino." Yr oeddynt, fe allai, wedi blino, yn dilyn yr 
lesu er mwyn dyggu ganddo. Ond ^Uai fod i'r ymadrodd ystyr eang- 
ach, yn arwyddoccilu fod y bobl wedi blino, a'u Ixxl yn barod i anobei- 
thio yn eu hymdrech blinderus a'u hymchwil am ygwirionedd a goleuni 
Dwyfol. Yr oeddynt fel " Defeid heb amynt fu^ail," O herwydd nad 
oedd y rhai a ddylasent eu dysgu a*u harwam, ond **tywy8ogion 
" deillion," (xxiii. 16.) ; ac ni fedrent, neu, ni fynent, eu cynnorthwyo. 

8t."rriw hennaeth y Cythreuliaidy \ d5."Ilfengyl y deymaa.** Owel ar 
Gwel ar xil. 24-80. I iv. 23. 



St. MATTHEW, X. 

37 Yna y dywedodd efe wrth ei ddisgyblion, T 0.0.28. 
■cynhanaf yn ddiau sydd fawr, ond y gweithwjr yiiiLQcio.2. 
anaml: ^ io»n4.35. 

38 Am hjniny *attolygwch i Arglwydd y cyii-»2Th«fcS.i. 
hauaf, an&n gweithwyr I'w gynhaiia£ 

PENNOD X. 

1 Crist m anfcn ei ddeuddeg apoetci^ gan roddi gaUa iddytU i vmeuihur 
rhufeddodau : 5 yn rhodai aorekymyn iddvnt, yn eu dyegu, 16 yn eu 
cysuro yn erbyn enidiau, 4u ae yn addaw hendWi i*r rhai a*u der" 
oyniohwynL 

AC wedi galw ei ddeuddeg disgybl atto, efe a 
xjl roddes iddynt awdurdod yn erbyn ysprydion 
aflan, i'w bwrw hwynt allan, ac i iacMu pob clefyd 
a phob afiechyd. 

37. " T Cynhaoaf." Tr ydoedd y lliaws ymdrechgar, hiraethvs, a 
blinedig fel ^d yn disgwyl am y medelwyr. Edrychai yr lesu amynt, a 
gwelai hwynt fel maes eisioes " yn wynion i*r Cynhauaf " (St. loan iv. 
§5.). Etto nid oedd Efe a*i ychydig g^ndeithion ond *' anaml " at y 
gwaith mawr o gasglu yr boll eneidJau hyn at Ddnw. Ac onid felly 
mae hi yn bod bob amser. Mor ** anaml " ydym ni i ennill y byd ! 

38. " Attolygwoh." Yr ydym yn gwneud hyn wrth weddio *• Deued 
"dy deymas" (Gwel ar vi. 10.). Ond dylem wneud mwy na hyn. 
OanyB, fel y rhoadodd ein Hiachawdwr y gorchymyn cenhadol mawr, 
pan ddywedodd " Ewch, ... a dysgwch yr hoU genhedloedd *' (xxviii. 
19.), felly y gwaega amom y ddyiedswydd o weddi neilldnol droB yr 
nn gwai& sanctaidd, pan lefEtrodd y eeiriau dan sylw. Nis gallwn 
gael gweddian mwy cymmwys ar i Ddnw "anfon eweithwyr iw gyn- 
"haimf," na'r rhai a bennododd ein Heglwys iw defaycWio ar wythnosan y 
byd goran (hynny yw, yr wythnosau o flaen y pedwar Sul ar ba rai yr 
ordeinir gweinidogion) a*r Trydydd Golect ar Ddydd Gwener y Groglitib. 

PENNOD X. 

1 — 42. Y Commisiwn i'r deuddeg Apoetol. 

St. Marc iii. 13—19. vi. 7—13. xiii. 9—13. St. Luc vi. 12—16. 

ix. 1—6. xii. 1—12. xxi. 12—19. 

Cydmarer anfoniad y Deg a thrugain, St. Luc x. 1 — 16. 

1. " Ac wedi galw." Nid dyma yr alwad gyntaf, neu ddewisiad y 
deuddeg Apostol, fel y gwelir yn erfur yn Efengylau St. Marc a St. 
Luc. Dysgrifia St. Marc ddewisiad a phennodiad y deuddeg yn y 
drydedd bennod, a*u hanfoniad yn y bedwaredd. Felly dysgrifia St. Luc 
ddewisiad y deuddeg yn y chweched bennod, a'u hanfoniad aUan yn y 
nawfed. Nid y dewisiad cyntaf gan hynny, ond yr anfoniad, a ddarlimir 
yma gan St. Matthew. 

" Bi ddeuddeg disgybl." Er eu galw i'r swydd sanctaidd a'r urdd 

Apostolaidd, yr hon a briodolir iddynt yn yr adnod nesaf, nid oeddynt 

etto ond disgyblion, neu rai yn dysgu, yn Ysgol eu Hathraw Dwyfol. 

Felly rhaid fr mwyaf a*r doethaf fod byth ar y ddaear. le, y rhai 

Fa 



St. MATTHEW, X* 

0.0. asL 2 Ac enwau'r deuddc^ aposiolioii yw y rliai hyn : 
• i«uaL42. T cyntaf, Simoii, * yr hwn a elwir Petr, ac Andreas 
ei fmwd ; lago nuw Zebedeus, ac loan ei &awd ; 
3 PkyUp, a Bartholomeiis ; Thcnoafl, a Matibew 

mwyaf doeth a dyegedig sydd yn teimlo en haniiybodaeth fwyaf, a'a 
hanghen am Athraw Jywjiol, \ mae Tmadrodd teimladvy a phrydferth 
iawn yn un o lytbyrau a yE^grifenwyd gan yr Esgob oecLranus Ignatius 
pan yn garcharor, ar ei ffordd i Bu&in, iw ferthyni gan Wutfilod 
rheibus : meddai " Yn awr yr 'wyf yn dechreu dyfod yn ddisgybl." 

T mae yn anhawdd peidio cymmeiyd sylw o'r rbif denddeg, mewn 
cynnifer o bethau o drefhiad Daw. x mae ein Hiachawdwr £i Hun 
yn cyfeirio rhif Ei ddeuddeg disgybl at denddeg llwyth Isiael (xix. 28.) ; 
a gallwn nodi mur Jerusalem " a denddeg symien iddo *' a " deudd^ 
" porth '* ac enwan denddeg llwyth Israel yn ysgrifiBnedig amynt, " yn 
" gystal ag " enwan denddeg Apostol yr Obn (Dat. xxi. 12 — 14.). Ond 
y mae yn alanis meddwl fod yn y bennod hon enw nh Apospol na chair 
mo bono ar sylfJEien mnr y Jemsalem nefol, sef enw Jndas Iscariot, yn 
lie yr enw hwnnw rhoddwyd i mewn Matthias. " Tr hwn sydd yn 
" tybied ei fod yn sefyll ediyched na syrthio." 

2. *' ApostoUon." Ystyr v gair Apostol yw, "Anfonedig," nen 
" Genhadwr," ac arwydda bob amser nodwedd genhadol ac awdnrdod 
sylfaenwyr cyntaf yr Eglwys. Hwyrach mai y ffaith hon, gyd ftg 
urddasolrwydd gyasegredig yr enw a arweiniodd iw ddiddymiad lei enw 
swyddogol yn yr Eglwys gwedi ei dTogel sefydlu, a phan oedd mwy 
anghen Gweinidogion sefydlog o'i mewn na chenhadon. Cawn yn yr 
Efengylan, yng nghyd a*r Actau, bedair cyfres gyfochrog megis o enwan 
yr Apostolion : un gan St. Matthew yma ; nn gan St. Marc (iii. 16 — 
19.) ; un gan St Luc yn ei Efengyl (vi. 14—16.), ac un arall ganddo 
yn Actau yr Apostolion (i. 13.). Gallwn eylwi y saif enw St Petr yn 
gvntaf a Judas Iscariot yn olaf yn yr oil oddi eithr y ddiweddaf, lie na 
cheir enw Judas, o herwydd myned o bono ** iw le ei bun." GaUai 
hefyd fod yn gymborth i'r cof sylwi y gellir rhann y denddeg enw yn 
dair rhan yn (^nnwys pedwar enw yr un, a> un enw yn dechreu y 
ddosran o bedwar ym mhob un, er fod yr enwan eraill yn wahanol en 
safle. Saif enw St. Petr ar ben y rhestr yn yr oil, ac iw ddilyn y ddan 
bar o frodyr, Simon ae Andreas, lago ao loan : Yn yr ail le ceir 
Phylip ar ben cyfres y pedwariad nesaf yn yr oil, a'r un enwan yng 
ngiyn ag ef, Phylip, Bartholemeus, Thomas a Mattiiew : ac yn y trydydd 
bedwariad saif lago mcih Alpheus yn gyntaf, a Judas, nen Lebbeus, 
Simon y Canaanead, a Judas Iscariot yng n^yn ag Ef. 

"Y oyntaf Simon, yp hwn a enwlr Petr." £^\b gall neb beidio 
cydnabod fod St Petr yn llanw y lie cyntaf ym mhlith yr Apostolion. 
Ond y lie cyntaf ym mysg ei gydradd oedd, ac nid arwyddai hyn fod 
iddo un math o awdurdod uwchafol ar y lleill. Gan fod perthynas 
rhwng hyn a*r uwchafiaeth agy mae Eglwys Bufain yn honi ar Eglwysi 
eraill, cawn ei ymresymu allan wrth sylwi ar y geiriau " Ti yw Petr, ac 
" ar y graig hon yr adeiladaf Fy Eglwys " (xvi. 18.). Digon yw sylwi 
yma fod yr enw Petr, neu Cephas yn ol yr Hebraeg, yr hwn a rodd- 
wyd i Smion, gan ein Hiachawdwr, ar eu cyferfyddiad cyntaf, yn 
arwyddo " Carreg," neu Graig (St loan i. 42.). 

8. " BartholomAus." Tybir gyd & Uawer o debygolrwydd mai yr 



St. MATTHEW, X. 

y publican ; Tago mdb Alpheus, a Lebbius, yr hwn o.c.2a 
a gyfenwid Thsfleus ; 

4 ^ Simon y Canaanead, a Judas * Iscariot, yr hwja 
hefyd a'i bradychodd ef. c t^ k'^ 

un person yw hwn a Nathanael. Gellir rhoddi tri rlieswm dros y 
dybiaeth. in gyntaf^ enw yn dynodi perthynas yw Baitholomeus, fel 
ag y mae yn hawdd meddwl fod iddo enw priodol arall. Y mae Bar 
yn Hebraeg yn gyfystyr a^ Apyn Gymraeg. Er engraiflft gelwir St. Petr 
** Simon Bar-jona," sef Sunon Mab Jonas. Hefyd dywedir am Barna- 
bas, " yr hwn o'i gyfieithn yw Mab diddanwcb." Yn ail cawn yn yr 
hanes cyntaf am alwad y disgyblion (St. loan i. 40 — ^61.), mai Phylip a 
ddug Nathanael at yr lesu, yr un modd ag y dygwyd Petr gan Andreas 
ei £iawd, tra y dodir enw Bartholomens yn gyssylltedig a Phylip yn 
nhair cyfree enwau yr Apostolion. Nis gall dim fod yn fwy naturiol na 
hyn a liiybied mai yr nn yw Bartholomens a Nathanael. Yn drydydd 
St. loan yn imig sydd yn enwi Nathanael. Crybwylla ei enw gyntaf 
(i. 40 — 42.) pan y galwyd ef at yr lesu, a thrachefii (xxi. 2.) fel un o'r 
Apostolion pan ymddangosodd yr lesu iw ddl^blion wrth for Galilea. 

" Matthew y Publican." Nid oes dim yn fwy hynod iw ganfod wrth 
astudio gwahanol ranau y Testament Newydd na gostyngeiddrwydd 
nodedig yr Ysgrifenwyr Ysprydoledig. Y rhai y mae Crist yn eu 
dyrchafu uchaf a ymostyngant fwyaf. Yn gyflfredin cedwir hunan yn 
gyfan gwbl yn y cysgod. Ond pan y gorfyddir i'r ysgrifenydd grybwyll 
ei enw ei hun, mor syml a gostpgedig y gwna. Yma ychwanega St. 
Matthew at ei enw y titl a ystyrid yn fwyaf dirmygus yn ei wlad. Yn 
sicr, " Yr hwn sydd yn ei ostwng ei hun a ddyrchefir** (Luc xiv. 11.). 
Hwyrach hefyd mai nid damwain a barodd i*r Efengylwr hwn ddodi ei 
enw yn y rhestr yma ar ol St. Thomas tra y dyry St. Luc a St. Marc ef 
o'i flaen. 

'*Iago mab Alpheus." Gelwir ef "lago leiaf," i wahaniaethu 
rhyngddo a mab Zebed§us. 

" Iiebbfius." Addefir yn gyflfredin mai yr im pei'son yw y Lebbeus 
neu Thadeus a enwir gan St. Matthew a St Marc, a Judas brawd lago, 
a enwir gan St. Luc. Felly brawd oedd i'r hwn a enwir nesaf o'i flaen, 
a mab i Alpheus, neu Gleepas. Efe a ysgrifenodd Epistol Judas (Gwel 
nodion ar xiii. 25.). 

4. " Simon y Canaanead." Y mae sillebiaeth y gair olaf yn a'nghy- 
wir yn y cyfieithiadau Cymraeg a Saesonaeg, Cananead ddylai fod. 
Tybia rhai oddi wrth hyn mai un o breswylwyr Cana yn Galilea oedd, 
ond mwy tebygol yw y flfurfir yr enw o Air Hebraeg o*r im ystyr a'r 
Groeg Zelotes. Simon Zelotes ei gelwir gan St. Luc. Felly y mae yn 
dra thebyg mai un oedd ag a fuasai yn aelod or sect a elwid " Zelotes " 

ineu y gwyr zelog) ag oeddynt nodedig am eu syniadau penboeth a 
laner gorphwyllog, gan dybied fod Duw wedi rhoddi iddynt awdurdod 
i gospi pechod, a gweinyddu bam ar bawb yn ol eu hewyllys eu hunain. 
Anonyddwch blin a chreulondeb dybryd y blaid hon a fa y moddiMi yn 
y diwedd i ddwyn y dinystr dychrynllyd ar yr luddewon, trwy ennyn 
digofeint y Uywodraeth Rufeinig iw herbyn. GaJlwn eylwi yma fod yr 
luddewon, yn cymmeryd amynt o leiaf, ofhi y byddai i ddysgeidiaeth 
Crist ddwyn hyn oddi amgylch (St. loan xi. 48.); ac o&ai " Ysgolhaig 
" y ddinas " yn Ephesus y gelwid y bobl i gyfrif am eu cynhwrf yn yr 



St. MATTHEW, X. 

0.c.i8. 5 T dauddeg hyu a anfonodd yr lesu, ac a 
iipeii.tis. orctymynodd ildynt, gan ddywedyd, Nae *6wch i 

"Oreedd" (Act, xii 

aebos da y galwyd ei . 

aidd^nrdi yn yr hyn ajdd dda yn gyrtal a'r hyn sydd ddrwg. 

"licariot." Nodi lie genedigol j[ firad«T y mae yr eaw hwn. To 
lljthyrenol ei ystyr jw " gwr o Kerioth," Din*8 fecnan oedd Eeriotb, 
ne'u Ceriotb, ar deriynau deiieuol Canaan. Am ddewiaiad j Bradwr ja 
Apoetol (Gwel St. loan vi. TOJ- 

S, " AiLfonodd." Dywed St. Marc iddynt gael en banfbn "bob yu 
"ddftuadan/'aiiyimy jmao yn debjg ynol trSh yreavau, Oddiwrth 
y gair a gyfieithir yma ac yn ad, 16 yn " anfon " y cymmer yr enw 
AposUil ei darddiad. Yr anfoniad pwysig hwn zan Grist Ei Hnn a 
wnsetb i'r enw Jpoetol fod ifn dd&rnodiad mor bifodol i bob uu o'r 
Deaddeg. 

" Ao a oTohymjiiodA Iddrnl, gan ddywedyd." T mae j gweddill 
o'r beniiod hon, yr hwn sydd yn cynnwys mmmissiwn neu awdurdud- 
iad Bwyddogol Crist iw Apoetolion, yn riiwm ei ban yn naturicil.yn dri 
pheoawd. Dan y penawa cyntaf dyry yr lesa gyfarwyddid ar ^er y 
daith genhadol bresenol (ad. 5—15.) ^ gyfyngu eu gwaith i gylch 
dinasocdd Israel yn unig. Cyfarwyddiadau amserol ar gyfer y daith 
bon yn unig sjdd yma. ad. 16 — 23., sef dan yr ail benawd siarada ein 
Hiadiawdwr am amser dyfodol a gwaith a chylch eaiigacb. Cyimnbwyea 
Ei gyfarwyddiadau a chyfeiria Bi bropbwydoliaetbau at wailh cen- 
badol Ei EgJwys ar ol Ei Esgyniad Ef oddi wrthi. Ceir cyflawniad o'r 
hyn a ddjwedai yn haues yr Apogtolion yn Llyfr yr Actau. Oad 
gellir ym mhellacb gynaahwyso y geiriau at hoU waith cenhadol Eglwja 
Crist ym mhob oes. Dan y trydjdd benawd (ad. 24 i'r diwcdd) y mae 
Pen Mawr jr Eglwys-yn eangu cylch Ei ymadrcddion gan eu gwneyd 
yn gymnihwys i hoU gorph ei haelodau ym mhob oee ; canys er fod Ei 
addysg yn y lie cynlaf yn cyfoirio yii naturiol at weieidogion ordeiniedig 
Ei £^wys y maent yn gwbl mor addas i bawb, fel ag y byddont yn 
"halen j d<^kear" a "goTeoni y byd" (v. 13 — 14.). 

T mae y penawd cjntaf etto yn rhanu yn bedwar dosran: i, (6, 6,) 
Y bobl yr anfonid yr Apostolion aftynt : ii, (7, 8.) Y gwaith oeddynt iw 
tmeyd : ill, (9, 10.) moddiun eu cynbaliaeth : iv, (11—16.) Eu dull o 
weitnredu. 

5. "A QTchymynodd iddynt, tjan rf^i/- 1 (viiL), Anfoniad ydiBgylilion (x^aDam- 

' ■■■ "'*■ yw yn angenrkeidiol iegion (liii,), Ar y llaw arall y maa 

ymadroJ " ' ;el 1 8' ' " ' "■ ' lechifla el 

DBDiBeri ir.,E Uhre&lad 

-piriftn h'i ^_ ni jdiad. Ar 

}b ElUcot 



o. A OTckym\ 
" vgdt/d." Kid 

euUeTa 
Oacydi 



r(« a (Idodir Ban gt L 
fefpe llefBTaHil dsi 



ferpellL 

^ Veuddfg, a 



yn ay&eBat 

negion, an . _. 

dwyn pertbynai a*!! Eilydd. ar mwyn en 
dangoa rcyd a'u gflyddL heb un lylw at 
en trdtalad anuerol. Oallwn Keled byn 
yn y BregBth ar y Mjnydd, ar ymddMda- 
nion al dUyna (v. \l viL), awyTthiau 



I loddiiyd 
ittiww.fbi 



St, MATTHEW, X. 

s 

ffordd y Cenliedloedd, ac i ddinas y • Samariaid nac o.c.28. 
ewch i mewn : e o^ei 

6 ' Eithr ewch yn hytrach at « gyfrgolledig ddefaid f^f ""• ^''^• 
t^ Israel. iokn4.9,2o. 

f pea. 15. 84. Act. 13. 46. rBtai.63.6. Jer.fiO.6,17. Bsec. 31 5, 6, 10. lPetr2.2S. 

*' Cenhedloedd." Faham nad oeddynt i fyned i ffordd y Cenhed- 
loedd 1 Onid oedd Crist i fod yn " oleimi i oleuo *r Cenhedloedd," 
yn gystal a gogoniant Ei bobl Israel ? Oedd, yr oedd Efe : ond ni 
ddaethai eu hamser etto. Eithr gilwyd yn ol y gorchymyn hwn cyn 
esgyniad yr lesu, pan y rhoddes Efe orchymyn iw Ddisgyblion i fyned 
a dysgu yn " hoU Oenhedloedd " (xxviii. 19.) ; a phan yr addawodd iw 
Apostolion y derbynient nerth yr Yspryd Glkn i fod yn dystion iddo Ef 
yn Jerusalem, ao yn Judea, ac yn Samaria, ac hyd eithaf y ddaear 
(Act. i. 8.). Yn gyffelyb derbyniodd St Paul gennadwri hoUol groes 
i'r gorchymyn presenol. Anfonwyd ef ym ** mhell at y Cenhedloedd," 
ac Apostol iddynt hwy oedd i fod yn bennaf (Gwel Gal. ii. 7, 8.). 

" Samariaid.*' Er fod y Samariaid yn trigo yn nghanol — dir Canaan 
(gwel map), hiliogaeth Genhedlig oedd y preswylwyr, wedi tarddu o*r 
llwythau estronol a ddygasai Esarhadon, brenhin Asyria yno, ar ol 
iw daid Shalmanasar gaethgludo gweddill Deg llwyth Israel ymaith o*a 
gwlad. Dros ychydig amser parhasai y llwythau paganaidd hyn i 
addoli eu gaudduwiau, ond antonodd yrArglwydd lewod iw mye^iw 
difetha. Erfyniasant hwythau am athiawon iw dysgu i addoli Duw 
Israel, ac anfonwyd iddynt rai o*r offeiriaid luddewig a gaethgludasid. 
Ar ol hyn daethant i arfer math o addoliad cynmiysg, gan o&i Duw 
Israel, a gwasanaethu eu duwiau gau (Gwel 2 Bren. xyii. 24 i'r diwedd.). 
Ar ol hyn ymunodd nifer o luddewon o*r dosbarth uchaf a*r Samariaid, 
gan adael eu dedd&u a'u Uywodraeth ddwyfol eu hunain; a bu i 
Manasseh, mab yr Arch-offeiriad, yn groes i ddeddf Moses, briodi 
merch Sambalat, Uywodraethwr Samaria, Ue yr oedd yn arcs ; ac adeila- 
dodd Sambalat deml ar fynydd Gerizim, mewn gwrthwynebiad i'r deml 
yn Jerusalem (Gwel St. loan iy. 20.), a gosododd Manasseh yn Arch- 
offeiriad ynddi. 0*r amser hwnnw allan rhoddes y Samariaid heibio 
eulmi addoliaeth, gan gadw yn nes at addoliad Duw, ond etto mewn dull 
tra ammherffaith ac ofergoelus (St. loan iy. 22.). Daeth Samaria ar ol 
hynny yn fath o noddfe i*r ludc^ewon anfoddlawn a therfysglyd ; a 
bu i hyn, yn ychwanegol at eu tarddiad estronol, a'r ymraniad cre- 
fyddol a barasant wrth adeiladu eu teml, chwerwi yr elyniaeth rhwng 
yr luddewon a hwy i'r eithaf, fel nad oedd dim " ymgyfeillach " rhwng 
yr luddewon a'r Samariaid (loan iv. 9.), Pan fynnai yr luddewon 
roddi yr enw m^cyaf gwaradwyddus ar yr lesu nis gallent feddwl am 
ddim gwaeth na dweyd, " Onid da yr ydym ni yn dywedyd, mai Sama- 
" riad wyt ti, a bod gennyt gythraul " (St. loan viii. 48.). Ar ol di^gy- 
niad yr Yspryd Glan ar yr Eglwys, ac iddi ddyfod o flaen y byd yn ei 
gwedd newydd yn Eglwys Gatholig, i gofleidio yr hoU Genhedloedd, 
aeth pregethwyr y gair yn gyntaf i Samaria i Efengylu, am mai hi oedd 
cymmydoges nesaf Judea (Act. viii. 6 — 8.). 

e. •« Oyfrgolledig ddefaid." Ewyllys Duw oedd iw hen bobl Israel 
gael clywed y gair gyntaf; o enau Ei Fab, a*i ddisgyblion, Cadwai 
Apostol neiUduol y Cenhedloedd hyn yn wastad mewn golwg, canys pa 
le bynnag yr ai trwy y gwledydd cenhedlig, gwnai ei appeliad cyntaf 



St. MATTHEW, X. 

O.C.28. 7 Ac wrfh fyned, pregethwch, gan ddywedyd, Fod 
h pen. 3. 2. ^ teymas nefoedd yn nes&u. 
•^"* 8 lachSwch y cieifion, glanhewch y rhai ffwahan- 

glwyfus, cyfodwch y meirw, bwriwch allan gy- 
iAct.8.i8»2o.9irexdiaid: * derbymasoch yn rhad, rhoddwch yn 

rhad. 
ki8am.9.7. 9 Na ^foddwch aur, nac arian, nac efydd i'ch 

pyrsan ; 
10 Nac ysgrepan i'r daith, na dwy bais, nac 
iioor.9.7. esgidian, na flfon: *canys teilwng i'r gweithiwr ei 

1 Tim.fi. 18. f^^ 

at yr luddewon yn en synagogan, cyn troi at y Genhedloedd. Ni wiw 
i ni dybio, pe gellid gwneyd nynny heb anweddufider, ddarfod i Bdnw 
newid £i feddwl ar ol gweled na dderbyniai yr luddewon Efengyl Ei 
ras Ef^ ac agor drws i ddyfbdiad i mewn y Genhedloedd, mewn canly- 
niad i hynny. Ei amcan grasol eiioed oedd " Crynhoi y'nghyd yng 
** Nghiist " yr oil (Epb. i. 10.), a gwneuthur luddewon a Chenhedloedd 
jp. un, gan dynn i " lawr ganolfo y gwahaniaeth rhyngddynt " (Eph. 
li. 14.). Ond ni wrthodasal '* Duw Ei bobl y hwn a adnabu Efe o*r 
" blaen " (Ehuf. xi. 2.), eithr anfonodd y Gwaredwr attynt, hyd yn nod 
yngwyneb y ffidth i'r "eiddo Ei Hun** wrthod Ei dderbyn, pan y 
daeth attynt (St loan i. 11.). (Gwel ar ii. llj. 

7. " Fod teyxnas nefoedd yn neafta?' i mae byn yn dangOB ar 
nnwaith fod y rban gyntaf o'r cyfarwyddiadau i*r Apoetolion yn per- 
thyn yn union ^chol iw taith genhadol gyntaf yn unig. Nid yw y 
pregethu etto ond paisuttoi y ffordd o flaen wyneb yr Arglwydd. Gwaith 
yr Apostolion byd etto oedd seinio udgom y rhag*redegydd, a cbyboeddi 
dynedad teymas graa Dechreuodd yr lesu Ei Hun bregethu yn yr 
un modd (Gwel iv. 17.). 

8. "Bhoddwoh yn rhad." Cawn esboniad rbagorol ar byn yng 
nghyngor yr Apostol Petr i benuriaid yr Eglwys: "Porthwcb braida 
Duw, yr hwn sydd yn eich plith, gan fwrw golwg amynt; nid trwy 
gymbeU, eitbr yn ewyllysgar; nid er mwyn budr elw, eithr o barod- 
rwydd meddwl (1 Petr v. 2.). 

9. " Na feddwoh,** Aa Y maiB y gorch3rmyn yina» ac yn Efengyl 
St, Luc (ix. 3.) yn erbyn "meddu** neu "barattoi" fen i'r daiib, yn 
ymddangos yn groes i*r banes yn St. Maro (yi. 8.) He y dywedir, *^ ond 
** llaw-fifon yn unig." Y gwir eglurbad, y mae yn debyg, yw y gorchy- 

« mynid i*r ApostoBon beidio daiparu trwy brynn, neu geisio ym mlaen 
llaw, ddim at vr hyn oedd ganddynt yn barod. Nid oedd an^hen rbag- 
ddaipar ar gyter y daith, er y gBillent gymmeryd yr eiddynt iw canlyn. 
Bhoddai St Matthew a St Luc y gorchymyn cyfiredinol heb fanvlu 
ar amgylchiadau uni^ol, ond dyry St. Marc gyd a*i fanylder arferol y 
neiUduolion, gan ncdi yr eithriaid. Gallwn ddeall ein Harglwydd fel 
yn dweyd wrthynt, ** Ha cheisiwch uac aur na dwy bais na ffyn i'ch 
" taith, neu, od oes gan neb fTon aed gyd k hone yn xmie" 

10. " Bsgydiau." Hynny yw, dau bar o esgydiau, fely ddwy bais, a 
waherddid. Ond gall mai y meddwl yw nad oeddynt i wisgo esgydiau 

7. " TeymoB n^oeddr Qwel ar ili. 2. 



8t. MATTHEW, X. 

11 Ac i ba ddinas bynnag nen dref yr eloch, o.c.28. 
ymofynwchpwysydddeilwngynddi; acynotrigwch 

nyd onid eloch ymaith. 

12 A phan dddoch i d^, cyferchwch well iddo. 

13 Ac OS bydd y t^ yn deilwng, deued eich 
taognefedd amo: ac ™oni bydd yn deilwng, dy-«Pi.36.i3. 
chweled eich tangnefedd attoch. 

14 A phwy bynnag ni'ch derbynio chwi, ac ni 
wrandawo eich geinau, pan ymadawoch o'r ty 

gwbl, "eiihr eu bod a sandalau am eu traed" yn unig (St. Marc 
Ti. 9.). 

Nid oedd y sandalau hyn nemawr gwell na gwadn plaen, wedi ei 
rwymo dan y troed a chareTau. Qallwn weled yn anuwg nad oedd 
Y manylion a berthynant i'r gorchymyn cyntaf yma i*r Apostolion ddim 

1 fod yn rheol barhaus i'r Eglwys, o herwydd y mae y cyfarwyddiadau 
diwcddarach a geir yn St. Luc (xxii. 35, 36.) yn dra gwabanol iddynt. 
Felly ui byddem ond bnidychu ein hanwybodaedi pe eu cymmerem fel 
rheolau manwl iw cymhwyso at weinidogion Crist yn yr oes hon, oddi 
eiihr yn ^u hystyr gyffiredinol o orchymynion yn aigymhelliad i ni oU 
ymocbelyd rhag gofalon a phryder gormodol am y byd, ac i f od yn 
foddlawn yn y sefylliaoedd a*r cyfiwr y geilw Duw ni iddynt. 

•* Teilwng i'p gweithiwr ei fwyd.** Sid ystyr y geiriaii hyn ydyw 
fod " i'r rhai sydd yn pregethu yr Efengyl, fyw wrth yr Efengyl " (1 
Cor. ix. 14.), ac felly yn peri i*r Apostolion hawlio cynnaliaeth oddi ar 
law y rhai y dygent gennadwri jt lachawdwriaeth iddynt T meddwl 
yw y gaXUnt yrnddiried y byddai i Dduw ddaiparu ar eu cyfer. Duw 
oedd yn eu ^fiogi fel gweithwyr yn Ei winllan ; ac oddi wrtho Ef yr 
oeddynt i ddisgwl eu cyflog. A diamheu i Dduw^ddarparu ar eu cyfer 
trwy agor calonau disgyblion ym mhob dinas iw derbyn a'u cynnal. 

11. " Pwy sydd deilwng." Hynny yw, i*ch derbyn chwi a*r newydd- 
ion da a draddodwch, "mab tangnefedd" (St, Luc x. 6.). 

IS. " Deued eioh tangnefedd omo." Buaaem yn disgwyl i'r geiriau 
fod '* A daw eich tangnefedd amo." Ond dengys geiriau ein Harglwydd 
fod traddodiad y tangnefedd mewn rhyw ystyr yn weithred y Gweinidog 
dynol a le&rai eiriau y fendith. Nid nun wag, ond un o gyfryngau 
gras Duw, ydyw y cyfctrchiad o dangnefedd, a'r fendith wrth ymadael a 
oraddodir mewn ffydd ddifrifol, ac a dderbynir gyd a'r un fath ffydd. 
GaJlwn fiTjrlwl hefya y traddodid yr anerchiad yn ami i'r annheilwn^. 
Byddai i r Apofitolion eu hunain gam gymmeryd. Pa faint mwy gweini- 
dogion anysbrydoledig yr amser presenol. Ond gwell bod yn rhy 
barod i ymddiried gonnod nac i amheu ; ac os gwneir cam gymmeriad 
nid i 'r fendith yn ofer. Gall eraill ei gwrthod ; Ond hi a ddyohwel 
i fynwes y llefarwr o honi. Yn yr up modd dywed ein lachawdwr, 
" Bvchweled eich tangnefedd attoch," ac nid fe ddychwel eich tangpe* 
fedd attoch ; canys fe ymddibyna ar y modd yr ymddyga y UefSrwr 
ei him at yr annheilwng pa un a ddychwel a'i peidlo. Bydd i'r hwn a 
ymddygo yn dyner, amyneddgar, a chariadus at yr annheilwng yng 
ngwyneb ei ddiystyrwch a'i wrthwynebiad, dderbyn y fendith yn ol 
iw fynwee ei hun. Ond bydd i'r hwn a ymddygo yn drahaus a llldiog 
ei cholli iddo el hun yn gystal ag iw wrthwynebydd. 



ar. MATTHEW, X, 

O.C.28. hwnnw, neu o'r ddinas honno, ^ysgydwch y Uwch 
n Neh. 6. 13. oddi With eich traed. 

A^.13.61. 15 Yn wir meddaf i chwi, ^Esmwythach fydd 
open.u.22, i dir y Sodomiaid a'r Gomorriaid yn nydd y fam, 
nag i^r ddinas honno. 

16 IT Wele, yr ydwyf fi yn eich danfon fel defaid 
pRhuf.i6.i9.ynghanol bleiddiaid: ^byddwch chwithau gall fel 
q?cor.u!2i).J seirph, a ^2 diniweid fel y colommennod. 
^Phii.2.i6. * 17 Eithr ymogelwch rhag dynion; canys 'hwy 
r^^ko. ft'ch rhoddant chwi i fynu i'r cynghorau, ac a'ch 
• Act. 6. 40. • ffirewyllant chwi yn eu synagogau. 
*i^^*io ^* ^^ ^ ^^^ ^ *ddygir at lywiawdwyr a brenhinoedd 
2TiiJ'^i6 ^'™ hachos i, er tystiolaeth iddynt hwy ac i'r 
' Cenhedloedd. 

14. *• Tsgydwch y Uwoh oddl wrth eich traed." Ystyr hyn oedd 
eu bod yn torri ymaith bob cymdeithas a hwy. Eu bod yn eu hystyried 
yn sefyll yn y fath berygl na fynnent fod yn gyfrannog o gymmaint ag 
un llwchyn gyd ti hwy, a*n bod yn cymmeryd ymaith eu bendithion eu 
hunain, ac yn gadael holl euogrwydd y gwrthnysig ar eu hoi. Neu 
yng ngeiriau Si Paul tystient eu bod yn Iftn oddi wrth eu gwaed 
hwynt oil f Act. xx. 26.). Ni wiw i ni anghofio, wrth ddarllen y geiriau 
hyn, yr oil a wnaethai Duw dros y bobl hynny, gan anfon attynt y 
prophwydi sanctaidd o Moses hyd Malachi, ac yn olaf oU, loan Fedy- 
ddiwr iw parattoi i dderbyn Crist. Felly yr oedd eu gwrthodiad o*r 
gennadwri nefol o enau yr Apostolion yn weithred olaf cyflawniad 
mesur eu cildynrwydd (Cydmarer Diar. i. 24 — 33.). A ydyw yr adnod 
hon ddim yn ymadfrodd cyfochrog i eiriau pwysig y rhan olaf o St. Luc 
xii. 10, " eithr i*r neb a gablo yn erbyn yr Yspiyd Glto, ni feddeuir 1" 
Ymddengys fod y geiriau yn ihan o'r hyn a lemrodd yr lesu wrth Ei 
Apostolion pan yn eu cyfarwyddo iw gwaith, er iddynt gael eu hail- 
a(kodd ar achlysur arall (Gwel ar xii. 31.). 

16. Yma y dechreu yr Ail ran o'r anerchiad, He y cymmer ein 
Hiachawdwr olwg eangach, ac y llefara yn amlwg am y profedigaethau 
y darllenwn am danynt yn Actau yr Apostolion, a lleoedd eraill. 

" CaU fel seirph, a diniwed fel Oolomenod." Feth anbawdd yn 
wir yw uno y doethineb a'r diniweidrwydd hwn. Dawn beryglus lawn 
yw doethineb heb ddiniweidrwydd. Cymmeriad Satan ydyw hyn. 
Ond peth gwan ac analluog i wneyd braidd ddim daionl ydyw dini* 
weidrwydd heb ddoethineb. Ehaid i'r Cristion ymdrechu bob yn 
ddoeth yn ei ymddygiad at eraill, ac yn dyner ac addfwyn ; a chofied 
fod yn well derbyn camwri na gwneyd camwri. Yn Satan y mae 
doethineb wedi troi yn ddichell ; Ond y Duw doeth eariad yw. 

17. " Oynghorau." Llysoedd Cyfraith yr luddewon oedd y rbai 
hyn. Darllenwn am St. Petr a St. loan yn cael eu dwyn o flaen y 
rbai hyn (Act. iv. 6.). Ac am eu fiBangelliad ger eu bron, fel y rhag* 
ddywedir yma. 

18. ** Iilywiawd^tryr a brenhinoedd." Darllenwn am St. Paul yn cael ei 
ddwyn ger bron Sergius Paulus, Gallic, Ffelix, Ffestus, a Herod Agrippa. 

"Er tystiolaeth iddynt hwy." Yr oedd y gair a draddodid gan 



St. MATTHEW, X. 

19 Eitlir pan y'ch rhoddant chwi i fynn, na O.c.28. 
ofelwch pa fodd nen pa beth a lefaroch: canys 
''rhoddir i chwi yn yr awr honno pa beth a«JEx.4.i2. 

I « 1 J J r Jer. L7. 

lefarocn : 

20 * Canys nid chwychwi yw y rhai sydd yn»28Mn-23-2- 
llefaru, ond yspryd eich Tad yr hwn sydd yn llefaru •e.io. ' 
ynoch. '^*"^*-"- 

21 A ^brawd a rydd frawd i fynu i farwolaeth,y^^»3«- 
a thad ei blentyn: a phlant a godant i fynu yn 
erbyn m rhieni, ac a barant eu marwola^th hwynt. 

22 A chas fyddwcb gan bawb er mwyn fy enw i : ■^- ^* ^ 
ond yr hwn a 'barhao hyd y diwedd, efe fydd^P®*^^^- 
cadwedig. ^S^'vl 

23 A •phan /ch erlidiant yn y ddinas hon, iJt'g^. 
ffowch i xm arall : canys yn wir y dywedaf wrthych, XuH, 

yr Apostolion i fod yn dystiolaeth o'r gwirionedd ger bron y rhai hyn, 
Bhoddid trwy ddygiad yr Apostolion ger eu bronau, gyfleusdra iddynt 
ei glywed pa un bynnag a wnelent a'i gwrandaw a*i peidio. Dywed y 
cyneithiad Saesonaeg "er tystiolaeth iw herhyn" ond y Cymraeg yw 
y cywriaf. Fa un bynnag a wnelent a'i gwrando ai peicQo mynnai 
Duw iddynt wybod fod Prophwyd yn eu plith (Ezec. ii. 6.). 

19. "Na ofelwoh." Hynny yw, n*a fyddwch bryderus. Yr un 
ymadrodd yw ag a ddefnyddir yn y Bregeth ar y Mynydd (vi. 25.). 
Mor biyderus ac awyddus ydjw dyn pan elwir amo i amddiffyn ei 
hun yn gyhoeddus i siarad yr hyn fyddo i*r pwrpas ac yn drefhus. Gal- 
lasai hyn fod yn fagj i*r Apostolion pan orchymynid iddynt fod yn 
ddoetb " fel seiiph." Gan hynny dywedir wrthynt am beicUo rag-ofalu 
a chwilio am eiriau cyfaddas iw llefaru, am y byddai iddynt dderbyn 
cymmorth Yr Yspryd GlSn iw cyfarwyddo pa beth a ddywedent. 
Diau i ddynion sanctaidd Duw lefaru fel eu cynhyrfid gan yr Yspryd 
Gl&i yn ymadrodd y wefus yn gystal ag ysgrif y pin. 

22. " A oli&8 fyddwoh gan bawb." ** Pwy bynnag a ewyllysio fod 
"yn gyfaill i'r byd y mae yn elyn i Dduw" (lago iv. 4.). " Gwyn eich 
" byd " pan y'ch erlidir ac y*ch caseir gan y byd er mioyn enw V lesu 
(v. 11.). Y mae yn ddigon hawdd tjrnu amom erledigaeth a digasedd 
trwy ein hystyfnigrwydd a*n ffolineb. Nid oes yn hyn ddim gwynfy- 
dedigrwydd. 

" Yp hwn a barhao hyd y diwedd." Pa " ddiwedd " a feddylir 
yma ? Y mae yn debyg mai " hyd ddiwedd " y brofedigaeth y byddys 
dani a olygir. Ymddengys yr ymadrodd ar ddall diarheb ag iddi 
gymhwysiad cyffredinol, ac yn un addas at amgylchiadau yr Apostolion 
ar y pryd. Ond gallai ei bod yn cyfeirio yn union gyrchol at ddinystr 
dychrynllyd Jerusalem, yr hwn a gymmerir gan ein Hiachawdwr yn 
gysgod o ddiwedd y byd, at yr hyn y cyfeiria yn yr adnod nesaf, a'r 
hyn a rag-bortreiadir ganddo yn Uawnach yn xxiv (Gwel ar xxiv. 13.). 

23. " Ffowch i un araU." Nid oeddynt felly i roddi eu gwaith i 
fynu, ond iw gario ym mlaen, fel y dengys yr adnod nesaf, gyd dg 

21. " A braufd a rydd /rated," Gwel ar 34r-36. 



St. MATTHEW, X. 

O.C.28. Na orphenwch ddinasoedd Israel, ^nes dyfod Mab y 

b pen. 16.28. djll. 

cLoc6.4o. 24 *^Nid yw'r diseybl yn uwch n&'i athraw, na'r 

loan 13. 16. l. ^i' 1 JiJl ■ 

a 16. 20. gwas yn uwcn na i arglwydd. 
^^fi: 25 bigon i'r disgybl fod fel ei athraw, a'r gwas 
fjJJ^ J^^*g2. f®l ®i arglwydd. Os ^galwasant berchen y ty yn 
a Beekebui. ^ Beelzebub, pa faint mwy ei dylwyth ef 1 
^LiS^.iVf' 26 Am hynny nac ofnwch "hwynt: •oblegid nid 

aiddgarwch mwy gwresog. Yr eglurhad gorau ar y geiriau yw ymddy- 
giad St. Paul, fel ei nodir yn hanesei Deithiau Cenhadol (Act. xiii. a xiv.). 

" Nes dyfod Mab y dyn." Y mae i " Ddyfodiad Mab y Dyn " fwy 
nac un ystyr yn y Testament Newydd. Defiiyddir yr ymadrodd am 
Ei ymweliad bamol argenhedl euog yrluddewon yn ninystr Jerusalem. 
Yr oedd y digwyddiad hwn yn un o*r bamau mwyaf trychinebus a fu 
erioed, ac yn gysgod priodol a nodedig o ddinystr y byd annuwiol a'i 
hoU breswylwyr anedifeiriol yn y dydd olaf (Gwel ar xxiv. 21.). 
Defnyddir yr un ymadrodd hefyd am ddiwedd y byd. Cysgodid y 
naill ddigwyddiad yn y Hall, a chynddrychiolid diwedd y byd yn ei 
flaenffrwyth chwerw, dinyster Jerusalem, Argymhellai yr lesu Ei 
ddisgyblion i brysuro, am nad oedd amser iddynt braidd allu ymweled 
a holl ddinasoedd Israel, i dystiolaethu am y gwirionedd iddynt, cyn 
i'r fern ddyfod ar eu gwarthaf, a dymcbwelyd eu llywodraeth,^ gwas^un 
y bobl. eu difeddiannu ^*u gwlad, a*u cludo yn gaethion i wledydd 
estronol (Gwel ar xvi. 28.). Cymmerodd hyn le yn 0.0. 70, sef oddeutu 
40 mlynedd ar ol lleferiad y geiriau hyn. 

24. Y mae trydedd adran annerchiad ein Harglwydd iw Apostolion 
yn dechreu yn yr adnod hon. Llefera yma mewn dull mwy cyffredin ac 
eang am sefyllfe Ei ddisgyblion yng ngh««iol y byd a'nghrediniol (ad. 6.). 

•* MTid yw y disgybl yn uwch nai athraw." x mae yr ymadrodd 
yma o natur diarheb, a defnyddir ef i amean arall, gan ein Hiachawdwr 
(Gwel St Luc vi. 40, a St. loan xiii. 16.). Yr un ystyr sydd iddo yma 
ag yn St. loan xv. 20. Ni wiw i weision Orist ddisgwyl gwell triniaeth 
nac a gafodd Ef Ei Hun ; a dylent foddloni ar waeth. Ystyriai St. 
Paul " gymdeithas Ei ddioddefiadau," a " chydymffurfiad a*i fai-wolaeth 
"Ef" ei ennill uchaf (Phil. i'ii. 10.). A dywed yr E^wys yn y 
cynghor yng ngwasanaeth ymweliad y claf "Ac ni ddylai fod cysur 
" mwy gan Gristionogion, na chael eu gwneuthur yn gyffelyb i Grist trwy 
"ddioddef yn amynedd^ Kj^studdiau, trallodau, a chlefydau." Ac 
etto " Felly yn wir yr union nordd i ni i*r gorfoledd tragywyddol, ydyw 
" cyd-ddToddef yma gyd a Christ ; a*n drws i fyned i mewn i fywyd 
" tragywyddol yw, marw yn llawen gyd a Ohrist 

26. " Beelsebub." Enw ydoedd ar eulun dduw y Philistiaid (Gwel 
2 Bren. i. 2.), a defiayddid ef gan yr luddewon am y diafoL Pan 
biTodolfti yr luddewon waith ein Hiachawdwr yn bwrw allan gythreu- 
Haid 1 awdurdod a gftllu Beelzebub (xii. 4.), yr oeddynt mewn effidth, 
OS nad mewn geiriau, yn rhoddi iddo Ef yr enw hwn hefyd. 

86. ** Kao ofhwch hwynt." Helaethiad o*r geiriau hyn yn dangoe 
nad oee achos oftii dynion ydyw y rhajj fwyaf o'r adnodau dilynol. 

^. *' Ne$ dyfod Mab y dyn" T mae I ymadrodd hwn, darllen yn o&lni yr oil 
p pwyo Dtawr; er iA«yn iawn d4eaU yr i or ndv. Sennoo* 



St. MATTHEW, X. 

03S dim cnddiedig, a'r na's datguddir; na dirgel, o.c.28. 
a'r na*s gwybyddir. 

27 Yr hyn yr ydwyf yn ei ddywedyd wrthych 
chwi yn y tywyllwch, dywedwch yn y goleuni: 
a'r hyn a gly^cn yn y glost, pregethwch ar bennau 
y tai. 

28 'Ac nac ofiawoh rhag y rhai a laddant y oorph, t jsaai. s. 12, 
ac nid allant ladd yr enaid ; eithr yn hytrach ofiiwch ijpetr 3. u. 
yr hwn a ddichon ddistrywio enaid a chorph yn 
Tiffem. 

29 Oni werthir dain aderyn y to er ffyrlingi ac 
ni syrth nn honynt ar y ddaear heb eich Tad chwi 



" 19'id oes dim ouddiedig." Tmadrodd ydy w hwn etto a ddefnyddir 
yn fynych gan ein Hiachawdwr. Ei ddiben yma yw dangos nas gall 
ymi*echion dynipn ddim attal lledaeniad gwirionedd Duw. Gan hynny 
nid oedd raid ofoi. Yr oedd cystal a dweyd, Fe gyhoeddir y gwirione- 
ddau ag yr ydych chwi yn eu derbyn yn awr yn y dirgel yn fuan yn y 
dull mwyaf cyhoeddus. Ni bydd i*ch gwaith chwi fel pregethwyr 
yr Efengyl fyned yn ofer. Lleferwch yn hyf wrth bob dyn yr hyn 
a draddodais i chwi, ac na ddigalonwch. xr ystyr arall a ddichon 
fbd i'r geiriau yw hyn. Nac ofowch ; canys cyiiabyddir yn yr amlwg 

5Q y 'dydd mawr diweddaf eich boll ddloddefiadan, erledlgaethau, a'r 
afnr ag yr ydych yn ddarostyngedig iddo; canys "Duw a oleua 
"ddirgeBon y tywyllwch, ac a ^ura fwriadau y cilonau; ac yna y 
" bydd y glod i bob un gan Dduw " (1 Cor. iv. 6.). 

28. " MTao ofhwch rhag," &o. Niweid rhanol a all y gelyn iymhorol 
wneyd. Gall anurddo a diyllio y wisg, ond nis gall ddrygu y cynnwysiad 
mewnol, yr enaid. 

*• Ofiiwcli yp Hwn." Nid ofhwch y diafol, poenydiwr y drygionus 
yn ufFem, fel y dywed Stier, ond ofnwch yr Hwn sydd gando aw- 
durdod ar enaid a chorph, sef Duw. Ofiiwch Ef a duwiol* barch, 
ofnwch Ef a mabol gariad. 

" £naid a chorph yn uffem." Dyma dystiolaeth eglur am adgyfodiad 
y cnawd. Cyfodir yr oil o*r meirw, " rhai i fywyd tragywyddol, a rhai 
"i warth a dinnyg tragywyddol" (Dan. xii. 2.). Gehena yw y gair a 
gyfieithir uffem yn y feii hon. Dyma yr enw gwreiddiol am le y 
poenau trag3rwyddol. Am y gair arall Hades, neu fyd anweledig, 
defhyddir ef yn ami heb un cyfeiriad at gyflwr o ddedwyddwch nac 
annedwyddwcii yn y Testament Newydd, ond yn unig i ddangos sef- 
yllfa hanfodol yr enaid allan o*r corph. Dyma y gair a gyfieithir 
uffem yn nameg y gwr goludog a Lazarus, ac yn Act. ii. 27, " Ni adewi 
"Fy enaid yn uffem." Dyma y gair a gyfieithir uffem hefyd yn y 
Credo. 

** Distry wio." Nid dileu a feddylir yma, ond gosod dan gosbedigaeth 
barhaus. Distrywio yr hyn oil sydd hyfryd mewn bywyd, a dioddef yr 
oU sy'n erchyll mewn marwolaeth. Darllenwn yn 2 Thess. i. 9 am 
"Eai a ddioddefant yn gospedigaeih, ddinystr tragywyddol oddi ger 
** bron wyneb yr Arglwydd." 

29. "Heb eioh Tad chwi.»' Esbonir yr ymadrodd yng ngeiriau 



St. MATTHEW, X. 

0.0.2^ 30 Ac y «mae, ie, hoU wallt eich pen wedi eu 
gisam. 14. cyfrif. 

28am. 14. 11. 31 NsiC ofiiwch gaQ hyiuiy ! chwi a delwch fwy 
Act.27.34. ^ iiawer o adar y id. 

\o^^*^^'^' 32 ^Pwy bynnag gan hynny a*m cyflfeso i 
1 nit 3. 5. yngwydd aynion, xmnnau a'i cynesaf *yntau yng- 

wydd fy Nhad yr hwn sydd vn y nefoedd : 
^jMarcaas. 33 ^ >^phwy bynnag am gwado i yngwy^ld 
2Tim.2.'i2.(lynion, minnau a*i gwaoaf yntan yngwydd fy Nasd 

yr hwn sydd yn y nefoedd. 
^kTi^'f&' 34 Na Hhybygwch fy nyfod i ddanfon tangnefedd 

Uawnach St Luc (xii. 6.), ** Nid oes iin o honynt mewn anghof ger 
" bron Duw." Nid yw yn dywedyd eu Tad hwy, ond eich Tad, gan 
gyfeirio at yr hyder ychwanegol a ddylai hyn gynhyrchu ynddynt hwy. 
83. •* HoU waUt eich pen wedi eu oyiWf.** x mae hyn yn wiri- 
onedd mewn flfaith ac nid mewn flfigiwr. Canys gan fod Duw yn 
gwybod pob peth yn berffaith, diau y gwyr Efe rifedi gwallt pen JSi 
Dobl yn gystal a riiifedi y ser. Ond nid at wybodaeth Duw y cyf- 
eirir yma fel ffynhonell cysnr iw bobl, ond at Ei ofal manwl o honynt. 
Yr un peth i Dduw ydyw gofalu am y Ueiaf o'i blant ag am y fwyaf 
pwysig o*r ser. Dyma amcan y geiriau mewn manau eraifl. " Ond ni 
** chyll blewyn o*ch pen chwi " ^Luc xxi. 18.). " Canys blewyn i*r un o 
*' honoch ni syrlh oddi ar ei ben (Act. xxvii. 34.). Ni chaiflf plant Duw 
oddef un brofedigaeth heb iw Tad ofalu am danynt. 

32. " Pwy bynnag gan hynny a'm oyiTeso i." Nid cyffes y wefos, 
a pharodrwydd i lefain " Arglwydd, Ar^wydd " ydyw yr hyn a ofynir 
yma, canys dangosodd yr lesu yn amlwg yn Ei Bregeth ar y Mynydd, 
nad yw hynny o un gwerth (vii. 21.) yn Ei olwg Ef. Ond cyfFes bywyd 
uniawn ac ymarweddiad Ciistionogol cydweddol a*n proffes y w. x mae 
y byd yn Uawer parottach i gredu ein gweithredoedd na'n geiriau. Y 
fath gqpiogaeth gref a gai yr Apostolion yn yr addewid rasol hon pan 
yn wynebu ar fil o brofedijgaethau wrth draethu Efengyl eu Harglwydd 
yn ddiofh ger bron y byd. " Ac 0*r fath gysur yw i bob un ag sydd 
yn brofiadol o wirionedd geiriau St. Paul. Ie, a phawb a*r sydd yn 
ewyUysio byw yn dduwiol yng Nghrist lesu a erlidir " (2 Tim. iii. 12.). 

33. " A phwy bynnag a'm gwado i," Ac. Fel y mae y cyffesu a 
nodir yn yr adnod fiaenorol yn arwydd cyffes barhaus a buchedd 
pyfiBon a hynny, feUy y mae y gwadu a noir yma hefyd yn arwyddo 
Krwyd ymarferol o ymwrthodiad a Christ. Gall dynol wendid a diffyg 
ffydd beri i ddynion wadu Crist fel y gwnaeth St. Petr, a gallant trwy 
ras ediferhau, a chael eu cyffesu, neu addef, gan Grist yn bobl iddo Ef 
yn y diwedd ger bron y Tad yr Hwn sydd yn y nefoedd. GaU llawer 
o'r ochr arall gymmeryd amynt Ei gyffesu Ef mewn geiriau, tra mewn 
gweithredoedd y gwadant Ef, ac eu gwrthodir, yn y mwedd. 

34. "Ntb thybiwch fy nyfod i ddanfon tangnefedd," Ac. .Mor 
ryfedd yw y geiriau hyn ? Onid Crist oedd *' Tywysog Tangnefedd " 1 
(Esai ix. 6.). Onid dtn yr Angylion oedd, " Ar y ddaer tangnefedd *' ? 
(St. Luc ii. 14.). Ac oni ddywedodd yr lesu Ei Hun " 1^ wyf yn 
gadael i chwi dangnefedd: Fy nhan^efedd yr ydii^ yn ei roddi i 
♦* chwi " ? (St. loan xiv. 27.). Ac onid hyn oedd hefyd gyfarchiad yr 



St. MATTHEW, X 

ar y ddaear : ni ddaethtun* i ddanfon tangnefedd, o.c.28. 
ondcleddyf. ^ ^ miQc.7.6. 

85 Canys mi a ddaethtun i osod dyn i amrafaelio 
yn ™erbyii ei dad, a'r feich yn erbyn ei mam, a*riift.4i.9. 
wandd yn erbyn ei chw^. 5o?.' 7^6. 

36 A ° gelynion dyn fydd tylwyih ei Af ei hun. J^?/^J 

37 TrfiJtsydd^o^arutedneufaiiynfw^ 
myfi, nid yw deilwng honof fi : a'r neb sydd yn 
caru mab neu ferch ya % n& myfi, nid yw deilwng 
o nonof n. 

Apofltolion wrth gynhyc eu negee i ddynion " Tangnefedd i*r t^ hwn *' ? 
(St. Luc X. 5.). Pa fodd gan nynny y gallai Grist ddweyd na ddaethai 
i ddanfon tangnefedd ar y ddaear ? T mae dau atteb neillduol a ellir 
roi i*r gofyniad. Tn ^rntaf, rhaid i ni wahaniaethu rhwng y naill fath 
o heddwch a*r Hall. 1 mae tangnefedd yn yr Yspryd ; sef yr hwn a 
noda yr Apostol lie dywed " Tangnefedd t)uw, yr nwn sydd uwch law 
** pob deall, a geidw eich calonau a*di meddyliau yng Nghrist lesu " 
(Phil. iv. 7.). Ac y mae yr heddwch allanol gymdeithas dawel a 
chyfeiligar. Fe ddyry Crist y tangnefedd mewnol yn ami, He y byddo 
yr heddwch allanol yn cael ei dorri neu ei aflonyddo, gan yr un acbos 
ac ar yr un pryd. Pan ddaethai yr Apostolion yn ami i ddweyd 
" Tangnefedd i'r t} hwn,** deuent ar yr un pryd yn fynych ag anghydfod 
iw canlyn a barai rwyg yn y teulu. Deuai y tangnefedd Tr rhai oedd- 
ynt " feibion tangnefedd," a chedwid hwy mewn tangnefedd heddychol 
tra y terfysgai eraill o*u cylch, " Yn gystuddiol, ond nid mewn ing " 
(2 Cor. iv. 8.). Mor amlwg y dengys ein Hiachawdwr mai fel hyn y 
mae pan ddywed, " Y pethau hyn a ddywedais wrthych fel y caSech 
"dangnfefedd ynof. Yn y bydgorthrymaeragewch: eithr cymmerwch 
"gysur, myfi a orchfygais y byd (St. loan xvi. 33.). Yn ail nid ydym 
i dybied fod y cleddyf neu ymrysbn a nodir gan ein Harglwydd i fod 
yn un parhauis, Y tangnefedd goreu yn ami yw yr hwn a ennillir 
trwy ymryson. Felly nid oes anghen cyfyngu y tangnefedd ar y 
ddaear, y canodd yr Angylion am dano, i dangnefedd yn yr enaid. 
Diau mai tangnefedd ydyw firwyth naturiol Cristionogaeth ar y ddaear, 
er dechreu o honi trwy gynhyrfii eiddigedd y galon ddrygionus i rwygo 
teuluoedd a dryllio rhwymau cymdeithas. 

" Ond cleddyf." Nid yn llaw y Cristion ond yn llaw yr erlidydd y 
cynunerid cleddyf. 

36. " I osod dyn 1 ymrafaelio." Gwneir yr adnod hon yn ddigon 
eglur wrth ei chydmaru ar 21 ac a*r 36, lie y gwelwn mai yii y galon 
anghrediniol yr oedd achos yr ymrafael, a'r annychweledig oedd yr 
erlidiwr. Gelynion Croes Crist oedd yn codi yr ynuyson. 

37. " Yr hwn sydd yn caru tad neu fam yn fwy na Myfi,** &o. Pe y 
safeisai yr adnod hon ar ei phen ei hun, ni buasai yn anhawdd ei deall. 
Ond wrth ei chymmeryd mewn cyssylltiad ar rhan flaenorol o'r yma- 
drodd y mae yr ystyr yn fwy pennodol fyth ; fel pe dywedasai yr lesu, 
Fe wel y Cristion ei berthynasau anwylaf ac agosaf yn cynhyrfii yn ei 
erbyn, o herwydd eu bod yn Fy nghasau Fi. Bhaid fydd iddo 
gynameryd ei ddewis rhyngom, un ai Myfi a'i hwynt. Os yw yn 
eu caru hwy, fel ag i wrthod ymadael a hwy er Fy mwyn i, nid 



St. MATTHEW, X. 

v~^isii ^^ ^*^ 'hwn nid jrw yn cymmerji ei groes, ac 
£mc 8^.' yn canlyn ar fy ol i, nid yw deilwng o honof fi. 
• 14.27. 39 Y *neb eydd yn cael ei einioes, a i cyll: a r 

**fSSi7^Mi^' neb a goUo ei einioes o'm plegid i, a'i caiff m. 

r^.mf 40 IT Y 'neb sydd yn eich derbyn chwi, sydd yn 
iinM?4L fy nerbyn i ; a'r neb sydd yn fy nerbyn i, sydd yn 
Gii.'l?i4. derbyn yr hwn a'm danfoncfdd i. 

yw deilwng o Honof. Nid yw deilwng i'm canlyn, ac i fod yn 
ddisgybl i Mi. Mor wynfydedig oedd y rhai hynny a'u dilynasant, 
Ef yng ngwyneb pob profedigaeth ac erledigaeth, ac a 'gyfrifwyd yn 
deilwng i gatdyn CrUt, Da y gaUai eu cyfarch, "Byddwch lawen a 
** hyfryd : canys mawr yw eich gwobr yn* y nefoedd" (v. 12.). Gallwn 
sylwi er fod yr ymadrodd cyfodirog jm St Luc yn llawer cryfech, ac 

?i seinio braidd yn arw ar y glust, mai yr un ydyw yr ystyr yno ac yma. 
n St. Luc (xiv. 26.) dywed, " Os daw neb attaf Fi, ac ni chasSo ei 
"dad, a*i fam, a'i wraig al blant, a'i frodyr a'i chwiorydd, Te, a'i einioes 
" ei hun hefyd, ni all efe fod yn ddisgybl i Mi." 

38. " Bi groo8," Yr ydym ni wedi cynnefino cymmaint a meddwl 
am y Groes yn ei chyssylltiad a ^aith yr lachawdwriaeth fel nad 
ydym yn deby^ o allu sylweddoli mor ryfedd y seiniai y geiriau 
hyn yng nghlustiau y rhai a'n clywsant gyntaf. Goffl)edigaeth Bufeinig 
nid luddewig, oedd croeshoeliad ; ac er fod rhai o bobl Jerusalem yn 
hysbys o'r dSl o roddi i forwolaeth ar y Groes, nid yw yn debyc fod 
dwyn y groes wedi dyfod yn ddiarheb gyffredin yn y wlad, fel arddang- 
osiad o waith poenus a hunan-ymwadol. Yr oedd y geirian yma 
yn cynnwys prophwydoliaeth " gan arwyddo o ba angau y byddai farw," 
(St. loan xii. 33.), yn gystal a fyega ini yr angenrheidrwydd aiji himan 
ymwadiad a hunan aberthiad yng ngwasanaeth Crist. 

39. " T neb sydd yn cael ei einioes a'i oyU." Y mae y geiriau hyn 
yn wreiddiol yn yr amser gorphenol " Y neb sydd wedi cael ei einioes, 
" a'i collodd." Y meddwl yw. ** Y mae y dyn hwnnw ag sydd wedi 
" gofelu am ei einioes yn y byd hwn yn y feth fodd ag i wrthod diodd- 
" ef er mwyn Crist wedi colli y rhan werthfawr o fywyd, sef iachawdwr- 
"iaeth ei enaid. Wrth gadw y corph rhag niwed llofruddiodd yr 
"enaid." A'r neb a goflodd ei fywyd dros enw yr lesu a gafoad 
fywyd tragywyddol. Y mae hyn yn wirionedd nid yn unig am y rhai a 
ddygir i'r fath brofedigaeth^ amlwg fel y rhaid iddynt un ai gwadu 
Crist a'i marw droe ei enw ; ond am bob un yn ei fywyd cyhoeddus a 
ddewiso ac a garo y byd nwch law Crist. Os Crist yw dewis beth yr 
enaid byw fydd ; os y byd yw ei ddewifi beth marw yw. Wrth ystyried 
pob peth yn dom ac yn goUed yr ennillodd St. Paul fywyd tragywyddol ; 
wrth werthfewrogi da y byd hwn uwchlaw pob peth y collodd y gwr 
Cyfoethog, a'r Gwr y cnydiodd ei dir yn dda, eu bywyd. 

40. " Y neb sydd yn eich derbyn ohwi," &o. Yn yr banes a gawn 
ym mhennod xx. dysgir ni i gydnabod Crist yn y tlawd a'r anghenus (xx. 
35 — 45.). Yma dysgir ni iw adnabod yn Ei weinidopon. Ond o dan 
y naill amgylchiad a'r llaU, nid y personau eu hunam, ond yr hyn y 
maent yn gynddrychioli a'n dwg i berthynas a Christ Yn y uodion en 
hanghen, ac yn y gweinidogion eu cennadwri a'u hunant a gofal neill* 
duol Crist 



&r. MATTHEW, XI. ' 

41 T *neb sydd yn derbyn prophwyd yn enw 6.0.28: 
prophwyd, a dderbyn wobr prophwyd ; a'r neb 1y5rdd.iBren.1T. 
yn derbyn un cyfiawn yn enw un cyfiawn, a dderbyn i B^Jf ts, 
wobr tm cyfiawn. 

42 A.*pliwy bynnag a roddo iV yfed i tin o'r»peii.i8.6.«. 
rhai bychain nyn phidaid dchvfr oer yn nnig yn 5^^.41. 
enw dwgybl, yn wir meddaf i ohwi, Ni chyll efe ei ^*^' ^ ^' 
wobr. 

PENNOD XI. 

2 loan un anfon ei ddisgyUion at OruL 7 Tyttidoieth Crid am loan, 
18 TtfO V bcH am loan^a Chrigl. 20 Crist yn dannod annkidtganech • 
a diedifeinoeh Chorazxn, Bdhtaida^ a Chapemaum : 25 a ehan foU 
iannu aoethineb ei Dad^ yn egluro V efenoyl t V rhai gwirion; 28 yn 
gcdvB atlp y rhai eydd yn dyvfed batch eu peehodau, 

ABU, pan orphenodd yr lesu orchymyn i'w 
. ddeuddeg disgybl, efe a aeth oddi yno i ddysgu 
ax3 i bregethn yn eu dinasoedihwy. 

2 A loan pan glybu yn v *carchar weithredoedd»p«i.i4.3. 
Crist, wedi danfon dan o'i adisgyblion, 



41. "Prophwyd yn enw prophwyd." Hynny yw, derbyn pro- 
phwyd am ei fod yn brophwyd. Yma etto y swydd sydd yn rhoddi y 
teilyngdod ; ac nid y dyn. Gfdl y dyn fod yn annheUwng o*i swydd 
sanctaidd, ond ni cbyll y neb a*i derbynio er mwyn ei swydd (set er 
m^ryn yr lesu iV Hwn y mae yn swydd(^), ei wobr. Nid oes tin 
amheuaeth na bn i*r rhai a dderbyniasant cfiidas Iscariot fel Apostol i 
Grist dderbyn y fendith a addawsai Efe iddynt. Y mae y gwirionedd 
hwn yn werthfawr iawn i ni gan ei fod yn sicrhan y fendith yn miion 
gyrcbol oddi wrth Grist, pa un bynnag a'i da al drwg fyddo y. 
gweinidog, 

" Gwobr ppophwyd." Y mae y neb a dderbynio brophwyd am ei 
fod yn was i Grist yn derbyn yr un £sith wobr a'r prophwyd ei hun. 
FeUy, er na*s gallwn oil fyned allan, na gweithredu fel gweinidogion 
Crist, gallwn fod yn gyfiinogion o*u gwobr hwy. Oanys fe gaiff y 
Pregethwr fiyddlon, a'r gwrandawr flfyddlon gydlawenychu. Caiff 
pob nn ag y sydd yn cam ymddangosiad yr lesu dderbyn yr un fath 
goron gogoniant ag a roddwyd iw chadw i Apostol mawr y Cenhedloedd 
ar orpheniad ei yrfa. 

42. •• Bhai byohain hyn." Hwyrach fod plant, bychain yn my^ Ei 
wrandawyr ao y cyfeiriai yn union at y rhai hynny. Ond tybia rhai mai 
at rai bychain neu weiniaid yn y fiydd, ac ychydig eu gwybodaeth, y 
cyfeirir. Geilw Crist y plant, yr anwybodus, a'r tlodion yn rhai 
bychain iddo, a gellir cymhwyso y geiriau at yr oil. .Disgyna ein 
Hiachawdwr o radd i radd gan nodi tri dosbarth, sef " Y prophwyd,'* 
yr " un cyfiawn," a*r " rhai bychain," ao addaw yr un fendith o'r uchaf 
hyd yr i^if. 

PENNOD XL 

1, Buasai sefyllfa yr adnod hon yn fwy priodol yn niwedd y bennod^ 
flaenorol, gan mai ar ei hoi hi, ac nid o'i blaen, y mae torriad natvi^ol' 
yrhanes. 



St. MATTHEW, XI, 

0.0.28. 3 A ddywedodd wrtiio, Ai tydi jrw'r hwn sydd 
b cNm. 49. 10. yn dyfod, "*» ai un arall yr ydyiri yn ei ddisgwyl? 
dU?*9^2"' 4 A'r lesu a attebodd ac a ddywedodd wrihynt^ 
ioan6.i4. - jj^^h^ ^ mynegwch i loan y pethau a glywch ac a 
• 36.4.6,6. welwch : 

10^2:23. 5 Y mae'r Meillion yn gweled eawaith, a'r 

l^h. doffion yn rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi en 

SiIlu!^' glanh&n, a'r byddariaid yn clywed; y mae'r meirw 

dp».22.26. yn (wfodi, a'r ^tlodion yn cael pregeihu'r efengyl 

Bni. 61. 1. 'jj _j 

I.UC. 4. 18. ladynt. ... 

•^i Vk 6 A dedwydd yw yr hvm ni • rwystrir ynof fi. 

16. pen'. U. 67. a 24. 10. a 26. 31. Bhof. 9. 32, 33. 1 Gor. 1. 23. a 2. 14. Gal. 6. U. 1 Petr 2. 8. 

2^6* Gkxfyniad St. loan Fedyddiwr. 

8. •* Al Tydi yw yr Hwn sydd yn dyfod P " Bu yn deetyn Ilawer 
o ddadleuaeth pa iin a'i er mwyn boddlonrwydd iddo ei hun, a*i iw 
ddifigyblion y rhoddes. St. loan Fedyddiwr y gofyniad hwn. Diau, 
fod ystyr blaen a naturiol y geiriau, vn ce&ogi y dyb mai er ei fwyn 
ei hun ; ac y mae 'n sicr y digwydd yn fjmych i*r d^ion mwyaf 
aanctaidd gael eu profi gan amheuon poenus er mai yn mug dros amser. 
Ar y Haw areJX y mae yn anhawdd credn 1 nn a gawsai y fath amlyg- 
rwydd goleu am CFrist (iii. 16 — 17.), ac a ddygasai dystioliaeth mor eglnr 
i Grist (St. loan i. 26—36 ; iii. 2B--86.), alia amheu ar ol hynny pa nn 
ai Efe oedd y Messiah ai nade. Yertyriai Yflgrifenwyr henafol yr 
Eg^wys, gan mwyaf mai er mwyn boddloni anmeuon ei ddifigyblion, 
yr anfonpdd efe y gemiadwri. Ond tnedda ysgrifenwyr diweddar i 
olygu fod load ei hmi wedi ei dglo ychydig yn y fP^dd, nen o leiaf, y 
dymunai gael datganiad o enau yr Aiglwydd ei Uun er mwyn ei gysor 
penK>nol. Gallwn fodcUoni i adael y pwngc heb ei bend^-fynn, 

4. " Ewoh, a mynegwoh i loan." Pe gofynasid y cwestiwn er mwyn 
boddloni diegyblion loan, ac nid ef ei hmi, buasai geirian ein Hiach- 
ivwdwr wrth yr luddewon mewn perthynas iw waith ei Hun, yn cadamhau 
lystiolaeth loan Fedyddiwr, ac yn taflu goleuni ar Ei atteb presenol. 
'* Ohwjrchwi a anfonasooh at loan, ac efe a ddug dystiolaeth i*r gwirio- 
'*neda.**. "Efe oedd ganwyll yn lloegi, ac yn goleuo; a chwithan 
'' oeddych ewyllysgar i orfoleddu droe amser yn ei oleuni ef.'* " Ond 
'.* y mae gennyf Fi dystiolaeth fwy nac loan : canys y eweithredoedd 
" a roddes y Tad i Mi iw gorpheu, y gweithredoedd hynny y rhai- 
**yr ydwyf Fi yn ei gwneuthnr, sydd yn tystiolaethn am danaf Fi mai 
" y Tad a*m hanfonodd I " (St loan v. 33, 36, 36.). Felly y gallai 
leferu wrth ddifigyblion loan, a dywedyd. " Chwi a glywsoch dystio- 
"laeth loan, ac efe a dystiolaethodd i*r gwirionedd. A boddlonai 
" hynny chwi dtos amser. Ond y mae ^nnyf Fi dystiolaeth uwch 
" fyth, sef Fy ngweithredoedd. Cadamheir eich fiydd wan trwyddynt 
" hwy. Ewch, mynegwch i loan y pethau a welwch ac a glywch, a 
" bydd efe ei hun yn alluog i dawelu eich holl amheuon." . 

6. " Y tlodion." Sylwer ar y nodwedd hon o eiddo Eglw^ Crist 
Lie nad yw, gocheled yr Bglwys, canys y mae yn anffyddlon iw Har- 
glwydd. 

' ©• " A dedwydd yw yp hwn ni pwystrir." Hynny yw, Pwy bynnag 



.St. MATTHEW, XL 

7 IT Ac a hwy yn myned ymaith^ yr lesu a o.c. 28. 
ddeehrenodd ddyweayd wrth y bobloeda am loan, 

Pa beth yr aeihooh allan i'r anialwch i edryoh am 
dano? ai 'corsen yn ysgwyd gan wynt? fBpii.4.M. 

8 Eithr pa betn yr aethocE allan i'w weled? ai 
dyn wedi ei wisgo K dillad esmwyth? wele, y rhai 
sy'n gwisgo daiad esmwyth, mewn tad brenhinoedd 
y maent. 

9 Eithr pa beth yr aethoch allan i'w weled*! ai 
prophwyd 'i ie, meddaf i chwi, a mwy na * phro- 'J^; ie.' ^' 
phwyd: l^^kJ'' 

ni thramgwydda, am nad wyf Fi yn cyflawni en camdybiau hwy o'r 
byn a ystyriant y dylai y Messiah fod. Diau fod diffiyblion loan 
Pedyddiwr wedi cael eu siomi, ac felly eu " rhwystro " (Gwel ar v. 29. 
xviL 27.), yng Nghrist. Y mae yn sicr y boasai iddynt hwythau 
feithrin rhyw syniadau luddewig o fawredd daearol a gwaredigaeth 
dymmhorol mewn cyBsylltiad a*r Meesiah. Os cymmerwn yr olwg i 
loan Fedyddiwr anfon i ymofyn a Christ er mwyn boddloni ei feddwl ei 
hnn, yna fe allai ei fod yntau hefyd wedi llenwi eu bryd a rhyw wag 
ddychymygion mewn .perthynas iddo, a*i fod yn disgwyl rhyw orucha£ 
iaeth fuan o alln Duw, a diwygiad Iman ar gamwri y byd drygionus a 
ihrofaus. Os felly amcenid y cerydd cariadus a'r rhybudd tyner hwn, 
iddo yntau hefyd. 

7—19. Tystiolaeth Crist am loan. 

7. " Ao a hwy yn myned ymaith." Fe allai i*n Harglwydd lefaru 
yr hyn a ganlyn wrth y bobl i gywiro rhyw gau dybiau yng nghylch 
loan, ag y gallasai ei ymholiadau a Christ fod yn achlysur iddynt. 

^'Conen." Ceid digonedd o gyis, neu hesg, gyd d glanau yr 
lorddonen yn yr anialwch lie y pregethai, ac y beayddiai, locm. Y 
gofyniad felly yw, ** Ai i weled rhyw beth cyffredin a ellir ganfod bob 
'' dydd, rhyw segur ddangosiad, nad oedd yn werth mwy o sylw na chorsen 
*' yn cael ei siglo gan wynt, yr aethoch aUan 1 " 

8. "Dyn wedi ei wlsgo a diUad esmwytUP" Os nad gwag 
arddangosiad a ddenodd elch sylw, ai gwr mewn gwisgoedd gwychion, y 
fath ag a geir yng fi^hanol moethau y palas brenhinol oeddl Dywe- 
dwyd hyn yn ddiau i adgofio i'r gwrandawyr mor wahanol oedd ym- 
ddangosiad loan Fedyddiwr. Nid ystafellydd moethus-wyoh y palas 
brenhinol yn Uefaru geiriau esmwyth, oedd y gwr garw ei wisg, diletty, 
a salw ei ymborth, yr aethent allan iw weled. Gwyddent ei fod yn 
rhywbeth mwy llym, cywir, a rhagorol, na hyn. 

9. '• Ai prophwyd." Cyfyd ein Hiachawdwr Ei ymadrodd yn awr i 
gyfarfod meddyliau y bobl, " canys hwy a'i cymmerent megis prophwyd " 
(xiv. 6.). Ond nid yw hyn yn ddigon. Arweiniodd hwynt hyd yma, 
gan ddwyn iw cof yr hwn y buasent mor hofif o wrandaw amo unwaith. 
Ond rhaid eu dyrchafu yn uwch etto. Canys y ma© " Efe yn fwy na 
"phrophwyd." Pafodd" Ynfwynaphrophwydr* Efe oedd y"cennad:" 
y Bhag redegydd ; y ddolen gyssylltiol rhwng yr Hen Gyfammod a'r 
Newydd : ei hunan yn destyn pn^hwydoliaeth, 



St, MATTHEW, Xt 

O.C. 21 10 Caiiyshwnydywe/feamyThwn3rrysgrifenwyd; 
h Marc 1. 2. WbIo ^ yT ydwjf 4. yn anf on fy nghennad o flaen 
Luc 1.76. ^ wyneb, yr hwn a barottoa dy ffordd o'th 



tt7. 27. 



i Luc 16. 16. 



flaen. 



Mftl. 3. 1. 



11 Yn wir meddaf i chwi, Ym mhlith plant 
gwragedd ni cbododd neb mwy nag loan Fed- 
yddiwr : er hynny yr hwn sydd leial* yn nheymas 
nefoedd, sydd fwv nag ef. 

12 Ac o ^ddyddiau loan Fedyddiwr hyd yn awr, 
yr ydys yn treiaio teymas nefoedd, a tnreisw^r 
sy'n 61 cmpio hi. 



11. **Wi ohyfododd neb mwy," Hynny yw, yr nn mwy yn ei 
8C^ Ski freintiau, Mae *n amlwg mai dyma r ystyr oddi wrth y geiiiau, 
" mwy na phroj^wyd ;** ac fel y dengys y gweddill o'r adnod. xr oedd 
Abraham, Moses, Elias, ac Esaiah, yn fwy mewn rhai pethau, nag loan 
Fedyddiwr ; ond ni ddewiswyd un o honynt hwy i fod yn Gyhoeddwr 
union-gyrchol y Gwaredwr, iw ddangos toedi dyfod. Dyma lle'r ydoedd 
mawredd loan. Efe oedd " CyfeiU y Priodfeb " (St. loan lii. 29.). 

"Yr hwn sydd leiof 3m nheyi^ias nefoedd." Nis gellir deall yr 
ymadrodd hwn os anghofiwn y defnyddir y gair ** teymas nefoedd " yn 
barhaus gan ein Hiachawdwr, am Ei deymas nefol ar y ddaear, sef £i 
Eglwys Ef (Gwel- ar iii. 2.). Oan hynny yr hyn a ddywed Efe yw fod 
yr aelod lleiarf o*i Eglwys yn fwy nag loan Fedyddiwr. Ond "Ileiaf" 
ym mha ystyr? Nid "lleiaf" mewn sancteiddrwydd. Bhaid eglnro y 
"lleiaf" wrth yr un rheol a'r "mwyaf" uchod. Yna yr ysfjrr yw 
'' lleiaf yn ei safle a*i freintiau." Dyma sefyllfa plant bychain, a phobl 
annysgedig. Ond pa fodd y mae y rhai hyn yn fwy — sef mwy yn eu 
safle a'u breintiau — ^na loan Fedyddiwr? Am eu bod hwy yn wir 
aelodau o*r deymas a gyhoeddai efe yn nes&u. Ganwyd hwy o*r newydd 
i deulu Duw. T mae ganddynt hwy ddawn yr Yspryd Qldn, yr Hwn 
a ddis^nodd ar yr Eglwys ar ddydd y Pentecost. Nid oedd loan 
Fedyddiwr ond ** Cyfiaill y Priodfab ;" y mae yr E^wys yn Briodferch. 
Bhagflaenydd oedd efe, ond y mae y Cristionogion yn aelodau, o Grist 
Drachefii mewn gwyhodaeth y mae yr aelod lleiaf o Eglwys Grist yn 
uwch ei fraint nag loan Fedyddiwr. Bu efe ferw o flaen y Gwaredwr, 
a gwybu lai am ei gariad Ef a rhyfeddodau yr lachawdwriaeth, nac 
a wyr un plentyn yn awr, 

12. "O ddyddiau loan Fedyddiwr." Hynny yw, o'r dyddiau y 
dechreuodd bregethu a chyhoeddi dyfodiad teymas nefoedd. 

" Yv ydys yn treisio." Ymadrodd anhawdd, ac wedi bod yn destyn 
dadleuaeth lawer ydyw hwn. Nis gellir ei ddeall oni chadwir mewn 
golw y testyn cyfochrog o St. Luc xvi. 16. '* Y gyfraith a'r prophwydi 
" oedd hyd loan : er y piyd hwnnw y pregethir teymas Dduw, a phob 
** dyn sydd yn ymwthio iddi." Dylem sylwi hefyd y gellir cyfeimu y 
rhan olaf o'r adnod a ddifynwyd '* A phob un sydd yn ei threisio hi. ' 



12. *' Yr ydyt yn ireiUo." Gall y Groee 
oddef ei gyfieit^ni. Treitir teymas ne^ 
oedd, hynny yw y mae 'n goddef tmis 
ocH ar law eraiU; neu Treuia teymas 



nefoedd, hynny ^, y mae teymas ne& 
oedd yn aifer trau. nen arddangoe nerth 
a gallu rbyfedd flaen y byd. 



gT. MATTHEW, XI. 

13 *^Caiiy8 yr holl brophwydi a'r gyfraith a o.c. 28. 
brophwydasant hyd loaiL k Mai. 4. e. 

14 Ac OS ewyUysiwch d dderbyn, efe yw ^ Elias, 1 Mai. 4. s. 
yr hwn oedd ar ddyfod. EoTclk!^' 

- - _ M 1 --— ■■■■ra 

Y prif ymholiad- felly yw pa un ai mewn ystyr dda ynte ystyr ddrwg, 
"yr ydym i ddeall y gair treisio yn yr adnodau hyn. Os mewn ystyr 
ddiwg, yna meddwl yr ymadrodd fyddai, " Treifeir teymas nefoedd, ac 
" y mae dynion yn rhulliro ami i'w difetha." Ond nid yw y meddwl 
yma yn cydweddu a rhedlad cyflredinol yr holl ymddiddan gan gystal a 
phan gymmeiir y gair treisio mewn ystyr dda. Ceir agoriad yr holl 
ymddiddan yng ngofyniad St. loan Fedyddiwr (3), "Ai Tydi yw yr 
"Hwn sydd yn dyfod, ai tin arall yr ydym yn ei ddisgwyl?" A mean 
ein Hiachawdwr yw dangos mai Efe ydyw y Messiah a ddisgwylid, fod 
y Gyfraith ar prophwydi wedi gwneyd en gorchwyl, ac fod y deymas 
newydd wedi ei sefydlu yn barod ar y ddaear. Yr oedd yn gystal a 
phe dywedasai, " A oes arnoch chwi eisian prawf pellach fod yr amser 
" wedi dyfod,- ac mai Myli yw Efe, a chwi yn gweled fod Fy nheymas 
"yn cael ei chyhoeddi mor amlwg, ac fod dynion yn ymwthio iddi gyd 
" a'r fath rym awyddus a gorthrech 1" Canfyddai ein Harglwydd arwydd 
o'r trais hwn, y mae yn debyff, yn y lliaws a wasgent amo yn barhaus, 
gan fod yn barod iw gipio a i wneuthnr yn frenhin. Y mae trydydd 
ystyr yn yr hwn y gellir egluro yr ymadrodd, yr hwn hefyd sydd yn 
hollol gydweddol ag amcan ein Hiachawdwr yn yr ymddiddan, er fe 
allai, mai yr hwn a roddwyd yw y symlaf ac egluraf. Cofleidia y trydydd 
ddeongliad y ddau flaenorol gan gymmeryd y gair treisio mewn ystyr 
hollol gyflfredinol. Gellir ei egluro fel hyn, "Nid rhyw beth dirgel a 
" chnddiedig yw teymas nefoedd ; Gallu ydyw ag y sydd yn dyfod i'r 
"byd gyda nerth a thrais, gan osod dynion i ymrafaelio an gilydd, a 
" dwyn cleddyf, yn lie tangnefedd yn fynych, ac y mae treiswyr yn ei 
" chipio hi, rhai i ennill ei bendithion, ac eraill iw niweidio ai dinystrio. 
" Gwneir hi yn wrthrych ymryson, trais, ac ymrafeilion. Cynnhyrfa 
" feddyliau dynion yn ddirfawr, rhai a cbariad, eraill a ch^. Fel hyn 
" y mae ei phresenoldeb yn amlwg." 

** Tr holl brophwydi a'r STfi^aith a brophwydasant hyd loan." 
Hhag-barattoad, yn edrych ym mlaen at ryw beth pellach oedd yr oil a 
aethai heibio cyn dyddiau loan Fedyddiwr. Pan derfynodd rhedfa y 
brophwydoliaeth, gellid disgwyl amser eu cyflawniad. Pan aeth y 
cysgodau heibio, daeth yn amser i*r sylwedd ymddangos. Fel hyn 
cawn fod Crist etto yn atteb y gofyniad, "Ai Tydi yw yr Hwn yr 
" ydym yn ei ddisgwyl ? " (3.) 

14. " Efe yw Elias." Prophwydwyd am dano yn Malachi iv. 6. 
Khaid cydmaru yr adnod hon a xvii. 11, 12. a St. loan i. 21. Yn yr 
Efengyl yn ol St. loan, cawn St. loan Fedyddiwr yn dweyd mai nid 
efe oedd Elias, a gallwn feddwl mai dweyd yr oedd yno, mai nid ElTas 
wedi cael ei adfeni yn ol i*r ddaear oedd efe, gan mai yn debyg mai 
dyna oedd tyb yr luddewon wrth ofyn " Ai Elias wyt ti 1 " Nis gallai 
efe ei hun fod yn anwybodus o wir gymmhwysiad y brophwydoliaeth 
atto ei hun, fel ei hamlygwyd gan yr angel iw dad Zecharias (St. 
Luc i. 17.). Cyflawnwyd y brophwydoliaeth honno jn ei ddyfodiad yu 
yspryd a nerth ElTas. Fel yr oedd Eli'as yn geryddwr Uym pechodau, 
mewn brenhin a phobl, yn ei genhedlaeth, felly yr oedd St. loan 



St. MATTHEW, Xt 

0.0.88. 15 T "neb sydd ganddo glustiau i wrando, 
BpH. 13. ft, gwrandawed. 

S^ilJ-'^ 16 1[ Eithr i ba beth y cyffelybaf fi y genhedlaeth 

^'•^'^ hoat Cyffelyb yw i bWt yn eistedd yn y mar- 

chnadoedd, ac yn IMaiu wrth en oyfeillion, 

Fedyddiwr. Yr oedd y ddan be^ yn wyr bunan-ymwadol a llym en 
bymodrodd (Qvel ar lii. 4.). Tmddengys laai ^yr yr ymadrodd 
"Os ewyllysiwch oi dderl^n" yv, "Os ydychyn ei iawn ddeall, nid 
" yn y lljthyren, fel y myn rhiu, ond yn ei wir gymmbwysiBd yapirdol 
"at yr amser preeenol" (Owel ar sviL 11, 12.). Tybia Jlawer fed i 
brophwydoliaeUi Malachi, feL lliaws eraill, gyflawni^ dyblyg, ac na 
cbyflannwyd mo hoiii ond yn rhanol yn St. loan Fedyddiwr, a'i bod 
yn cyfeirio at rag-redegyild urall, i ddyfod i barattoi y byd erbyn ail- 
ddyfodiad yr Ar^wydd 

10. "T nob Bydd ganddo ginatian," ta. Ymddengya fod y geiriau 
hyn bob anuer 3^ awgrymu fod rhyw ystyr ddyfnacb nac a ymddengya 
ar y nyneb, i'r gvrandanr aatud ac ewjllysgar dynu allan o bono. 
Felly yma. Canya pa both a gasglsi y cyfryw wrandawr oddi wrth 
ymadroddion ein Hiacbawdwr I Atteb eglur yn ddiau i'r ymholind 
"Ai Tydi yw jr Hwn sydd yn dyfod!" Betb a allai fod yn fwy 
amlwgf Arweiniasai y cysgodan a'r propbwydoliaethau i'r dyddian 
hynny. Tr oedd y deyrnaa wedi ei dafgnddio mown gallu. Yr oedd 
y Cennad wedi dyfod ; a'r Connad bwnnw oedd yr Eltas ag ydoedd i 
lyned o flaen wyneb yr Arglwydd, Yma terfyna ein Harglwjdd. Nid 
yw yn tynu un caegliad ei Hun. "Y neb sydd ganddo gluatian i 
"wrando, gwrandawed," yw 'r oil a ddywed. Gan awgiymmu y byddai 
yn rhaid i r neb a wraiidawai yn iawn gyffesu " Ti yw y Crist, Slab y 
" Duw Byw," 

16. Dylid sylwi fod St. Luc yn dodi dwy adnod (vii. 29, 30.) i mewn 
yma.yn dangos eftaith geiriau ein Hiachawdwr. Derbyniodd y "bobl" 
a'r " pablica:iod," a fedyddiasrid gan St. loan Fedyddiwr, hwy yn Uawen. 
Ondgwrthododdy"Phftrigeaid"a'r"Cyireithwyr,"awrt!iodafleutfedydd 
loan, dyirtiolaetii Crist iefyd mewn perthynaa iddo. 

" Cyffelyb yw i falant." A siarad yn fanwl nid cyffelyb i'r plant 
oedi^nt yn llefain wrth eu cyfeillion, oedd yr luddewon, ond.cyffelyb 
i'r plant ystyfnig annhringar nas geUid eu boddio ag un malh o ganu. 
Hwyrach y tynir y gydmariaeth oddi wrth blant yn chwareu priodas ac 
angladd, neo ^nhebrwng, a'u cyfeillion, yn gwrtbod ymuno a hwy yn 
y naill n'ar 101. 

"- -"- thjrenol, fal y K«na 

id ein Utaobawdwr ya 

fe ei Hun ■ St. loan 
cyfeillion ;" fully yn 
dawon, megb yn (wa> 
ID i eryd ymtrarflQ a'u 
7 iwturkir lower yw 
id yn dyibd oddi urth 



St. MATTHEW, XI 

17 Ac 311 dywedyd, Canasom bibell i chwi, ac dc. 2& 
ni ddawnsiasocii ; canasom alamad i chwi, ac ni 
chwynfanafloch. 

18 Canys daeth loan heb na bwytta nac yfed ; ac 
meddant, Y mae cythranl ganddo. 

19 Daeth Mab y dyn yn bwytta ac yn yfed ; ac 
meddant, Wele ddyn glwth, ac yfwr gwin, 'cyfaill"i?~-*-^*^' 
pnblicanod a^hechaduriaid. A aoethineb a gyfiawn- 
hawyd gan ei phlant ei him. 

20 IT Yna y dechrenodd efe edliw I'r dinasoedd 
yn y rhai y gwnaethid y rhan fwyaf o'i weithredoedd 
nerthol ef, am nad edifarhasent : 

17. ''Canasom bibeU" — " galamadasom." Gesyd ein Harglwydd 
allan yn y geiriau hyn y gwahanol ffyrdd yn y rhai jrr ymddangosasai 
Efe a St loan Fedyddiwr i*r luddewon gwrthnyaig ac ystylhig. Y 
canu pibell yw gwahoddiad grasol llawenydd a thangnefedd ; a*r ^ai> 
nadu yw rhybuddion Uymion a galwad i edifeirwch. 

18. " Heb na bwytta nac yfed." Daeth yn y dull mwyaf hnnan- 
yrawadol, gan ymwrthod a phob mwynhad cymdeithasol, a moethau i 
foddio archwaeth " (Gwel ar St. Luc i. 15.). Ac onid yw yn wirionedd 
fod y byd hyd y dydd hwn yn barod i famu yn galed y neb a ymar- 
weddo yn fwy manwl a hunan-ymwadol nac eraill ? 

19. " Yn bwytta ao yn yfed." Hynny yw, gan ymuno yn rhwydd 
ag eraill mewn mwynhad fwynderau cymdeilhasol diniwaid, megis yn 
y briodas yn Cana, neu pan wahoddid Ef i wledd gan un a*i Pharisead 
a*i publican (Gwel St. Luc yii. 36 a xi. 37.). Y mae yn ddychrynllyd 
dEtrUen am y fath gyhuddiadau aflan a diygionus ag a ddygai malais 
Ei elynion yn erbyn y pur a dffrycheulyd lesu. Yr oedd tm rhan o'u 
cyhuddiad y mae'n wir, yn gywir ; er mai nid yn yr ystyr y meddylient 
hwy. Yr ydoedd mewn gwirionedd yn '« gyfaill publicanod a phecha- 
•* duriaid." Pe gallasent hwythau deimlo a chydnabod eu Jiunain yn 
hechaduriaid^ cawsent Efe yn Gyfaill iddynt hwy yr un modd. 

" A doethineb a gyfiawnhawyd yn ei phlant ei bun." Pa beth yw 
y Vdoeihineb honi Doethineb Duw yn ddiau, yr Hwn y rhyngodd 
.bodd iddo ddefnyddio llymder angerddol loan Fedyddiwr, ac addfwyn- 
der denol Crist i alw pechaduriaid i lachawdwriaeth. Cyfiawnhawyd y 
ddoethineb ddwyfol, profwyd hi yn ddoethineb, dangoswyd ei bod yH 
uniawn a daionus, pan " ei phlant ei hun,** sef y rhai a dderbyniasant 
ei hathrawiaeth -a'l chennad hi, gan arswydo wrth ei rhybuddion, a 
meddalhau dan gariad Duw. Nid oedd pawb gan hynny ddim fel y 
plant gwrthnysig. Gwrandawodd ac ufuddhaodd rhai* 

20 — 24. Gwae o herwydd camddefhyddiad breintiau. 

20. **Y rhan fwyaf o'i weithredoedd nerthol." Ni chofhodir y 
gwyrthiau a wnaed yn Chorazin a Bethsaida (Gwel St. loan xxi. 25.). 

•* Am nad edifarhasent." Yr ydym yn darllen mai pregeth gyntaf 
Crist, fel ei Rag redegydd, oedd " Edifarhewch " (Gwel iv. 17.). 



St. MATTHEW, XL 

o.C.2a 21 Gwae di, Chorazm ! gwae di, Bethsaida ! cany s 

pe gwnaethid yn Tyrus a Sidon y gweithredoedd 

nerttiol a wnaethpwyd ynoch chwi, hwy a edifarhas- 

o Jonahs. 7,8. ent ex ys talm mewn ° sacUiaiii a lludw. 

pad. 24. 22 Eithr meddaf i chwi, p Esmwythach fydd i 

pen. 10. 15. rjiyj.^g ^ Sidon yn nydd y fam, nag i chwi. 

«ioweiBiaL 23 A thydi, Capsmanm, yr hon a ^ddyrchafwyd 

Gaiar. 2. 1. hyd y net a dynnir i lawr hyd yn uffem : canys pa 

gwnaethid yn Sodom y gWeithredoedd nerthol a 

21. "ChoraBin" — "Bethsaida." Bwy dref fechaD, oen bentrefi, 
oeddynt yn agos i GapernSum, ar ochr orilewinol Mor Galilea. Beth- 
saida oedd lie genedigol St. Andreas, St. Petr, a St. Philip. 

" Tyrus a Sidon." Safai y ddwy ddinas hyn ar Ian Mor y Canoldir 
i'r Gogledd o Galilea, ac ar gyffinian gwlad Canaan, a bnasent gynt yn 
ddinasoedd mawrion a chedym, ac yn enwog am eu marsiandiaeth a*u 
cyfoeth. Cawsent eu llwyr ddinystrio gan Nebuchodonosor, a chan 
Alexander Fawr, yn ol gair y Prophwydi (Gwel Esaiah xxiii. Ezec. 
xxvi, xxvii, xxviii.). Nid oeddynt yn nyddiau ein Hiachawdwr ond 
lleoedd dinod, er eu bod wedi eu hail-adeiladi} mewn rhan (Gwelir 
crybwyllion am danynt yn llyfr yr Actau xii. 20; xxi. 3; xxvii. 3.) 

22. " Esmwythach." Dengys hyn mai esmwythach fydd hi ar ddydd 
y cyfrif mawr ar y rhai na chawsent yr un fraint ysprydol, nac ar y rhai 
a gawsant ac a gamdde&yddiasant eu breintiatu 

28. " Tp hon a ddyrchafirwd hyd y nef." Dyrchafesid Capernaum yn 
wir hyd y nef trwy bresenoldeb yr Hwn a ddaethai i wared o*r net Cawsai 
hi y faint oruchel o glywed agweledy pethau y chwenychasai "llawer o 
** brophwydi " a rhai cyfiawn ** eu gweled a*u clywed, ond nis cawsent " 
(xiii. 17.). Ymddengys i rai ei bod yn a'nghysson a gostyngeiddrvrydd 
ein Hiachawdwr iddo siarad yn y fath fodd am efikith ei bresenoldeb 
Ei Hun ; a thybia y cyfiyw fod yr ymadrodd yn cyfeirio at ei dyrchafiad 
mewn llwyddiant lymmhorol ; ond yn sicr nis gellir cael lie i dybio fod 
amrhyw ymflfrost yn Ei eiriau Efe yr Hwn oedd berfl&iith Wirionedd. 

" Uflfern." Nid " tan uffem "—Gehenna— ond " lie y meirw "— 
Hades (Gwel ar St. Luc xvi. 21.). Nid yw yr ymadrodd gan hynny 
mor gryf a'n g^ir uffem ni. Nid ydy w ond rhagfynegi llwyr ddadym- 
chweTiad y, &n a ddyrchafesid mor uchel. Llefarir am ddadymchweliad 
Babilon a'r Aipht yr un fath gan y prophwydi (Gwel Esai xiy. 9. 
Ezec. xxxii. 21.). Gwelwn yma fSi camddefnyddiad o freintiau ysprydol 
yn dwyn bam dymmhorol. 

*• Sodom." Pwy o honom ni a allasai ddyfalu am y gwirionedd a 
draethir i ni yma gan yr Hwn a wyddai bob peth ? Mor ychydig a 
allwn ni &mu am euogrwydd cydmariaetbol un ai cenhedloedd a'u 
personau unigol. Ac fel y gweddai i ni roddi bam cariad ar bob 



2i. " Bethsaida.** Bhaid ini goflo gwa- 
haniaethu rhwng y Betheaida yma a'r 

fentref o*r un enw ydoedd yr ochr 
>dwyreizilol i'r Llvn, ^rllaw yr hwn 
T gwnaed y wyrth o borthi ypum mil (St. 
Loc ix. 10.). Yetyr y gair Jfethuaida yw. 
Pen^f pywotta, a dyma yr achoe fod 
dan bentref r un enw mor agoB iw gilydd. I 



23. *' Capernaum.** Gwel ar iv. 13. 

** Tr hon a ddyrchaftnfd.**^ ' Geir darile- 
niad arall o'r yinadrodafawn mewn ffurf 
o ofyniad a gellir ei gyfieithu, *' A ddyrch- 
efir di hyd y nef?" A chymmerir y rhan 
neeaf fel attebiad, "Ka; daroetyngir di 
" hyd yn nifem." 



,2. 



St. MATTHEW, XI. 

wnaetlipwyd ynot ti, lii a foaaai yn aroe hyd o.c.2a 
heddyw. 

24 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i chwi, T bydd 

^ esmwythach i dir Sodom yn nydd y fam nag i ti, » pen. lo. is. 

25 T Yr amssr hwnnw yr attebodd yr lesu, ac 
y dywedodd, I ti yr ydwyf yn diolch, Dad, 
Arglwydd nef a daear, am i ti 'guddio y pethau"Gj«JP"«j2 
hyn rhag y doethion a'r rhai deallus, a'u *dat- f^^-^- ' 
guddio honot i rai bychain : % peJie. n. 

peth, pau yr ydym mor analluog i bwyso 3rr holl amgylchiadan y rhai a 
wnant y pechod yn fwy, neu yn llai, yng ngolwg Duw. Ar y Haw arall, 
mor fawr y rhaid fod ein hnnan-gondemniad ni, pan feddyliom am ein 
rhagorfreintian, a*r defhydd a wnawn o honynt A all neb o bonom 
ddweyd y bydd hi yn esmwythach ar Lundain yn nydd y Fam nac ar 
Sodom, neu Gkpemaum? A ydym ni yn sicr ein bod yn well yng 
ngolwg Duw na*r drwg weithredwr truenus a welir yn marw am ei 
drosedd ar y ddienyddfa ? Meeurir yr euogrwydd wrth safon y brein- 
tiau. " I bwy bynnag y rhoddwyd llawer, flawer a ofynir ganddo " (St, 
Luc xii. 48.). 

25--27. Datguddio gwirionedd Buw i'r gostyngedig. 

St. Luc X. 21, 22. 

25. " Yr amser hwnnw." Os cydmarwn y rhan hon o*r ysgrythyr a 
St. Luc, ni a welwn i ddydiwelidd y Beg disgybl a thrugain, ar ol eu 
cennadaeth ^ntaf gymmeryd lie rhwug datganiad y gwaeau ar y din- 
asoedd anedifeiriol a Uefariad y geiriau a'i dilynant yma. Dyiy hyn 
lawnach ystyr i'r geiriau hynny, heb dorri y cyssylltiad rhyngddynt a*r 
ymddiddanion blaenorol. Buasai yn hpUol naturiol i*n Harglwydd, 
ar ol dangos Ei alar o herwydd anghrediniaeth y dinasoedd lie y gwnae- 
thai gynnifer o wyrthiau, droi gyd a diolchgarwch i feddwl am y rhai 
addfwyn a gostyngedig hynny a dderbyniasent Ei athrawiaeth Ef. 
Ond Uawer mwy naturiol yw y diolchgarwch hwn, fel yr oedd yng 
ngl^ a llawenydd yn yr Yspryd, pan ystyriom i'r rhai a anfonasai Efe 
allan yn Ei Enw ddychwelyd gan ddwyn newyddion da am eu llwyddiant 
jn y cyfamser (St Luc x. 20.). 

** Attebodd." Hynny yw, iw eiriau blaenorol Ei Hun am y gwae. 
Y mae yr cUteh hwn, fel ei cyflwynir i'r Tad yn bwysig a difrifol hynod. 
Ewyllys y Tad oedd, i'r gwirionedd Bwyfol fod yn guddiedig rhag y 
" doethion a'r deallus " yn eu golwg eu hunain, megis yr Ysgrifenyddion 
a'r Fhariseaid ym mhlith yr luddewon, a'i ddatguddio o bono i "rai 
" bychain " yn eu golwg eu bun, megis Matthew y publican a Mair 
Magdalen (Gwel 1 Cor. ii. 14.). Ac y mae yr ewyllys hon o eiddo y 
Tad yn cael ei chymmeradwyo gyd a diolchgarwch cyhoeddus gan y 
Mab. 



25. ** Tramserhwnnfe." Dylid sylwi fod 
rhai o'r esbonwyr goreu yn cymmeryd 
golwg wahanol i r un a roddwyd uchod, 
isan gredu .fod yr ymadroddion yn St 



Lnc VD rhoddi hanes ymddiddan arall 
o eiddo ein Hiachawdwr, yr Hwn y mae 
lie i feddwl, a arferai yr un geinau a"" 
wahanol amgylchiadau. 



"V ft V2 •**l»ti 



St. MATTHEW, XI. 

O.C.28. 26 le, Dad ; canyg felly y rhyngodd bodd i tL 
• pen. 28. 18. 27 ^ Pob peth a roddwyd i mi gan fy Nhad : ac 
J»n3.36. jjj^ edwyn neb y Mab ond y Tad ; ac *iiid edwyn 
;J^V^i5^ neb y Tad ond y Mab, a*r nwn yr ewyllygio'r Mab 

loan 1.18. ei ddatguddio iddo. 

fc 6. 46. 

28 % Denwch attaf fi bawb a'r y sydd yn flindercg 
ac yn Uwyihog, a mi a esmwythaf amoclL 



X 

a 10. 15. 



27. •• Pob peth a roddwyd i Mi gan Fy Nhad." Felly y lleferodd 
St. loan Fedyddiwr, pan ddywedodd, " Y mae y Tad yn cam y Mab, ac 
" Efe a roddodd bob peth yn Ei law Ef " (St. loan iii. 36.). Yr nn 
modd y dywed St. Paul, " Bhyngodd bodd i*r Tad drigo o bob cyflawnder 
" ynddo Ef " (Gwel 1 Cor. ii 14.) Y •* pethau " y llefera ein Har- 
glwydd am danynt yma m^is wedi en " rhoddi iddo '* ^n y Tad, yw y 
Gwirioneddau y daeth Efe fr byd iw datgaddio, a*r rhai a ddatguddid i 
" rai bychain " (Gwel ar St loan xii. 49, 50.). 

' "Ac nid edwyn neb y Mab ond y Tad." Fe ddysga y "rhai 
"bychain," sef y rhai addfwyn, gostyngedig, ac ewyllysgar, lawer o 
bethau mewn perthynas i Grist, ond ni all hyd yn ncd y rhai hyn 
wybod am boll lyfeddodau dirgelwch Ei natux Ef, a*i ddiderfyn gariad. 



Y Tad yn imig a " adwaen " y pethau hyn, er Ei fod mewn rhan yn en 
dat^ddio i " rai bychain." Yr un modd am y Tad *' yr Hwn sydd yn 
" tngo yn y goleuni ni ellir dyfod atto " (1 Tim. vi. 16.) nid adwae- 
nir Ef, yn Ei wir natur Ddwyfol a'i briodoliaethau, yn gyflawn, ond 
gan y Mab yn unig. Ond datgaddir yntau hefyd gan y Mab i*r hwn 
yr ewyllysio Efe, mewn rhan, a6 mor bell ag y gsulant ei amgyffi^. 
Bhaid i ni beidio dychymy^ fod cin Hiachawdwr yn can allan yr 
Yspiyd Glan o gyfrannogaem yn y wybodaeth Ddwyfol hon ; " Canys 
" yr Yspryd sydd yn chwilio pob peth ; Te, dyfiiion bethau Duw " (1 
Cor. ii. 10.) ; a dian fod " Yspryd y Gwirion«id," yr Hwn a arwain 
ddynion i " bob gwirionedd," yn perffaith adnabod y Tad a'r Mab, 
megis un gyd ti hwynt yn niiigelwch y Ddwyfol Drindcd. Ond nid 
oedd un achos am enwi yr Yspryd Glan yn y fan yma. 

28—30. Gwahoddiad Crist. 

28. " Denwch attaf PI." A oes neb yn barod i ofyn, Pwy^ yw y rhai yr 
ewyllysia y Mab ddatguddio iddynt y Tadi Cawn attebiad yn y gwa- 
hoddiad bendigedig a grasol yma. Pawb oQ ar a ddeuant, ydynt 
Oherwydd sicr yw Ei fod yn gwahawdd pawb cHl pan ddywed, " Pawb 
"a'r y sydd yn flinderog ac yn Uwythog." Nid oes neb nad yw y 
geiriau hyn yn ddysgrifiad o honynt, neb nad y w yn flinderog, ac yn 
Uwythog bechodau hefyd, pe byddai iddynt ddun ond ei wybod. 
Ond, gan na bydd i'r rhai nad ydynt yn teimlo eu pechodau geisio 
ymwared oddiwrthynt, gallwn ystoi^ gwahoddiad ein Hiachawdwr yn 
cael ei lefaru yn fwyaf neillduol wrth y rhai sydd yn ymwybodol o'u 
blinderau, ac yn teimlo pwys baich eu hanwiredd, gan ddyheu am 
orphwysdra. Pa sawl mu o rai blinderog, er pan lefarwyd y geiriau 
hyn, a gawsant gysur ynddynt ac a geisiasant ac a gawsant esmwythdd 
yng Nghrist. Sylwer ar nodweddiad bersenol y gwahoddiad. " Deuwch 
" attaf FV* Nid oes yma ddim yn sefyll rhwng y pechadur a'i lach- 
awdwr. Gall y blinderog fyned yn union gyrchol at Grist. Sylwyd 



• St. MATTHEW, XII. 

29 Cymmerwcli fy iau amoch, a ^ dysgwch gennyf ; o.c.28> 
canys addfwyn ydwyf a gostyngedi^ o 'galon: a7ioani3.i6. 
chwi a • gewch orphwysdra i'cn enddiau : ipSte 2I21. 

30 '^ Canys fy lau Bydd esmwyth, a'm baich sydd .^^^g^'g®; 

YBSa&L P1i1L'2/7.'8. 

^^^ • J«r. 6. 16. 

PENNOD Xn. bii(«i5.3. 

1 Criri yn eeryddu daUineh y Phariseaidj o ran torriW Sabbath j 3 
trtoy yscnryikurau^ 10 trtoy reaum. 18 a tkrwy ryfeddod : 22yn icushau V 
dyn etfitrewia, mud. a daU. 31 Ni faddeuir bylh gahleddyn erbyn 
yr Tapryd Gian, 3d T rhoddir eyfr^ am eiriau seour. 38 Y mae 
yn eerydduW anffyddloniaid a jfeinent artoydd; 49 a« yn dango$ 
pujy yto eifrawdy a i chwaer^ a*ifam, 

TTK amser hwnnw yr aeth yr •lesu ar y cZydc?»D«it.23.26. 
X Sabbath trwy'r yd : ac yr oedd chwant bwyd ar 
ei ddisgyblion, a hwy a ddecnreuasant dynnu tywys, 
a bwytta. 

■ I ■■—■■■■■ ■■»■ ^ i^»i * I ■ p- I - — ^^^^— ^^^— ^^^^ ■ I ^^^^^ ■■■-■■■■■.■ , , ^ ■ « ■■■ 

yn rhagorol fod yr " orphwysdra," pan fyddo yn barhauB yn dyfod yn 
dangnefedd, 

29. " Cymmerwoh Py iau amooh." Gan hynny y mae rhywbetli 
iw ddujyn dros Grist. Yr ydys yn taflu nn baich i lawr, ond cymmerir 
araJl i iynu. Y mae " iau ** yn feich ac yn arwydd o gaethiwed. Felly 
y dywed Ein Harglwydd, ** Os myn neb ddyfod ar Fy ol I, ymwaded ag 
" ef ei hnn, a chyloded ei groes, a dilyned Fi ** (xvi. 24.). Ond rhaid i ni 
beidio dweyd hyn heb gofio yr hyn a ychwanegir yn yr adnod nesaf. 
Meddyliwyd gan rai fod " Fy iau " yn arwyddoccau, nid gan gymmaint 
yr *' iau a osodai Crist amynt " a'r " iau a ddygai Efe." Ond yn yr 
jBtvT yma etto croes Crist yw yr iau. Ond nid yw yr ystyr hwn yn 
cydweddu mor briodol a'r adnod nesaf. 

" Dysgwoh gennyt" " Dysgwch oddi wrth Fy esiampl, fel y dengys 
" y geiriau dilynol," canys " addfwyn ydwyf a gostyngedig o xspryd." 
Ond nid ydys i gau allan ddysgu athrawiaeth Crist. Bhaid i ddisgybl 
Crist ddysgu yn y ddwy ffordd, sef oddi wrth ei esiampl a'i Air ; ond 
ymddengys mai at y rhan gyntaf y cyfeirir yn fwyaf union gyrchol yma. 

30. " Canys fy iau sydd esmwyth." Y mae y neb a ddaw at Grist 
yn bwrw i lawr faich tr^mi ac yn cymmeryd i fynu un ysgafn. Mor 
esmwyth yw *r iau, mor ysgafn y baidi, fel eu gelwir yn " orphwysdra." 
Pa fodd y mae yr iau yn esmwyth a'r baich yn ysgafo 1 Trwy y cym 
morth a roddir i ni iw dwyn. Trwy y gras sydd yn nerthu ein gwendid ; 
trwy y cariad sydd yn bywhau ein marweidd-dra ; trwy y gobaith sydd 
yn adfywio ein llefigedd ; ac uwch Jaw pob peth, trwy Ei bresenoldeb Ef 
" Yn yr Hwn, heb fod yr awr hon yn Ei weled, ond yn credu, yr ydych 
"yn mawr'lawenhau a llawenydd annrhaethadwy a gogoneddus" (1 
Petr i. «.). 

PENNOD XII. 
1 — 8. Tynu y tywys ar y Sabbath. 

St Marc ii, 23—28. St. Luc vi. 1—5. 
1. ** Ddeohreuasant dynu y tywys." Yr ydym yn cael yn Deut. 

1. •• Tr amser hwnnw" Nid yw yr I wl, fel yn arwyddocan olyniad ebrwydd 
ymadrodd iw ddeall am amseiiaa man- 1 ar ol yr byn a nodwyd o r blaen (GwM 



St. MATTHEW, XH, 

0.0.28. 2 A phan welodd y Phariseaid, hwy a ddywedasant 
wrtho, Wele, y mae dy ddisgyblion yn gwneuihur 
yr hyn nid yw rydd ei wnenthur ar y Sabbath. 

3 Ac (Bfe a ddywedodd wrthynt, Oni ddarllenasoch 
bi Sam. a. 6. pa beth a wnaeth ^Dafydd, pan oedd chwant bwyd 

arno ef, a'r rhai oedd gyd kg ef ? 

4 Pa fodd 3rr aeih efe i mewn i dy Dduw, ac y 

«^x.26.3o. bwyttaodd y bara ^gosod, yr hwn nid oedd rydd- 

dEx.29.aa, iddo ei fwytta, nac i r rhai oedd gyd &g ef, *oiid yn 

Lrf.8.31. nnig i'r offeiriaid ? 

a 24. 9. 5 jfg^ Qui ddarllenasoch yn y *gyfraith, fod yr 

'io^i.22. offeiriaid ar y Sabbathau yn y deml yn halogi'r 
Sabbath, a'u bod yn ddigerydd? 

xxiii. 24, 25, fod yn gyfreithlawn i'r neb a elai frwy winllan nen fd&ues 
dynu grawnwin a'i law, nen dywys o'r ^d, a'u bwyttsi, ond ni oddefid 
cymmeryd dim ymaith. 

2. " Yr hyn nid yw rydd." Bhaid y meddiennid y grwgnachwyr 
hyn eg yspryd chwerw, cecrufl, ac angharedig i*r eithaf, cyn y buasent yn 
beio a chyfrif yr ychydig waitb o dynu tywjrs a*u bwjrtta tel troseddiad 
o ddeddf y Sabbath. Gallesid yn hawdd ddifynu eu cyfraith eu hunain 
yn erbyn y Phariseaid hyn, o herwydd pan gedwid y Sabbath mwyaf 
cyssegredig yn y flwyddyn, sef y Pasg, ac y dywedid am beidio, " gwneyd 
"dim ^waith ynddo," ychwanegir "onid yr hyn a fwytty pob dyn** 
(Ex. xii. 16.). Ond yr oeddynt hwy trwy en traddodiadan yn goeod o'r 
neilldu, neu wyrdroi, gorchymyiiion Buw. 

3. " Qui ddarUenasooh." Ni ewyllysiai yr lesa fyned i ymddadleti 
a'r Phariseaid yng nghylch pa beth oedd gyfreithlawn, neu nad oedd, ar 
Sabbath. Yr oedd gormod o dueddiad ynddynt i ffurfio rheolau a goflod 
allan wahaniaeth. Collid golwg ar yr egwyddorion eang ym manylrwydd 
y daliadau bychain. Digon oedd ganddo Ef ddangos allan o'r Yggrythyr 
Ldn fod angenrheidrwydd dan nn amgylchiad, a'r gyfraith dan un araU, 
yn goddef mwy o ryddid ar y Sabbath nac a dde&yddiai Ei ddisr 
gyblion Ef. 

" Yr hyn a wnaeth Daf^dd.** Cymmerodd Dafydd a'i wyr y bard 
gofiod allan o'r tabemacl pan oedd newyn amynt. Yr oedd hwn yn 
gynnwysedig o ddeuddeg torth, un dros bob llwyth, ac adnewyddid yr 
oflfrwm honynt bob Sabbath, gan eu gadael trwy yr wythnos ger bron 
yr Arglwydd. Nid oedd gyfreithlawn i neb ond yr offeiriaid fwytta y 
rhai hyn. Ond ni cheiyddwyd ac ni feiwyd Dafydd am eu cymmeryd 
ymaith yn ei anghen. Yr oedd ei fywyd ef, a'i wyr, yn fwy pwysig na 
chad wad deddf seremonTol. Tybia rhai i Dafydd wneyd hyn ar y Sab- 
bath ; ac y mae hyn yn dra thebyg gan fod y bara gosod, fel y dywedir 
yn yr hanesiaeth Sanctaidd, wedi ei newid y dydd hwnnw. Ond nid 
yw hyn o nemawr bwy8 mewn dadl gan mai yr addysg a gyfleTr yw 
y gellir esgeulueo deddf seremonlol yn ddibechod mewn amgylchiad o 
angenrheid rwydd. 

6. " Yr oflteixiaid ar y Sabbathau," &o. " Halogi y Sabbath" yma 

E' hanes cyfochrog yn St. Marc a St. I " eutu y pryd hwnnw/' neu fe allai ** Ar y 
ac), y meddwl yn hytrach yw, "Odd- 1 " tymhor neu 'r daiUi honno " {Alfard), 



St. MATTHEW, XD. 

6 Eithr yr ydwyf yn dywedyd i chwi, fod jrma o.c.aa 
^im mwy na 'r deml. r 2^^ib, 

7 Ond pe gwybasech beth yw hyn, sTrugaredd a *"*.*• ^- ^• 
ewyllysiaf, ao nid aberth, ni lamasech chwi jji't^^^'^" 
erbyn y rhai diniweid. Ho«ae.e. p^-^-^^ 

8 Canys Arglwydd ar y Sabbath hefyd yw Mab y 
dyiu 

9 ^ Ac wedi iddo ymadael oddi yno, efe a aeth i V 
Bynagog hwynt : 



yw gwnenthur gwaith diwmod cyffredin amo. Yr oedd yn rhaid i'r 
ofifeiriaid with aberthu yn ol y gyfraith ar y Sabbathau fyned trwy 
lawer mwy o lafur corphorol nac a wnaeihai y disgyblion. 

6. *• TJn mwy na'r deml." Yn Uy thyrenol, *' Peth mwy n'ar deml 
**yma ;*' hynny yw, — Efe Ei Hun. Dyma yw yr ymrefiymmiad: Os 
oedd yr offeiriald yn ddieuog yng ngwyneb y ddeddf wrth lafurio ar y 
Sabbath yng ngwasanaeth y Deml, pa faint mwy dieuog oedd y di^gy- 
blion tra yn rboddi en Uafur iw wasanaeth Ef. Ni ddywedodd yr lesa 
hyn mown geiriau eglnr am na buasai y Fhariseaid yn alluog na phaiod, 
iw wrandaw. Ond y mae Ei ymadroddion yn ddigou eglur i*r rhai ag 
eydd ganddynt " glustiau i wrandaw." 

7. '* Tmgaredd a ewyllyiiaf, ao nid aberth." Y mae vr ail adroddiad 
6*r geirian hyn gan ein Hiachawdwr yn dangoe eu dwin. bwysigrwydd 
(Qwel ar ix. 13.). 

8. *' Arglwydd ar y Sabbath hef^d yw Mab y Dsm." Yn Sant 
Marc cawn adnod bwyeig iawn o flaen hon. " Y Sabbath a wnaethpwyd 
" er niwyn dyn ; ac nid dyn er mwyn y Sabbath " (St Marc ii. 27.)« 
Daioni dyn oedd yr amcan mawr mewn golwg yng ngofiodiad y Sabbath, 
ac nis gellir aberthu lies gwirioneddol dyn er ei fwyn. Y mae yr amcan 
bob amser yn fwy pwysig na'r moddion iw gyrhaedd. Gan hynny rhaid 
i'r moddion roddi lie, pan y maent yn myned yn erbyn yr amcan* 
Gwnaethai yr luddewon y moddion yn amcan. Ac yn He de&yddio 

L Sabbath er mwyn lies dyn, gwnaethent y dyn yn gaethwas i'r Sab- 
th« Gan hynny os lies dyn oedd amcan trefniad y SabbaUi, yr oedd 
gan Fab y Dyn, fd Awdwr a Rhcddwr pob daioni, awdurdod i ddysgu 
pa fodd y gellid defhyddio y Sabbath yn y dull goreu i gyflawni amcan 
ei osodiad. Ni ddaeth Efe i dorri y Sabbath, mwy nac unrhyw ran 
arall o gyfraith Duw, ond i gyflawni trwy ddadguddio ei ystyr gwirion- 
eddol ac. ysprydol (Gwel ar v. 17A Daogosodd Mab y Dyn Ei fod yn 
Arglwydd ar y Sabbath trwy oddef'^iw Eglwys, dan arweiniad yr Yspryd 
Gldn, newid amseriad y dydd sanctaidd o'r Seithfed dydd i'r Cyntaf ; 
ac fel hyn tra yn cyssegru un dydd o saith i wasanaeth y Gorucbaf, 
gwnaed y Sabbath luddewig yn *' ddydd yr Arglwydd" 



9. " Tmadael oddi yno." Deallwnoddi 
wrth' St. Lqc i hyn gymxnerYd lie ar 
Sabbath araU, felly sailai mai yr ystyr 
yw ** ymadael " 1 ardal arall. Qwelwn 
yn yr ymadrodd ]iwn, yn gystal a def- 
nyddiad y gair iw synagog hwynt, heb 



son dim twy oedd yr hwynt yma, mor 
ychydig o sylw a dual St. Matthew i 
amgylchiadau bychain amser a lie, mewn 
cyferbyniad i fanylder mwy St. Marc a 
St. Luke (Gwel nodyn ar z. 5.). 



Bt. MATTHEW, XDL 

O.C.28. 10 Ac wele, yr oedd dyn k chanddo law W9di 
gwywo. A hwv a ofynasant iddo, gan ddywedyd, 
^Ju^'^^ Ai ^rhydd iacn&u ar y Sabbathaul fel y gallent 
ioaii9.i6. achwyn amo. 

11 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Pa ddyn o 
I GweiEx. honoch fydd k chanado un ddafad, ac o * syrth honno 

Deut. as. 4. mewn pwU ar y dydd Sabbath, nid ymeifl yhddi, a'i 
chodi allan? 

12 Pa faint gwell gan hynny ydyw dyn n& dafadi 
Felly rhydd yw gwneuthnr yn dda ar y Sabbathan. 
' 13 Yna y dywedodd efe wrth y dyn, Estyn dy 
law. Ao efe a i hestynodd ; a, hi b. wnaed yn iach, 
fel y llall. 



9—13. laohAu y gwr oedd a'r llaw wedi gwywo, 
St. Marc iii. 1 — 5. St, Luc vi. 6 — 10. 

10. ** Hwy a ofynasant iddo." Ni flonir yn yr hanes cyfochrog yn 
St Marc a St. Luc i*r "Fhariseaid ar YBgrifenyddion " roi un gofyoiad 
iddoi ond yn unig dywedir iddynt Ei wylio. Wrth gydmaru yr hanesion 
hyn a'u gilydd ymadeugys . mai yn debyg i'r dull hwn y (gmamerodd v 
digwyddiadnu le : Aeth yr lesu i mewn i r 83magog ar y dydd Sabbath 
i ddysgu. Ym mysg y gwyddfodolion yr oedd dyn a*i law wedi gwywo ; 
yr yE^^enyddion yn gwybod fod yr lesu ar achlysuron eraill wedi 
esgeuluBO talu sylw i reolau manwl cadwraeth y Sabbath, a'lgwyliaBant 
i edrych a iachdi Efe y truan ar yr achlysur presenol. Yr lesu yn 
gwybod; eu meddyliau a*i galwodd ym mlaen i'r canol ger eu bron hwy 
olL Wrth hyn deallasant ar unwaith pa beth oedd ^e ar wneuthur, 
a gwnaethant eu meddwl yn eglur, trwy ddodi y gofmiad a noda St* 
Matthew, "Ai rhydd iachdu ar y Sabbathaur* I hyn attebodd ein 
Hiachawdwr, fel yr arferai yn fynych trwy ofyniad arall, yr hwn a nodir 
gan St. Marc a St. Luc, ** Ai rhydd gwneuthur da ar y dydd Sabbath, 
'*a'i gwneuthur drwg? Cadw einioes a*i lladd?" Fr hwn ofyniad ni 
attebasant. 

11. '' Pa ddyn o honoch." Ni chofhodir yr ymresymmiad hwn gan 
na St. Marc na St. Luc fel un a ddefnyddiasid gan ein Hiachawdwr ar 
yr achlysur presenol. Sonia St. Luc am ei ddefnyddiad ar achlysur 
arall, pan iachawyd y gwr claf o*r dropsy ar y dydd Sabbath (St. Luc 
xiv. 2 — 6.). Y mae yr ymresymmiad mor naturiol fel y gellir yn hawdd 
feddwl i'n Harglwydd ei ddefnyddio ar fwy nac un adilysur. Gellir 
gwrthresymmu, fel y mae yn wir y pmaed gan rai, "Yr oedd yr 
" amgylchiadau yn wahanol, o herwydd syrthiasai y ddafad i'r pwU, ac 
" am hynny rhaid oedd ei chcdi ar unwaith, neu buasai farw yn fuan ; 
" ond am y gwr a'r llaw gwedi gwywo gallasai efe yn hawdd arcs hyd 
** drannoeth." Ettyb yr lesu y gwrthwynebiad hwn yn y geiriau, " Pa 
"faint gwell gan hynny yw dyn na dafad V* Y mae unrhyw les a ellir 
ei wneyd i ddyn yn fwy gwerUifawr nac achub bywyd anifiail. 

13. " Estyn dy law." Sylwer mor fynych y gofynir am ryw weithred 
o eiddo *r dyn y cyflawnir gweithred wyrthiol o iachdd iddo ; ac y mae 
y weithred honno yn wastad, bron yp cydfyned a'r wyrth, ac yn arwydd 



St. MATTHEW, XIL 

14 1 ^Yna'r aeth y Pharifl6aid allan, ac a ym- O.c.28. 
gmgliorasaiit yn ei erbyn ef, pa fodd y difethentkpen.zr.i. 

€l : ' a 10. 39. * 

. 15 A'r lesu gan wybod, a 'giliodd oddi yno : "ftiQ^;!^. 
thorfeydd lawer a'i canlynasant ef, ac efe a'u io-23. 
hiacliaodd hwynt oU ; -pen. 19.2. 

16 Ac a " orchymynodd iddynt, na wnaent ef yiinpen.9.3o. 
gyhoedd : 

■ 17 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedasid trwy 
Esaias y prophwyd, gan ddywedyd, 

18 Welefyngwasanaethwryyrhwnaddewisais; 

fy anwylyd ®yn yr hwn y mae fy enaid yn«pai.3.i7. 
foddlon: gosodaf fy yspryd amo, ao efe a draetha *^^'^' 
flEum i 'r Cenhedloedd, 

19 Nid ymryson efe, ao ni lefledn; ao ni chlyw 
neb ei lais ef yn yr heolydd. 

gweledig o honL Nis gallai y dyn estyn ei law tra 3rr ydoedd yn 
wywedig,^ Ond yng nghyflawniad, neu ymgais at gyfla¥miad, y weithred 
yr effeithiwyd y wyrth. QsM hyn ^urhau i ni &efh /awr tnigareddau 
ysprydol Ihiw. Gorchymynir i ni weithredu gwelthredoedd fiydd, 
" Deuwch attaf Fi," *' Gofynwch," " Ceisiwch," " Ourwch," " Ymdrech- 
''wch fyned 1 mown/' '*Gweithiwch allan eich iachawdwriaeth eich 
** hnnain," " Cymmerwch afieiel yn y bvwyd tragywyddol." Ac fel y 
byddo %dd yn eetyn ei llaw at y ddylediswydd rhoddir iddi nerth iw 
gyflawni, " Canye Duw yw yr Hwn sydd yn gweithio ynom ewyUyno a 
'^gweUhreda o*i ewyUys da Ef " (Phil. ii. 12.) 

14—21. " Y Fhariseaid yn ymgynghori yn erbyn yr lesu." 
Yntau yn iaehau y torf^ydd o'r neilldu. 

St. Marc iii. 6—12. 

14. ''ITmgyngliorasant." Dywed St. Marc i*r Phariseaid uno a'r 
Herodlaniaid yn y tradwriaeth hon; a dengys St. Luc (yi. 11.), yr 
yspryd a gynhyrfai eu gelyniaeth hwy : hwy a lanwyd o j^ifydrwydd, 
neu ddigoralnt gwallgof yn erbyn yr Hwn oedd wedi rhoddi taw ar eu 
cyhuddiadau maleisus, a'u dwyn i gywilydd ger bron y bobl. 

15. "A £^odd oddi yno." X mae yn deilwng o*n sylw y ciliai 
Crist yn wastad o gyrhaedd Ei erlidwyr, gan ddewis ymddarostyngiad a 
dioddefaint fel Ei ran yn y byd, yn hytiuch na defhyddio Ei Hollalluog 
aUu i amddiflfyn Ei Hun. Eraill a waredodd Efe trwy wyrtbiau, Ei 
Hun ni fynnai waredu felly (Gwel St. Luc iv. 3.). 

18. ** Wele, Py nsrwasanaethwr," Ac. Y mae y difyniad liwn, fel 
eraill o'r Hen Destament, yn rhoddi ystyr gyffredinol yr jrmadrodd, ac 
nid y geiriau yn gywir. Ei amcan ydyw dangos mai addfs^yn a 

fostyn^ig a fyddtu nodweddiad personol Crist ar y ddaear, er dyfod o 
[one i draethu. bson i*r Cenhedloedd. 

19. " Nid yinryson Efe, ao ni lefain," fto. Nid oedd Ei weinido- 
gaeth Ef i gael ei nodweddu ym mysg dynion gan dwrf, trwst, a chynhwrf 



St. MATTHEW, XII. 

o. c. 2g. 20 Corsen ysig ni's tyr, a Uin yn mygu ni's 
difiydd, hyd oni ddygo efe allan fam i fUddug- 
oliaeth. 
21 : Ao yn ei enw ef y gobeithia'r Cenhedloedd. 

Biai. «2. 1, % 8, 6. 

PGwdpen. 22 T ^ Yna y dygpwyd atto.iin cythreulig, dall, 
a mud : ac efe a'i macliaodd ef, fel y llefarodd ac y 
gwelodd y dall a mud. 

23 A'r holl dorfeydd a Bymiasant, ac a ddy- 
wedasant, Ai liwn yw mab Dafydd? 

gwladol. Nidd oedd ynddo awydd emiill cyhoeddnsrwydd, a phobl- 
ogrwydd amserol. Yr oedd, y mae yn wir, liaws mawr o bobl yn £i 
^nlyn yn fynych, ac o angenrheidrwydd dyrchafai Efe Ei lais iw ceryddu 
a'u dysgu. Ond ymdrecnai Efe yn wastad enciKo i ddistawrwydd tewel 
neillduedd, a dysgu Ei ddisgyblion mor belled ag yr oedd vn ^rfleus yn 
y dirgel. Nid yn Ei AUn rfayfeddol, ond yn Ei gEuriad dwm, y dymunai 
gael Ei adnabod. 

20. " Corsen ysU; nis tyrr, a ' Uin 3m myffu," &o. T mae y 
ddwy gydmariaeth hon yn dangos allan y rhai sydd mewn anghen am 
driniaeth dyner a charedig. 1 mae " corsen ysig" yn ddarlim teg o'r 
pechadur a anafwyd ac a ysigwrd gan anwiredd, ac enogrwydd cydwybod, 
fel nas gall " edrych i fynu " (Ps. xl. 2.). ** Llin yn mygn," j mae yn 
debyg, ydyw wic y ganhwyU, neu y lamp, a*r fflam ar ddiffoddi eisian 
olew. Dyma ddarlun o'r crefyddwr gwan, a'r olew grasol bron wedi ei 
Iwyr drenlio yn ei enaid. Y mae awelon byd bron a diffoddi flflam wan^ 
ei ysprydolrv^dd, a byddai un gair chwerw yn ddigon iw llwyr ddifetha.' 
Ni wna yr lesu addfv^ hyn byth. Bhwymo y rlmi ysig galon yw Ei 
waith; a thywallt olew lynerwcb, cariad, a gras, ar yr enaid parod i 
ddiffygio. Onid rhwymo yr ysig a wnai pan yn dweyd wrth y wraig a* 
ddaliesid mewn pechod, "Kid wyf Finnau yn dy gondemnio cbwaith. 
" Dos ac na phecna mwyach ! " (St. loan viii. 11.). Ac onid adfywhau 
flBam y llin ym mygu a fynnai wrth ddweyd i'r Yi^rifenydd hwnnw, 
" Nid wyt ti neppell oddi wrth deymas Dduw " (St. Marc xii. 34.). 

** Hyd oni ddygo Efe allan fam i'r Cenhedloedd." Ystyr y gair 
J* bam ** yma yw ysgariad rhwng da a drwg. Yn y lie cyntcrf rhoddi 
iddynt wybodaeth o'r gwirionedd Dwyfol yr hwn yw unig safon perffiiith 
uniondeb. Y mae y gwirionedd yn ^addol ysgaru rhwng y da a'r drwg. 
Fel y byddo gwirionedd yn ennill tir yn y gsdon fe ysgara rhwng da a 
drwg yno. Fel y byddo yn ennill tir mewn cymdeithas fe ysgara rhwng 
da a drwg yno ; ac ni ddiffygia y Cyfryngwr hyd oni ddygo hyn i ben 
yn llwyr, gan gwbl ennill iddo Ei Hun Ei deulu sanctaida, a bwrw yr 
annuwiol allan o'i olwg. Yn y dull tyner, perswadiol, ac iachaol hwn, 
y dwg Efe y gwaith adeiladu Ei bobl Ei Hun yn y byd ym mlaen hyd 
nes delo yr amser i'r rhai addfwyn etifeddu y ddaear. Goruchwyliaeth 
tynerwch a chariad yw gweinidogaeth yr Efengyl. 

22^80. Y Cyhuddiad o fwrw allan Gythreuliaid trwy 

Beelzebub. 

St. Marc iii. 22—27. St. Luc xi. 14—23. 

22. *« Dall a mud." Y mae yn ymddangos mai yr Yspryd aflan oedd 
yn peri fod y dyn yn ddall a mud. 



St. MATTHEW, XH. 

24 ^ Eithr pan gljrbdV Pfadriseaid, liwy a ddj=- o.c.28. 
wedasant, Nid yw hwn yn bwrw allan ^^reldiaidjqpen.9.31 
ond trwy ^Beielzebub peimaeth y cythremiaid. * •£?• ^#!u- 

26 A'r lesu yn 'gwybod- en. meddyliaiL a ddy^ -^-'^ 
wedodd wrthynt, Fob teymaa wedi ymrannu. yn ei'Kilk 
herbytt ei hun,. a anghyf anneddir ; a phob dinas ^*-^-^ 
neu dy wedi ymrannu. yn ei erbyn ei hnn, ni saif. . 

26 Ac OS Satan a fwrw. allan Satetn, elfe a ym- 
rannpdd yn ei erbyn ei hun: 5a wedd gan byjiny y 
saif ei 'deymais ef ? ' 

27 Ac OS trwj BeelzeWb yr ydw^ fi yn bwrw 
allan gythreuliaid, trwy bwy y mae eich plant cHwi 

34. ** Beelzebub." Wrth dywed. am ddylanwad efTaith y wyrth 
iach§k>l ton sir y bobl yn peri iddynt ddechreu ystyried a*i nid yr lesu 
hwn oedd y Messiah a ddisgwylient,. y meddyliodd V Pharisiid ahi 
ddwyn' y cyliuddiad drygioniis hwn yh Ei erbyn. Nid oeddynt eu 
hiinain yn credu hyn, ond yr oeddynt yn ddigon diagwyddor i ym- 
drechu lladd dylanwad Crist gyda*r bobl trwy y cabledd hwn (Gwel ar 

25. •* i'k I^iu'yn gwybbd «u medd^liau.*' Y mae hyA yn dangos 
mi ai mai yn ddirgel yp. en mysg eu,hni;iain, ao allan o glywedigaeth 
gyhoedfttis Cfrist,' v dygai y Phariseaid y cy^uddiad iw" erl^, neu ynte 
mai 9,i Vybddaetn yr lesu d^yfiider y malafa a barai iddynt lefaru 
felly am dano, y cyfeiria y ^eiriau ucbod. Tebyg yw roai yri ddirgel y 
naiU wriih y Ml y Uefarai'y Phariseaid, p herwydd hytiny oedd OTduU 
cyffredin ledaMri anwireqdau, ; . " . • 

•* Pob ieym'as' ,we,di ymrannu yn ei he^b^ ei huai" ' Y' feth 
oetyngeiddrwydd ac' addfwynder rhyifeddpl a ddengys ein HIachawdwr 
wrtii atteb bybuddiad sarhaus y Phariseaidf,. Y mae yr ymresyminiad 
yn ^V iA^n. .Rbaid y dadymqhwelir pab teymas, dinas, heu'deulu, 
a ynmiAiio'Tii ei' erbyn ei hun. B^a * ganlyniad thyfel garta'efol, aq 
ymrysonau teuluol. A pne cyfodai Satan "yn erbyn" ei gyd-yB|)ryd aflan,; 
dflynai yr un canlyniad iw deymas yntan, » ' 

27. ** Trwy' bwy y mae eich plant ehwi yueu bwrWhwyntallanf " 
Wrth '^blant-'yt^a meddylir un a*i disgyblion y Pharisieaid eu hnnain, 
neu rai Vr genhedl luddewi^, ac yn/'.gonsurwyr." Nid ods un.sail i'r 
golygiad a gymmer rhai o*r enVi nodi allan ddisgyblion Crist fe! y 
** plant ^' am. eu bod yn Iiiddewon ehedigaeth. Yr ymofyniad naturiol 
yma yw a 6edd yr luddewon, hynny mewn gwirionedd.yn arfer bwrw 
allan gythreuliaidi ^T ynte cymmeryd, amynt, ileu ffugio, yr oeddynt? 
Nid rhaid i iii l^etrusb cyfaddef y dichon eu bod.yn gallu bwrw ailatt 
gythreuliiid yn ^riw Arglwydd Daiiw Abraham, Isa£ic a' Jacob. Dywed 
yr Hanefeydd IiiddeWig Josephus fpd yr Iwddewon yn ei 'amser ef yw 
arfer bwrw alldn ysprydion aflan, Kbagfynega ein Hiachawdwr hefyd 
y byddai i *^' Au-gnstiau, a gau-brophiyydi " roddi arwyddion mawrioijr 
a rhyfeddddauV Ac os caniatteid i swynwyryr Aipht a gau-brophwydi 
Jndea, wneyd' y cyfryw bfethau. nid 068 dim yn aii^VgoSl yn y dyb y 
galki yr Israeliad ffyddlon ddei!byn' aWdirdod pddi wrth y bywiol Dduw; 
iw bwr\> hw jnt' allan. Etto' nid oee anghen deall & chredu fbd y cyfiy^ 



St. MATTHEW, Xn. 

0,0. 28. yneu bwrw hvynt allan ? am hynny y byddant hwy 
yn famwfr amoch chwi. 
28 Eitnr os ydwyf fi yn bwrw allan gjrthreuliaid 
'^\l''^ trwy Yspryd Duw, yna y daeih ■teymas Dduw 
Luc 1. 33. attoch.. 

tBMrf.49.2i. 29 Neu, pa *fodd y dichon neb fyned i mewn i 
dy nn cadarn, a llwyr-yspeilio ei ddodrefii ef, oddi 
eithr iddo yn gyntai rwymo'r cadarn 1 ac yna yr 
yspeilia efe ei dy ef. 

30 Y neb nid yw gyd a mi, sydd yn fy erbyn ; 
a'r neb nid yw yn casglu gyd §, mi, sydd yn 
gwasgaru. 

awdurdod ganddynt er mwyn dangos nerth ymresymmiad Crist. Os 
oedd luddewon yn honi awdurdod i fwrw allan yspiydion aflan, aV bobl 
yn credu yn eu gsdlu, yr oedd hynny 3m ddigon i ddistewi y Phariseaid. 
Os oedd oisgyblion y JPhari^eaid yn ffugio bwrw allan gythreuliaid trwy 
nertli Buw, yr oedd hynny yn cyfreithloni eu bwriad allan gwirioneddol 
gan yr lesu. 

" Fomwyr amooh chwi." " Bamwyr " nid trwy sefyll dros yr lesu 
iw amddiftyn Ef, gan roddi bam o'i du, ond trwy eu hymddygiad yn 
honi gwneuthur yr un peth ag Ef. 

^8. " Trwy Yspryd Duw." Trwy Yspryd Duw yn swyddogol fel Ei 
heneiniwyd Ef, ond trwy Ei allu Ei Hun fel Duw : Y mae y Mab a*r 
Yspryd Glan yn Un Duw (Gwel ar iv. li). 

'* ITna 7 daeth teyr^ias Ddaw attoch chwi." Yr oedd presenoldeb 
Un yn eu {)lith galluog i gyflawni gwyrthiau llawer mwy go^neddus na 
dim a honai y swyuwyr luddewig eu gwneuthur, yn ddieon 1 argyhoeddi 
y Phariseaid, oni buasai am eu rha^ru ddall-bleidiol, fod teymas y 
Messiah, yr hon y disgwylient mor hiraethus am dani, wedi dyfod mewn 



gwirionedd (Gwel ar ix. 12.). Fodein Hiachawdwryn cyflawni gwyrth- 

Idamlwg 
oddi wrth eiriau y torfeydd a'u gwelent (ix. 33.). " Ni welwyd' y cyflfelyb 



au uwch law dim a wyddai y genhedlaeth honno eun dano sydd amlw| 



" erioed yr Israel.' 

29. "Idy y oadam." Satan yw y "cadam:" y bydywei "d^;" a 
" dynion ei ddodrefn." . Trwy ryddhau dynion o'i feddiant, profiii Crist 
Ei fod wedi ei rwymo ; hynny yw, wedi ei orchfygu a'i yspeilio o*l allu. 

30. " 7 neb nid yw gyd A Mi/' &o. Gesyd yr adnod hon allan y 
gwyrthwynebiad cyflawn ag y sydd rhwng Satan a*i ddeiliaid ar un 
Uaw, a Christ a'i ddisgyblion ar y Uedl. Fel pe dywedasai ein Hiach- 
awdwr, yr ychych chwi yn Fy nghyhuddo fod mewn cynghrair a'r 
diafol. Dangosais 1 chwi nas gall hyn fod. Na all ; herwydd y mae 
dau allu mawr ar waith yn y byd, y naill yn gwbl wrthwyneb i*r llall. 
Ac y mae j rhai nad ydynt o*m tu i yn cymmeryd plaid y celyn ; ac y 
mae y rhai na ymdreohant gasglu yng nghyd eneidiau i*r cynhauaf nefol, 
yn cynnorthwyo y gelyn iw gwasgara oddi wrthyf Fi, a'r gyfyrgoll 
tragywyddol. Diau yr amcenid i'r geiriau hyn gael eu cymmhwyso 
eya a Uvmder miniog ^t y Phariseaid yn gyntaf. Nis gallent lai na'u 
deall fel yn dweyd wrthynt, eu bod hwy eu hunain trwy bri'odoli Ei 
v^rthiau Ef i alluoedd Satanaidd yn gosod eu hunain ar ochr y gelyn. Nid 



St. MATTHEW, XH. 

31 IT Am hynny y dywedaf wrthych chwi, ° Pob o.c.28. 
pechod a chabledd a faddeuir i ddynion : ond « Heb.6.4,dtc. 
*cabledd yn erbyn yr Yspryd Ql&n ni faddeuir i iiokn&.i6. 

ddynion. * ^^- "'• ^^- 

• 

oeddynt gyd % Christ, ac am hynny rhaid eu bod yn Ei erbyn Ef ; nid 
oeddynt yn casgla dynion at Dduw, gan hynny yr oeddynt yn eu 
gwasgani oddi wrth Dduw. Y mae o bwys cydinaru yr ymadrodd a 
go&odir gan St. Marc (ix. 40.), a chan St. Luc (ix. 60.), "Canys y 
" neb nid yw i*n herbyn, o*n tu y mae." Yno cawn nad oedd y dyn a 
fvnriai allan gythreuliaid yn gwneuthur dim yn erbyn Crist; bwriai 
hwynt allan yn enw Grist, a'r unig beth yr achwynai y diflgybHon yn ei 
erbyn oedd, nad oedd yn eu dilyn hwy yn eu teithiau oddi amgylch. 
Nid oedd hwn ddim yn taflu ani'ri ar Qtmi, nac yn attal neb atto, gan 
hynny yr oedd y daioni a ^niai o du yr lesu. 

31—37. Peohod yn erbyn yr Yspryd Gl&n, a pheohodau 

eraill y tafod. 

St. Marc iii. 28—30. St. Luc xii. 10. 

31. "Am hynny y dywedaf." Y mae cyssylltiad agos rhwng yr 
adnod hon a'r ymadroddion diweddaf ; ac y mae o bwys i ni sylwi ar 
hyn er mwyn iawn ddeall y pwngc anhawdd sydd yn canlyn, sef y 
pechod yn erbyn yr Yspryd Glln. Nid yw yn ddichonadwy i neb wrth 
ddarllen geiriau difrifoi lesu Grist yn ystyriol, beidio ymholi. Pa beth 
yw y pechod yn erbyn yr Yspryd Glftn? Bhoddwyd amryw attebion 
I'r go^iad hwn. Sylwer hefyd mai nid at bechod yn unig neu hechu 
yn erbyn yr Yspryd Glftn, y sonir, ond am " gabledd" x mae pob 
math o wyrthwynebiad i ddylanwad yr Yspryd yn bechod yn Ei erbyn ; 
ond nid yw yn anfaddeuol. Y mae y cabledd yn an&ddeuol. Hefyd 
yr oedd yn bechod ag yr oedd y Phariseaid mewn perygl o'i gyflawni. 
Yn oeddynt yn sefyll ar ymyl y dibyn, os nad oeddynt eieioes wedi 
syrthio drosodd. Priodolasent yn barod waith yr Yspryd Gl^n i Satan 
o fwriad drwg yn unig (Gwel St. Marc iii. 30.). A allwn ni ddim gan 
hynny gasglu mai y pechod a nodir yma ydyw gwrthwynebiad bwriadol 
a childynus i waith yr Yspryd Gl&n, fel ag i briodoli yn gyhoeddus Ei 
waith Ef i*r Yspryd aflan f Diau, os dyry Yspryd Duw i fynu ymryson 
a dyn o gwbl, gan ei adael i feddwl a*nghymmeradwy, y gwna hynny 
a'r cyfiyw im ag y bydd ei gasineb at sancteiddrwydd a'r gwirionedd 
mor fawr, nes ei arwain i briodoli y gwaith, ag y gwyr yn dda mai yr 
Yspryd Glftn a*i cyflawna, i'r yspryd aflan. x pechod agosaf i waith 
y rhai hyn, hwyrach, yn ein dyddiau ni ydyw camwedd y rhai ymdre- 
chant ddistewi, neu a gablant, achosion daionus a dynion duwiol, o 
gasineb at y gwirionedd, neu er mwyn cyrhaedd eu hunan amcanion. 
Cyferfyddir a phobi yn fynych y rhai a ofnant eu bod wedi cyflawni y 



31. " CkMeddynerhyn yr Yy^ryd GlanJ* 
Dylem sylwi fod St Marc yn dilyn yr 
un drefn a St. Matthew, gan &:y»^ltu 
yr ymadrodd hwn a chyhuddiad y rha- 
riseaid yn erbyn yr lesu £i fod yn bwrw 
allan gythreuliaid trwy Beelzebub. Tn 
yr Efengyl yn ol St. Luc cofhodir yr 
ymadrodd yng nghylch cablu yn erbyn yr 



Tspryd yng nglyn ag amgylchlad hollol 
wananol,8ef yn y lie y sonir am anfoniad 
yr Apoetolion. a r dyledswyddau oeddynt 
iw cyflawni (Gwel x. 14, a St. Luc xii. la). 
Buddiol hefyd fyddai sylwi ar y cys- 
sylltiad rhwng y geiriau hyn a'r ymad- 
roddion yn Heb. vi 4—8. x. 26-31. 1 St 

loan V. 16. _ 

Ha 



St. MATTHEW, XH. 

O.C.28. 32 A phwy bynnag a yddywedo air yn erbyn 

y pen. 11. 19. Mab y dyn, fe ■ a faddeuir iddo : onA pwy bynnag 

loS 7?'i2, a ddywedfo yn erbyh yr Yspryd Glan, ni*3 maddeuir 

■^' 1 3 ^^^^> ^^ 7^ 7 ^y hwn, nac yn y byd a ddaw. 

IJ^T.'iV 33 Naill 81 gwnewch y preu yn dda, a'i* *fFrwyth 

w*c6.43,44.yj^ jjda ; ai gwnewch y pnen yn ddirwg^ a'i fifrwyth, 

yn ddrwg : canys y pren a adwaenir wrth ei 

ffrwyth. , ' • 



1 .' ! 



pechod hwn. Cymmered y cyfryw gysur, gan ystynad fbd.eu tmllod 
meddwl a'u hofnau hwy eu hunaiii yn brofion egliir na wnaethant.y: 
^fryw beth. Pei buaseirt wedi pechu yn anfoddeuol yn erbyn yr 
ispryd ni buasai* yn' ymryson a hwy mwyach. Gadewsid hwy yn 
eu odon galedwch. Y mae.ypeeUod a nodwyd yn anfaddenol) nid am 
na fyn Duw ei faddeu, ond am fod y dyn wedi cloi drws y galon fel Da 
cham flFydd ac edifeirwch ffordd i fyned i mewn iddL 

82. " Yn erbyn Mab y dyn.'* Cablesid Mab y dyn yn fynych dan 
yr enw lesu o Nazareth ; a thaflesid amo bob" dirmyg fel dyn. Yr 
oedd dyndod ein Harglwydd yn cuddio Ei Dduwdod i raddau mor bell 
fel nas gellid Bi'adnabod, ond trwy y gwieithi^doedd ii.JX)ddaissi y .Tad 
iddo iw gwneuthur. Gwaith yr Yspryd Glin oedd eglnvo leeu Grist yn 
Fab DUw. FeHy gallai Ilawer ddjwedyd yn erbyn .Mab y dyn mewn 
anwybbdadth, heb fod iddynt ddigon o dystiolaeth iw hargyhoeddi.' Ond 
pan ddefn'yddiai dj^ioh mchellgar a maleisus, wedi dallu en meddyliau 
ft rhagfarh, dystiolaeth yr Yspryd Glftn o ddwyfoldeb Crist- i brofi mat 
o ddiEdfol yr cjedd, dahgosai hyn ddrygioni o'r &th waethaf ynddynt. 
Gan belled ag yr oedd a Wnelent hwy yr oedd yr "halen*' ysprydol wedi 
diflasu, ac 4 pba beth-yr helltid hwyni Nid oedd ^gao Ddawfoddum 
arall wedi ei ordeii^o iw hargyhoeddiy acam hynny niichaeptvfaddeuantu 
Fel engraifPt o un a gawsai^nigaredd ^ ol dywedyd yn erbyn Mab y 
dyn gellir nodi. Banl o Tarsus ;-Cymmeier «i e^ian ef ei hnn yn 
eglurhad. "Yr'hwn oeddi^ q*r blaen yn gablwr^ ac yn eriidiwr, ac yn 
"drahaus:* eithr' mi a ge&is >drugaredd, am i mdoynvddiarwylxkL'ei 
" wneutJiur trwy. a'nghredinia^th V (I Tim. i. IS,). : . 

" Nao yn y byjdhwn, nac ym y.byd a ddaw.'f Ymresymmwyd yn 
yr hen amser, ac mewii. amderdiweddar oddi wrth .y geiriau hy!n, ean 
fod un pechod- yn an&ddeuol yn y byd & ddaw, «y gellir madden pecno^ 
dau eraill« Ac felly de&iyddir y^ adnod hon gan rai fel sail yr 
athrawiaeth a. ddyi^r ganddynt y bydd i ddynion gael ail gyfleu, neu 
yn hytrach gyflieus£« pellach, o foddion gras a phrawf tu draw Vr bedd. 
Adeiladu ar sail wto i gvlbdi y fath orawchi-adeiLj^iaeth ywhyn. Ystyr 
naturiol y geiriau yw rhybudd difrifol.nad oes modd cael maddenant. 
Bhoddi do tragwyddbl ar ddrws tmgaredd o flaen pechadnriaid na 
fynnent ediiarhau y mae y geiriau, hep a^r gobaith i peb arall ax ol 
myned drwy afon angeu yn annuwiol. Nid ydyw Duw yn gadael-un 

ririonedd nwysig i ornhwys ar gasgliadau cywrain dynionichwilfiydig. 
mae fforad y bywya inor oleu fel y call pawb ei.hadnabod, a phdo 
gwirionedd mayn: wedi ei argraffii mewn llythyr^nau, broiaion ami. 

88. "STaiU f4 gwnewch y pxen ,ya dda,'.' dxK Amean ein Hiach- 
awdwr yma'yw olrhaii^ geiriau a gweithredoedd dynion iw gwraidd, a 
dwyn sylw £i wrandawyr ai hwiuiw ; canys rhaid {od y firwyth o'r.un 



St. hatthew, xn. 

84 Oh '^eppil gwiberod, pa wedd y gellwch lefatu 0.0.28. 
petlmtL' dft, a chwi yn ddrwg? ^canys o hela6tilirwyddbpen.3.7. 
y galon y Uefara'r ffenau. ol^Tis. 

86 Y ayn da, o drysor da y galon, a ddwg allan 
bethau da : a'r dyn drwg, b'r trysot drwg, a ddwg 
allan bethan drwg. . . 

36 Eithr yr ydwyf yn dywedyd wrthych, Mai am 
bob gair segur a ddywedo dyiiioh, y rhoddant hwy 
gyfru yn nydd y fern. > . 

37 Canys wrth dy eirian y'th gyfiawnheir, ac wrth 
dy eiriau y'th gonaemnir. 

natur a*r cynnyrchydd o hono. Cymmhwysid y eeiriau atto Ei Hun ; 
8^, yn ail at y Pharifieaid. M^wn pertbynab iddo Ei Hun yr oedd y 
firnytfa, sef Ei weithredoedd o drugaredd ac iachad i*r cleifioB yn dda, 
pafaam gan hynny na ^deallai y Phariseaid eu bod yn tarddu o wreiddyn 
da. Ond mcTni perthynas i*r Pharifieaid yr oedd eu geiriau a*u gweith- 
redoedd hwy yn ddrwg, gan hynny gallent fed yn sicr fod y personau eu 
honain jn ddrwg, Ond hwyracn, y gellir rhoddi ystyr eangach a 
dyfhach .- i*r ymadrodd gan ddangos mai yr anian fewnol sydd jn 
dylanwadu ar yr allanol. " Gwnewch i chwi galon newydd " meddai y 
prophwyd, hynny yw **^ceigiwch galon newydd gan Dduw. FelJy yma 
" gwnewch y pren yn dda," ceisiwch gan Dduw greu ynoch ^on Ian, 
fel y l?yddp, eich geifiau a'di gweithredoedd yn w^ Os mynnir gleewi 
y ffrwd rl;iai^ glanhau y ffynhon. . *> 

34. "O helaethrwy^d y galon y ilefaray gex^u." . Yn llythyrenol 
'* orlifiant y galon." T mao) ymadrodd y tad'od yn dangos cyilwr y 
galon^yn gywir, ao ^im hynny y maent 9II o bwys mawr.- Meadyliau 
y ^on yn rnedeg yn flfrwd lifeiriol dros y wefus yw ein hymadroddion, 
ac nis gallwn. yn hir iawn r^ithio, ynddynt Pan ddelo rhyw beth i 
gynhyrfu yteimlad daw y Uaid o waelod y galon. i lychwino ymadrodd 
yr annu^iol, ond. parha ymadroddion y galon bur yn Ian (Darllener St. 
Iagb'iii.,2— 12.). 

35., "Trysor." Sef ystorfa lie y cedwir eiddo. Yr un gwirionedd a 
(ddysgir yn yr aclnod hon ac ad. 33. Oddi eithr. yr awcrymmir yma mai 
yr hjrn a rGd4ir iw gadw yn y galon a ddaw allan noni. Bydd delw 
yr addysg a gymmerwn ar yr oil a lefJBurwn. 

. 36. "Gair sei^ur/' */ Ysgafh," "gwag," " diamcah." 0*r fiath ofal a 
ddylem gymmeryd wrth! lefaru! Os rhaid rhoddi cyfrif am y geiriau 
eegur, diwerth, diofa], pa faint mwy am y geiriau drygionus a maleisus ! 

37. ''(jyflawnheir** — ** gondemnir." Mewn mannau eraill dywedir 
y'n bemir yn.ol ein gweithredoedd, ond y ms^e ein gweithredoedd yn 
.cynnwys eiij geiriau, a'n gweitliredpedd yp cofleidio ein holl ymddygiad, 
a n cyriuner^ad. Am fod ein geiriau yn dangos cyflwr ein ealonau iawn 
y dywedir mai yn ol purdeb ac uniondeib y rhai hyn y*n oyfiawnheir yn 
y faro, ac yn ol eu diygioni y*n condemnir. 



O.C.28. 

16. 1 



St. MATTHEW, XIL 

38 f Yna'r attebodd Aai o'r ysgrifenyddion a'r 
^Phariseaid, gan ddywedyd, Athraw, ni a chwen- 



i^lil nychem weled arwydd gennyt. 



lOor. 1. 22. 



Ten. 16. 4. 
jCftrc 8. 38. 
loan 4. 48. 



'39 Ac efe a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, 
•J^,i";^ Cenhedlaeth ddrwg a ^godinebus sydd yn ceisio 

arwydd ; ac arwydd ni's rhoddir iddi, ond arwydd y 

prophwyd Jonas : 
t Jonah 1. 17. 40 ' Canys fel y bn Jonas dridian a thair nos ym 

mol y morfil, felly y bydd Mab y dyn dridiau a 

thair noe ynghalon y ddaear. 



38 — 42. Yr luddewon yn ceisio arwydd. 

St Luc xi. 29—32. 

38. " Yr attebodd." Bengys y gair hwn y cyssylltiad rhyngddo- ar 
ymddiddan blaenorol. Dywedasai yr lesu Ei fod yn bwrw allan 
gythreuliaid trwy Yspryd Duw. PrTodolai rhai y gwaith mewn mnlais 
drwg i ysprydion aflan. Gofynai eraill am arwydd o'r nef ganddo i 
brofi mai oddi yno y derbyniasai y gallu. Hwyrach mai ryw arwydd 
gweledig yn y wybren nchod ; neu un fel y tan a ddiegynodd ar nJlor 
Elias, a geisient. 

39. *• aodinebus." Y mae y troell ymadrbdd hwn yn cael ei arfer 
yn fynych yn yr Hen Destament am anffyddlondeb Israel i gyfammod 
eu Duw. Cydmerid y cyfammod a wnaetbai Duw a'r genhedl luddewig 
trwy Abraham a Moses i*r rhwymau priodasol, fel y gwneir y cyfammoa 
Cristionogol a ni. DywedJi Duw oedd yr Eglwys luddewig, fel y mae 

S" Eglwys Gristionol yn ddyweddi i Grist. Gelwid anffyddlondeb i 
duw gan hynny yn odineb moesol ; a'r genhedlaeth ragrithiol yn 
amser Crist yn " genhedlaetb odinebus." Anfiyddloudeb yr luddewon 
i Dduw a barai iddynt geisio arwydd o*r nef gan Grist yn ychwanegol 
at y profion a roddasai Duw yn barod iddynt. 

** Arwydd ni roddir." Hynny yw, ni roddid iddynt un arwydd o'r 
natur a geisient, ac i*r amcan a ddymunent. Gwyddai yr Arglwydd 
pa beth iw roddi yn well nac y gallent hwy ddewis. Ac y mae yn dra 
thebyg pe cawsent yr arwydd a ddewisent eu hunain ni buasent ddira 
nes i gredu; a geflid felly gymmhwyso iddynt hwy y geiriau, " Oni 
" wrandawant ar Moses a'r prophwydi, ni chredant cnwaitn pe codai un 
*' oddi wrth y meirw " (St. Luc xvi. 31.). Ond yr oeddynt hwy i gael 
yr arwydd hwn, fel y dangosir yn yr adnod nesaf. 

40. " Jonas." Yr oedd y prophwyd Jonas yn arwydd i'r luddewon 
a'nghredinfol : 1. Fel prophwydoliaeth, yn gysgod, o farwolaeth yr lesu 
a'i adgyfodiad : 2. Fel cerydd iddynt am eu cildynrwydd, o herwydd i 
wyr Kinefe edifarhau wrth bregeth Jonas, tra y gwrthodent hwy wran- 
daw ar " un mwy na Jonas." Y mae yn debyg fod ein Harglwydd yn 
edrych ym mlaen hefyd at Ei adgyfodiad Ei Hun, a'l e£faith a ddilynai 
Ei bregethiad gan yr Apostolion, gan gydmaru hynny ag effaith prege- 
thiad Jonas ar ol ei waredigaeth o fol y morfil. EdifjEu-haodd trigolion 



^ 33. "Khai o'r ysgrifenyddion a*r PIicl- 
**riieaid,** Nid yr un penionau oedd y 
rhai hyn fel y dengys St. Luc (xi. 16.) a'r 



rhai a gyhuddent yr leni o fwrw allan 
gythreuliaid trwy Beelzebub. 



St. MATTHEW, XH. 

41 Gwyr Ninefe a gyfodant yn y fern gyA k'r 0.0.28. 
genhedlaeth hon, ac a'l ^condemniant hi ; am iddyntf oweijer.s. 
nwy ^ edifarhau wrth bregeth Jonas : ao wele fwy emc. le. si, 
nk Jonas yma. Rhiif.2. 27. 

42 *Brenhines y dehau a gyfyd yn y fam gyd^Jon»i»3 5. 
&'r genhedlaeth hon, ac a'i condemnia hi ; am iddi*2a5?i^9!i: 
hi ddyfod o eithafoedd y ddaear i glywed doethineb 
Solomon : ac wele fwy na Solomon yma. 

43 T[ A phan el yr yspryd aflan allan ddyn, ^efek jobi. r. 
a rodia ar hyd Ueoedd sychion, gan geisio gorphwysdra, ^ ^^^ *' ®' 
ac nid yw yn ei gael. 

44 Yna medd efe, Mi a ddychwelaf i'm ty o'r lie 
y daethum allan. Ac wedi y delo, y mae yn ei gael 
yn wag, wedi ei ysgnbo a'i drwsio. 

Ninefe fel ceDhedlaeth, a chorphoriaetii o ddinaswyr, yn unfiyd ; ychydig 
o bereonau unigol a edifarhaodd ym mhlith yr luddewon. 

42. ** Brenhines y dehaxi." Yr oedd Sheba yn Arabia, ac felly i'r 
dehan o wlad Canaan. Dyma engraifft etto o*r Hen Destament yn 
arwydd i*r luddewon ystyfoig. Teithiodd Brenhines Sheba bellder 
maith er mwyn clywed doethineb Solomon, ond cauent hioy eu clustiau 
rhag gwrandaw ar y Gwirionedd Ei Hun yn lle&ru. 

43 — 46. Dychweliad yr Yspryd aflan. 
St. Luc xi, 24—26. 

48. " Tr yspryd aflan." Achlystirwyd llefariad y ddamheg hon ^n 
y wyrth a*r ymddiddan blaenorol, a cheir yr eglurhad a*r cynmihwysiad 
cyntaf o honi yn hanes jt luddewon. Dengys ein Hiachawdwr hyn Ei 
Hunan yn Ei eiriau diweddol, " Felly y bydd hefyd i'r genhedlaeth 
" ddrwg hon " (ad, 45,). Tra y eadwom hyn mewn golwg gallwn ofyn 
pa beth a feddylid wrth yspryd aflan yma? Diau mai ryw bechod 
gwaeddfawr ag y buasai iV luddewon ei adael, megis yr hen dueddfryd 
oedd ynddynt gynt at eulun addoliaeth. Yr oeddynt wedi llwyr ymwr- 
ihod a'r pechod hwnnw yn nyddiau ein Hiachawdwr. 

" Efe a rodia ar hyd Ueoedd aychicn." Dysgrifir yr yspryd aflan 
megis yn crwydro, yn ddigartref trwy leoedd sychion, sef diffeithwch 
a'nghyfannedd, gan geisio gorphwysdra. Dywedir fod y syniad hwn yn 
unol a'r traddodiadau luddewig ; ond gallai fed ynddo fwy ystyr na 
hyn, canys gwyddai y Gwaredwr yn dda ga beth oedd gwir nodweddiad 
ac arferion yr ysprydion aflan (Gwel ar viii. 11.). 

44. "Yn wag, wedi ei yagubo.** **Ynwag" heb un preswylydd 
newydd a mwy sanctaidd ynddo : " Wedi ei ysgubo ai drwsio " a phure- 
digaeth seremoniol, a glanhad allanol yr Ysgrifenyddion a*r Phariseaid. 
Dyma ddysgriflad cywir gyflwr yr luddewon oeddynt yn cyd oesi a 
Christ yn nyddiau Ei weinidogaeth ar y ddaear. 



41.^ " Fufy** Fel yii ad. 6 y raae y pair 
ewreiddiol yn arwyddo nid "mwy Per- 
^ton** ond peth mwy** yn y fan yma. 



Cawn yr cm peth yn St. Luc xi. 31. Nid 
yn unig yr oedd y Person yn fwy ond y 
gennadwri hefyd yn Uawer mioyptoyng. 



St. MATTHEW, XIL 

O;0.2S. 45 Yna y:mae efe yn myned, ac yn cymmeryd 

" gyd 4g ef ei hiin saith yspryd eraiE gwaeth nag ef 

- ei bun ;-ac wedi iddynt fyned i mewn, hwy a gymn- 

iHeb.6.4i neddant jrno: ac y mae'Miwedd 7 dyn nwnnw yn 

5prtra.i2o^waeth.iiaT ddeclireuad. Felly y bydd hefyd I'r 

^^*^ J* genhedlaeik ddrwg hoiu 

46 % Tra'xydoedd efe yn llefaru wrth y torfeydd, 



46. ** Sait/b, ysppyd ^rftiU*'! Ofer.yw i ni holi pa -l^th oedd y saith 
prif becLod a feddylir wtth y saith' yspryd «dan yma, ac nid oes i 
ni le i feddwl fod ein Hiadiawdwr yn cyfeirio at vnrhyw saith penno- 
dol. Amcan syml y ddamheg yw dysgu yr luddewon i jrstyried, er 
eu bod fel cenhedl ar yjprya wedi fgolchi eur dwyiaw oddl wrth rai 
pechodau, ac wedi diwygio llawer yn allanolion crefydd, etto- eo bod 
trwy. Ei wrthod Ef, a chajblu yn erbyn yr Ygpryd Gl&i, yn Uithro i 
bechodau lij^w^j gwaeth, yr byi^ oedd yn.siCT o wneyd eu diwedd hwy 
yn waeth na diwedd yr hen g^nhedlaetnau a gaeth gludasid gan frenhin- 
pedd A^s^i^d a Ohaldea. (jraJlwn fodd bynnag yn hawdd adnabod rhai 
p*r pechodau newyddion oeddynt.yn nodweddu y genhedlaeth hono ; 
tnegis balchder^ rhagri.tb^ fi*Qghrediniaeth, cabledd. Os ^ymmerwn y 
gbl^giad' ynai. eiilun-^doliaeth oedd yr yspryd aflan a fwriasid allan, y 
mae yn ahhawdd deall pa fodd y g<dygir iddo ef ddychwelyd gyd &'r 
saith eraill, onis gellir dweyd iddynt " osod i fynu eu heuluncd yn eu 
" calon " (Ezec. xiy. 3,), a-dyfo^Ji?* gaettweision-H *' gybyddniod, yr hyn 
" sydd euluh-addoliaeth " (Col. iii..5.). Gwedi y cyfan, hwyrach, na 
olygir dim mwy nac eithafion drygioni: ' Cyrhaeddasai yr luddewon 
Jbynny nod jidbiel H^ewn.pechodj a :" ehyflawnasant fesur en banwiredd." 
. GeJJir yn draphriodol gymmhwyao y wers, a roddwyd yn gyntaf i> 
Juddewon, attom ninnau, fel. personau unigdl, ac fel cenh^dL Fel 
jcenhedl, dylai fod yn rhybudd difrifol i ni rhag ofn i ni gwedi cael em 
gwaredu oddi wrth.lawer gyfeiiiocnadau trwy rasDuw; yn y Diwygiad, 
syrthio i bechodau eraill cwbl mor . berjrglus aV rhai bynny. - Rhy- 
ddha^d ein Heglwya oddi. wrth y fiath gyfeiUomadau peryghis ae 
addoliad y !Forwyn Vt ynfydedig Mair, ar Seintiau/ond y mae tnedd 
Dftwr ynom i syrthio i fjololr^dcC ffurfioldeb, a'sghrediniaeUi, a Uygredd, 
3mg nghyd ag anil^ddiaeth yBaarfwol. Y mae y pethau hyn yn waeth 
nac ofergoeledd, yn eu heficdthiau ymaErferol. Gallwn gymmei^d gwers 
bellach fel gwladwriaeth ac Eglwys hefyd, trwy ofaln wrth ymdrecfau 
gwrthweithio annuwiaeth a ^ilsfctterwck yisprydol, na dddhyddiom 
drachefii yr hei^ arto cnawdol.a wrthodwyd gan ein henafiaid yn y 
I^ywygiad, ac felly adferu addoliad y wynfydedie Fair, a'r seintiau. 
; ' Fel perepnau unigol y mae. yma addysg wer&fisiwr i ni. < Dengys y 
ddamheg i ni y gallwn fwrw allan rai pecbodau aflan, ac os ymddiri«dwn 
yn ein nerth ein hunain, teb geisio yr Yflpiyd Glftn i breswyHo yn ein 
heneidiau, fod yno berygl i bechodau eraill ein meddianu. Gkdl y 
meddwyn dros amser trwy. aberth,, poen, a llafur ymryddhau.o fieijglau 
meddwdod; ond os ymfcddlona ar fywyd moesol yn unig, heb geisio 
f^ras gan Dduwi ddilyn bncdredd newydd, daw yr hen elyn yn ol mewn 
awr na thybia, a bydd diwedd y dyn nwnnw yn waeth na*i ddechreuad. 



St. MATTHEW, XII. 

wele^ ei .^{em»*i frodyr. oedd yn gefyU allwi, yn o.c.28. 
ceisio yiuddiddan ^g ef . ^J^^- ^^- ^' 

47 A dywedodd iin wrtho, Wele, y mae dy fam iS^lu. 
di a'th frodyr yn «efyll allan, yn oeisio ymddiadan a 1^.1 m. 



thi 



1 Cor. 9, 5. 
GaL 1. 19. 



48; Aq ^ 9* .atttfbodd ac a ddywedodd wrth yr 
l^wn.ia, ddywedasai wrtho, Pwy yw fy mam i? a 
phwyywfymrodyril . 

, 49 Ae.tfe a estynoddei law ta ag at ei ddisg^blion, "iSlT *"" 
ac a ddywedodd, Wfile fy mam i, a'm brodyr i : ^'ik** 

50 Canys ° pwy bynnag a wna ewyllys iy Nbad Heb.\ u. 



B Owel loka 



46-^50. Mtoa a ^rodiyr yr lesu. 

St. Marc iii. 31—35, St. Luc viii. 19—21. 

46. "Ei fam a*i frodyr.** Cawn hanes manylach o'r atngylchiad 
hwtt yn St. Marc. Yinddeng^s fod yr lesu a*i. ddisgyblion taor ddiwyd 
wrth eu gwaith o addysgu y lliaws a*tt cylchynent, " fel na allent gym- 
" maint e^ bwytta "bara." " A phan glyba yr eiddo Ef, (sef Ei gyfhesei- 
"fiaid) hvry aaethant iw ddal Ef : catiys hwy a* ddywedasant, T mae 
*? Efe allan o*i Iwyll " (St. Mar<5 iii. 20, 21.). Y mae yn dra tliebyg 
mai gyd'ftV aincan o'i ddenu Ef allan o blith y dyrfa, er mwyn cael 
o Hono hamdden i gymmeryd llmjiaeth a gorphwys, y ceisiai " Ei fam 
** a*i frodyr" Ef yn bresenol. Ystyrir yn gyflfredin fod Joseph gwr Mair 
wedi ei gladdu cyn .duchtenad gweinido^tli gjhoeddus ein Hia- 
chawdwr, canys ni sonir am ei enw «r ol yr adeg y ouasai yn Jerusalem 
pan oedd yr lesu yn ddeuddeng mlwydd oed. 

48. "Pwy yw Py mam IP Jl-phwy^w Py nirodyr iP** Hynny 
yw, Pwy yn rhwymau a seiliau gwirionedd tragywyddol sydd yn dal y 
bei^ynas agosaf at Grist ? Pa le y mae y berthynas ^nnattodol -yw 
chael ? Dywedin yn yr adnod nesaf. , - 

50. "Pwy bynnag a wna EwyUys Py liTliad.** Kid rhwymau y 
berthynas yn ol y cnawd ydyw yr hyn a'n dwg agosaf at 'Grist. , Yr oedd 
i Grist Ei fern dddclarol, ond Tad Dwyfol : ac yr oedd y rhai a unid ag 
Eif tryry y Tad pefol yn llawer nes iddo na*r rhai a unid trwy y berthynas 
cldaearol. Y nwe y berthynas ysprydol yn llawer mwy dwfo, sicr, a 
pharhausj, na'r un dymhorbl. Nid ydym yma 1 dybio fod yr lesu yn 
tynu gwth^eiibyniad rhwn^ y rhai a wnaent ewyllys Ei Dad ar un 
llaw, a*i fam a'i frodyr, ar y UaU, fel ag i awcrymmu nad oeddynt hwy 
ddim yn gwneuthur .yr im ewyllys, ac yn feddiannol ar yr un fendith. 
I^id oes.up amheuaeth nad oedd Ei fam wynfydedig Ef yn feddiannol 
ar y ddwbl fendith o fwynhad y berthynas naturiol agosaf, a*^ undeb 
ysprydol mwyaf nefolaidd, trwy Ei hufudd-dod hi i ewyllys y Tad yr 
Hyn sydd yn y nefoedd. 



46. -Et frodyr.**. Gwel ar Tiii. 65. 
Dodfr himes y digwyddiad a tiodir yxna 

SI -yr Tin lie yn: yr Efengyl yn ol St. 
arc, ond y mae ar ol Danmeg yr Hauwr 
yn St Luc. Cymmerodd y cwbl le, pa 
fodd bynnag, ar yr un diwmod (xiii 1.), 
a chan fod St. Marc a St. Matthew yn 



dodi yr hanes yn fanylaeh, a'r olaf yn 
de&yddio y geiriau, ** tra yr ydoedd Efe 
**yn Uefaru wrth y torfeydd," diau mai 
y ddau hyn aydd yn dilyn jrr amaerydd- 
laeth fanylaf Yn gyffredin St. Luc yw 
y mwyaf gofalus am ddilyn amseriad 
rhfiolaidd. 



St. MATTHEW, XIIL 

■ O.C.28. yr hwn sydd yn y nefoedd, efe yw fy mrawd i, a'm 
chwaer, a'm mam. 

PENNOD XIIT. 

3 Bammeg yr Tmuwt a V Jiad ; 18 a *i deongtiad. 24 Dammeg yr efravi^ 
31 yir had mu»tard^ 33 v surdoes, 44 p trj^or euddiedig^ 45 y perl, 
47 a V rhioyd. 53 Tmodd y dirmygir Crist gan ei loUtdwyr ei nun. 

DYDD hwnnw yr aeth yr lesu allan o'r ty, ac 
yr eisteddodd wirtli Ian y in6r. 

2 A thorfcydd lawer a ymgynnullasant atto ef, fel 
*i/iic6.3. yr aeth efe "i^r Hong, ac yr eisteddodd: a'r holl 

dyrfa a safodd ar y Ian. 

3 Ac efe a lefarodd wrtiynt lawer o bethau trwy 
ddamhegion, gan ddywedyd, Wele, yr hauwr a aeth 
allan i hau. 



Y 



" Chwaer." Y mae yn deilwng o*n sylw fod ein Hiachawdwr yn 
ychwanegu y berthynas o " chwaer " yma, gan adael allan dad. Cysse- 
grai holl berthynasau naturiol daear gan eu gwneyd yn gysgodau o'r 
berthynas ysprydol ; ond, nis gallai ddweyd " Fy Nhad." Nid oedd, 
ac nid oes, iddo dad ar y ddaear. Felly gedy Ef allan i ddangos mai 
tJn yw Ei Dad Ef a hwytbau, Bef Duw yr Hwn sydd yn y nefoedd. 

PENNOD XIIL 
Y SAITH DDAMMSGh. 

1—0. Yr Hauwr. 

St. Marc vi. 1 — 9. St. Luc viii. 4 — 8, 

(Am eglurhad gwel 18—23.) 

1. "Wrth y mop.^ Nid oes braidd anghen dweyd mai mor Oalilea 
ydoedd hwn. Dysgrifia Stanley, yn ei *' Sinai a Phalestina," lannerch 
ar Ian y mor hwn, ag y gellir yn nawdd ddychymgu ei bod y cyfryw ag 
yr edrychai yr lesu ami, fel yr eisteddai yn y llong, ac y dysgai y boW 
ar y Ian. Bywed y gellir gweled o'r fen hon yr holl fenylion a gofnodir 
yn Nammeg helaeth yr Hauwr ar unwaith. "Yno y gorweddai yr 
" 5^dfae8 gwrymiog yn ymestyn hyd fin y dwfr. Trwy ei ganol gwelld 
"ffordd sathredig, heb na gwrych, na chlawdd, i attal i'r ^d a heuid 
*' syrthio sir ei minion yma a thraw, neu sir ei chanol, yr hon a fethrid 
"yn barhaus dan draed y meireh, asynod, a phobl a'i tramwyent yn 
" wastad. Yno hefyd y ceid tir Da^ yr hwn sydd yn hynodi yr holl 
"wastadedd hwnnw (sef gwastadedd Gennesareth) a'i gymmydogaeth 
" oddi wrth y bryniau noe&wm ag sydd yn amgylchu mih y llyn mewn 
"lleoedd eraill. Y mae y gwastadedd hwn, pan na byddo dim yn 
"lluddiais, yn cynuyrchu cyndau ardderchog o fd. Ynogwelid y 
" * creigleoedd,' ar lechweddau y bryu, gyda phieau y meini yn ym- 
" ddangos weithiau trwy yr ^d,. pryd arall trwy y las borfe-lechweddog. 
" Yno hefyd y canfyddid y perthi drain a mieri,^ yn tyfu i fynu yng 
" nghanol y gwenith ymwglog." 

8. ** Dammegion." Hanesyn, nen chwedl, ag ystyr fewnol, neu 
yfprydol iddi, yw damheg. Gellwn gasglu oddi wrth adnod 53 



St. MATTHEW, XIIL 

4 Ac fel yr oedd efe yn han, peth. a syrtliiodd ar o.c.2& ^ 
fin J ffordd ; a'r adar a ddaethant, ac a'i difasant 

5 Peth arall a syrihiodd ar greig-leoadd, lie ni 
chawsant fawr ddaear : ac yn y man yr eginasant, 
gan nad oedd iddvnt ddyfhder daear : 

6 Ac wedi codi r haul, y poethasant ; ac am nad 
oedd ganddynt wreiddyn, hwy a wywasant 

7 A pheth arall a syrthiodd ym mhlith y drain ; 
a'r dram a godasant, ac a'u tagasant hwy. 

8 Peth arall hefyd a syrthiodd mewn tir da, ac a 
ddygasant fl&ivyth, peth ar ei ^ganfed, arall ar ei b G«n. ze. 12. 
dn-ngeinfed, arall ar ei ddegfed ar hugain. 



ddarfod i'r Saith Ddamheg a ddodir yn y bennod hon gael en llefani 
liaJ31 ai ar yr un adilysur, neu toa 'r un amser. Neu gafiai y llefarwyd 
hwy ym mhlith eraill ag ydynt heb eu cofiiodi, ac iddynt gael ea casglu 
gan yr Ef»igylwr o addysgiant mwy nag un diwmod. Yr anhawster iw 
bystyried megis wedi eu Uefaru ar yr un diwmod, yw y rhan o*r beunod 
(10 — ^23.) ag sydd yn dilyn dammeg yr bauwr, lie y dysgrifir yr ym- 
ddiddan o'r neilldu rhwng Crist a'i ddisgyblion. Awgrymmwyd y gallai 
ddarfod i'n Hiachawdwr encilio o'r neilldu ar ol llefaru y ddammeg 
gyntaf, er mwyn rhoddi cyfleusdra i*r addysg suddo i galonau Ei wran- 
dawyr, ac iddo ddychwelyd yn ddiweddarach yn y dydd, a thraddodi y 
tair dammeg ddilynol yn gyhoeddus ger broii y torfeydd. Llefarwyd y 
tair olaf wrth Ei ddisgyblion o'r neilldu yn y tj (36.). Ond pa un 
bynnag a'i mewn cyssylltiad au gilydd fel y maent yn y bennod hon, y 
Ue&rodd ein Harglwydd y Saith ddammeg, a'i ynt« St. Matthew a 
arweiniwyd iw dethol a'u trefiiu blith addysgiadau helaethach, y maent 
yn ddiau yn rhoddi i ni ddarlun mawreddus, yn brophwydol ac ym- 
arferol, o deymas Crist. Dygir hyn i*r amlwg, wrth ymdrin a'r gwahanol 
ddamhegion. 

5. " Creig-leoedd." Yn ol St. Luc ar y "graig." Tir creigiog 
ydoedd, — ^y graig yn gorwedd oddi tanodd gyda haen deneu o bridd yn 
ei chuddio yma a thraw> I hwn y disgynai yr had a chan fod y graig 
yn gynes oddi tanodd, a dim ond ychydig o bridd yn gorchuddio yr 
had, ymddangosai yr egin yn fiian, a chyhyd ag y parhai yr bin yn 
llaith, ac yn dymherus, cynnyddai a thyfai, ond gan gynted ag y deuai 
yr haf crasboeth sychai y pridd teneu a gwywai yr ^n. 

7. " Ym mhlith y drain." Hynny yw, ym mhlith gwraidd y drain 
He yr oedd y ddaear heb ei llwyr lanhau o honynt. Y mae y drain 
hyn yn de^yccach i fieri, nac i ddrain, ein gwlad ni. Pe na wneid dim 
ond torn y rhai hyn i lawr mewn rhyw gongl arw o'r maes gem adael 
y gwraidd yn y ddaear, ofer a fyddai disgwyl i'r had a ddisgynai yn eu 
mysg ffrwytho, oberwydd byddiai i'r drain a'r chwyn garw dyfu yn 
giyfach a'i " dagu." 

8. " Peth ar el ganfed." Hynny yw, cant o ronynau am bob un 
a hauasid. Y mae hyn yn gynnydd dirfawr, ond nid mwy nac y clywir 
am dano weithiau yn y Dwyrain. Dywedir am Isaac iddo hau a chael 

y flwyddyn honno y can cymmaint " (Gen. xxvi. 12.). 



<( 



St. MATTiffEW, Xm. 

o. c. 28. 9 Y neb sydd gaJiddo ^ ghistiau i wrando, gwran- 
cpen.u.yi. dawed. ' ' 

10 ^ A daeth y disgyjblion, ac a ddywedaswt wrtho, 
Pa ham yr wyt ti yn llefaru wiiihyiit trwy ddam- 
hegioB? ' . . ■ 

11 Ac efe a. attebodd 6X5 a ddywedodd wrthjynt, 
*j»nii 25. J^jxx ^roddi i chwi wybod dirgelion teymas nefoedd, 

1 Cor. 2. 10. ac ni roddwyd iddynt hwy. 

• pe^.'».* 12 Oblegid pwy bynpag sydd •ganddo, i h^nnw 

&8.Mf* y rhoddir, ac efe a gaiff helaethrwydd : eithr pwy 

• 19- 26. b3ainag nid oes ganddo, oddi amo ef y dygir, ie, yr 

hyn sydd ganddo. 

13 Am nynhy yr ydwyf "yn Hefaru wrihjmt hwy 

. ar ddamhegion : canys.a hwy.yn gweled, nid ydynt 



I J 



lO-rl7. Paham y defayddiai yr lesu Ddammegion. 

St Marc iv. 1.0—13. St. Luc viii. 9, 10. 

10. " A daeth y •disgybUosu'* i Ymddengys oddi wrth yr adnod hon 
y rhaid fod ein Hiachawdwr wedi endlio o bliih y lliaws, hwyrach 
mai i orphwyso dros ychydig, cyn y gallasai yr ymddiddan rhyngddo 
a*i ddisgyblion gymmeiyd lie. ByVed Sti Marc ei fod ** wrtho Ei 
"Hun." .. ... 

IL " Am roddi i oh"yi,'» fto. " Dirgelion teymas nefoedd ydyw y 
gwiridn'eddau dy&ach a mwy cuddiedig o berthynas i deymais Crist, y 
rhai nis geliid eu gwybod ond ti-wy ddatguddiad oddi wrth. Dduw. 
Dywed^ein Hia6hawdwr mai .Ei reswm dros le&ru mewn dammegion, 
jn hytrach na6 mewn dull eglur oedd er mwyn gorchuddio neu gelu j 
dirg<^lion hyn oddi wrth y rhai oddi " aUan *' (St. Marc), sef oddi allan 
i ^Ich Ei wir ddisgyblion Ef. Mai hyn yw ystyr geiriau Cmt, ydd 
:yn andyccach yn y testjmau cyfochrog yn Efengylau St. Marc a St. Luc, 
nac hyd nod yn yr ymadrpdd o'n blaen ;' aa, er fod anhawster mawr 
i ddeall y rheswm hWn, y mae yn annichonadwy ei esbanio ymaiihf neu 
ei droi heibio. Mae yn amlwg nad ewyllysiai ein Hiachawdwr i gprph 
y IHaws a*i gwrandawai ddeaU dirgelion teyrnas nefoedd. A rhydd 
■Me 'ei Hun reswm dros hynny. 

12. " Oblegid pwy byniiAg sydd. ganddo.*' Teilyngai y disgyblion 
y rttago^frAint o fwy o oleuni gan iddynt dderbyn a defiiyddio yr hyn a 
roddasid iddynt : ond profEusai y Ueill eu bod yn annheilwng o'r rhi^r- 
fraint trwy ei gwrthoo. Dyma wir sail ymddygiad ein Harglwydd. 
Bam oedd-cospedigaeth. ' Cymmeryd oddi ar y rhai nid oedd gauddynt, 
am na fynent. Cl6i i fynu- y fiynnou oddi wrth y rhai a wrthodent 
brofi dyfroedd yr lachswdwriae^. Nid .gwrthpdiad di^fi^if o'r rhai 
oddi ^* allan ** oedd. Gwrthodasent hwy ei hunain, ac nid oedd hyn ond 
eosp'haeddiannol amynt. Buasai yr lesn yn eu hachub, pe yr ewylly- 
fliasent ; ond gwrthodasent Ei ami wi^oddiadau Ef, ac ni buasai dat^ 
guddio gwirioneddau bendigaid Ei deymas iddynt bellach, ond taflu 
gemau o flaen y moch« 



St. MATTHEW, XTTT. 

yn gweled ; ao yn clywed, nid ydynt yn clywed, nac o.c. 2& 
yn deall. 

14 Ac ynddynt hwy y cyflawnir prophwydoliaeth 
Esaias, jrr hoQ<sydd yn dywedyd, Ghui^lywed y 

'oly welly ao nil dd^allwoh; ae yn gweled yfEzee.112. 
STwelwoh, ao ni ohanfyddwoh. ■ aS^SI'S', 

15 Caays "brasawyd oakm y bobl hyn, a hwy bW. u. s. 
a glyWBant'4'tt ^elustiau yn drwniy ao a gauas- 15^^^^ 
ant euUygaid; rhag canfod &'» Uygaid, a ohly-«H«b.6.u. 
wed A*u olustiaii, a deaill ft!r galon, a throiy ao 

i mi euhlacOiati hwynt. • imi & 9, 10. 

16 Eithr *dedwydd yw^eh llygaid obwi, am eu»*p».i6.i7.' 
bod yn ewded :. a 'en clustiau, am eu bod yn 24"' ^^' ^ 
clyw^: * ' • »"•»•»• 



17 Oblegid yn wir y dywedaf i chwi, chwennychu' ha. 11. 13. 
lawer 'brophwydi a rnai cyfiawn weled y pkhau n.^ '^^ 
a welwch chwi, ac ni's gwelsant ; a chlywea yr hyn 
aglywcbehwi,.iM5ni'8clyw8ant ,. 

15. "\Ethag oanfod." Syl^r mai'y. bobl » ddjga^emt en hunain i'r 

rlwr anobeithiol.h'wn trwy eu hystyfnigrwydd a*u gwithnyBigrwydd, 
mae fforf y geiriau <beth yn waLanol ym xphrophw^idoliaetii ■ fisaias 
ac yn loan (xii. 40.), etto yr un yw yr ystyr : canys nid yw Duwyn 
cuddio ^ gwirionedd pddi wrtb n^b ond y thai ai gwrthodant, nacr.yn 
attal ei ras rkag neb ond j lAm lal, dirmygEoit, nac yn caledu ealon 
neb ond y rbai nad ewyllysiant mewh.nn niodd .en meddalb&d. Er na 
ddywedir yma, .i^wn ydyw egrlWi nad ^cenid damhe^on yn nnig er 
mvryn cuddio gwinotieddau oddi with y rbai oeddynt ahewyllysgar, neu 
annheilwng o'u derbyn. Hyn oedd un amcan,. a>.dyma-y rheawm. a 
rydd ein • HiacRawdwr droe eu defnyddio yma. Ond bwriadwyd y 
damhegion yn ddilys hefyd i arwain .meddyliau goBtyngedig.a difrifol i 
wybodaeth eangach a dy&ach o*r gwirionedd. le, hyd yn nod fr lliaws 
byddent yn foddion i ddeau rhai i ymchwilio. i'r g¥ririonedd ; ao yx 
ydym yn darllen i Grist eu defiiyddio o bwrpas er mwyn llefeuru y ^ir 
iddynt ** hyd y ^lent ei wrando " (St. Marc iv. 33.). Y mae damhegion 
fel y darlupiau a ddabgo^ i blant, y rhai nid arddangosant ddim mwy 
nac a all yrhai a edrychontamynt ei ddeall ; ac felly .tra y gwaaanaet 
thant megis i gelu gwirioneddau Dwyfol oddi .wrth y lly^d dioM 
enynant hiraieth mwy.angerddol iw deall yn y diggybl ewyllysgar. . 

16. ""DedwTdd yw eioh. Uygaid Qhwi,< am eu bod yn firweled.'* 
Hynny yw, y maent hwy yh wir yn canfod y gwirioneddaja.a.oBodir o*n 
blaen ; gan hynny rhoddir mwy oleiini iddynt. : 

17. "Iila^ev o brophwydl a rhai,. oyflawn," Ao. . Y mae yr.hyii a 
ddywedir yma am freintiaii gwrandawyr Crist yn Jlawer mwy gwirion- 
eddol am danom ni etto. G^mys y mai ein g^bodaeth ni " ddirgelion 
" teymas nefoedd " yn llawer helaethach na'r dddo yr. Apostol uchaf ei 

I .i l l I I ■ ■ ■ . ■■ ^ .J ■ 

16.17. Dedwudd'vvo etch Bygaid" Lle&rwyd yr un Txnadrodd ar acblysur 
gwaoanpl, Qwel ymyl y'ddalen. ' . 1 , > ^ 



St. MATTHEW, XIIL 

o. c. 28. 18 ^ Gwrandewch chwithau gan hynny ddammeg 
yr hauwr. 
k pen. 4. 23. 19 Pan glywo neb air ^ y deymas, ac heb ei ddeall, 
y mae y drwg jm dyfod, ac yn cipio'r hyn a hauwyd 
yn ei galon ef. Dyma yr nwn a hauwyd ar Jin y 
ffordd. 
20 A 'r hwn a hauwyd ar y creig-leoedd, yw'r 
*SSJ:S:3i,hwnsydd yn gwrando'r gair, ac yn ebrwydd trwy 
Sin 6. 36. ^ lawenydd yn ei dderbyn ; 

fraint y pryd hwnnw. Bydded i ni gofio mai i **Bwy bynnag y 
*• rhoddwyd llawer, Rawer a ofynir ganddo " (St. Luc xiL 48.). 

18—23. Eglurhad dammeg yr Hauwr, 

St. Marc iv. 14—20. St. Luc viiL 1—15. 

18. " Gan hynny." Gan fod y disgyblion gwedi lawn ddefiiyddio y 
eoleuni a rcddasid iddynt yn barod, ennillasent y fraint o dderbyn mwy 
drachefn. 

"Yp Hauwr." Nis gellir amheu nad Crist Ei Hun ydoedd Hwn, 
yn y lie cyntaf. Efe yw yr Hauwr Mawr. Y mae Gweinidogion Ei 
Air, ar Ei ol Efi yn hauwyr hefyd. Ond, yn gymjnaint ag mai yn Ei 
enw Ef, a thrwy ei awdurdod Ef, y lleferant, yr hysbysant y gennadwri, 
ac y gweithredant, Efe ydyw yr Hauwr etto, mewn gwirionedd (Gwel 
ar St. loan iv. 88.). 

19. "Ap fin y flfordd." Dysgrifir pedwar cyflwr calon dan gyd- 
mariaeth o'r pedwar math o le y disgynodd yr had iddo. Dysgrifia 
" min y flfordd " y galon galed^ i'r hwn ni sudda y gair ddim mwy na*r 
had i nn y ffordd galed a maUiredig. Y gennadwn ag y mae i deymas 
Grist y fraint o'i thraddodi i ddynion yw "Gair y deyrnas." Sylwer 
mor fynych y Uefara ein Hiachawdwr am y " deymas " fel un hresenol 
ar y ddaear. Nid yw y galon galed yn deall y gennadwri, am na fyn 
ei deall. A chan na ddeallir y gennadwri, angnofir hi yn ebrwydd. 
Go&la 'r diafol am hyn ; canys cipia ymaith yr had da, a dychwel 
meddyliau gweigion a drwg, fel adar yr awyr, gan ddwyn ymaith bob 
adgof o bono. 

20. '• Cpeig-leoedd." " Ar y Graig " yn ol St. Luc ; hynny yw, ni 
cheid ond haenen deneu o bridd ar wyneb y graig, fel y dywedwyd yn 
barod (ar ad. 5.). Darluniad o*r galon fas ydyw hyn ; nid oes iddi 
ddyfnder cymmeriad, sylweddolrwydd, na difrifoldeb ; crefydd ar y 
wyneb ac heb wreiddyn iddi ydyw. Y mae y cymmeriad bwn yn un 
hollol groes i*r hwn y gweddia yr Apostol Paul am dano yn yr Ephe- 
siaid (iii. 18.), sef am eu " gwreiddio a*u seilio mewn cariad." A'r hyn 
hefyd a gymmhella efe ar y Colossiaid, am eu bod " wedi eu seilio a'u 
" sicrhau ** (Col. i. 23.). Y mae y galon /a«, neu arwynebol, yn dueddol 
yn ami i dderbyn y gair ar y cyntaf gyd a llawenydd. Y mae pobl o 
dueddiad ansefydlog yn hawdd eu cynnhyrfu. Yr un ffunud ag yr 
egina yr had a hanir mewn tir teneu'yn ebrwydd, o herwydd ei fed 
yn gorwedd mor agos i'r wyneb, felly y gwna y galon fas arddangosiad 
mawr o*i theimlud dros amser byr, a dengys arwyddion gobeithiol tra 
byddo pob peth yn esmwyth a hawdd, Mynych iawn y gwelir, y galon 



St. MATTHEW, XHI. 

21 Ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo ei hun, o»c.28. 
eithr dros amser y mae : a phan ddelo gorthrymder 

neu eriid oblegid j gair, yn y fan " efe a rwystrir. " ^^- % 

22 "A'r hwn a hauwyd ym "mhlith y drain, open. 19/23.' 
yw'r hwn sydd yn gwrando'r gair ; ac y mae gofal SSTis^^a^ 
y byd hwn, a ihwyll cjrfoeth, yn tagu'r gair, ac y aTiSiiio. 
mae yn myned yn ddiffirwyth. ° Jor. 4. 3. 

23 Ond jrr hwn a hauwyd yn y tir da, yw 'r hwn 
sydd yn gwrando'r gair, ac yn ee ddeall ; sef yr hwn 
sydd yn fErwytho, ac yn dwyn peth ei ^anfed, arall 
ei dri-ageinfed, arall ei ddegfed ar hagain. 

fes, dan gynnhyrfiadau crefyddol, yn derbyn y gair ti-i?y lawenydd, ac 
yn camgymmeryd y nwyd o deimlad cryf yn lie troedigaeth ddofn a 
pharhaus. Fe ITthra 'r dyfroedd dwfn yn esmwyth lyin. 

21. "Ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo ei hun." Dim 
egwyddor ddofn a pharhaus : dim cyfhewidiad calon trwyadl ac arhosol. 
Cyimliyrfwyd yr arwyneb, ond pery y galon cddi tanodd yr mi. Gweler 
fel y mae Crist bob ameer yn awyn ein meddyliau i wared oddi wrth y 
gweithredoedd allanol at y gwreiddyn mewnol, oddi wrth pa mi y deillia 
eu gwir nodweddiad. Caria St. Luc y meddwl yn ddyfhach fyth, trwy 
gom nad " oedd iddo wlybwr." Yr mi peth ydyw y " gwlybwr " i*r 
gwreiddyn, a*r olew yn nammeg y Deng Morwyn, i*r lamp. Cynnorthwy 
••yspryd Crist" yw (Phil, i 19,). Os na cheisir ac na ddefnyddir, 
cyflenwadan parhaus o ras yr Yspryd Glan, nis gellir dyfal barhau 
mewn crefydd. Pan brofir north a chademid crSydd mown "Gor- 
»* thrymder nen erlid," neu nnrhyw " brofedigaeth " (St. Luc), ceir hi 
yn brin. 

" Yn y fan efe a rwyatrir.** Hynny yw, tramgwydda yn ebrwydd 
(Gwel ar y. 29. a xvii. 27.). 

22. "Ym mhUth y drain." Darlunia "min y ffordd" y 'galon 
gaUd : 'y creigleoedd y galon fas ; ym " mhlith y drain ** y galon 
fydoL Deonglir y drain yn " ofialon y byd hwn, a thwyll cyfoeth,** 
at yr hyn ychwanega St. Marc "chwantau am bethau eraSll;" a 
St. Lnc "melyswfedd buchedd." Pan adewir gwraidd y rbai hyn yn 
nhiriogaeth y galon, nid oes fawr obaith Tr had da gynnyddu. Y mae 
tyfiant y chwyn drwg yn llawer cryfech, byddant yn debyg iawn o dagu 
'r had. Gall y cymmeriad a nodir fod yn gadam a phenderfynol ; a bod 
yn ddigon gafaelgar. Ond ymddirwynodd gwraidd y nwydau drygionus 
o amgylch y galon ; gwreiddiodd cariad at y byd yn ddwfh ; ac er y 
digwydd fod yno ymdrech dros amser ac y rhyfela yr egwyddorion da 
yn erbyn y drwg, etto, cyhyd ag y goddefir yr olaf heb eu diwriiddio, 
bydd yr ymdrech yn un dra anobeithiol. Ofer yw ymdrechu gwasan- 
aethu Duw a mammon. Ni fyn Duw haner y galon. Os na (£aiff Ef 
y cwbl, bydd mammon yn sicr honi yr oil yn man. 

23. " Tir da." " Calon hawddgar a da," (medd St. Luc). Nid oes 
un galon yn dda wrth natur, oherwydd ** Dyn anianol nid yw yn der- 
" byn y pethau sydd o yspryd Duw " (1 Cor. ii. 14.). Bhaid i*r galon 
gael ei pharattoi, a hynny gan Yspryd Duw. Bhaid meddalhau y galon 
galed, dyfnhau y las, a glanliau y chwyn, cyn y dygo ffrwyth. Ac ar ol 



St. MATTHEW, XIH. 

O.C.28. 24 f Dammeg arall a «sodQdd efe iddynt, gan 
ddywedyd, Teyunfts nefoedd i^dd gyffelyb i ddyn 
a hauodd had da yni ei; faes': • 

25 A thra yr oedd y dynion yn cysgu, daeth ei 
elyn ef , ac a hauodd efrau ym mhlith y gwientih, ae 
a aeth ymaith. . t , : • > i j^ 

26 Ac wedi" i'r eginyfl' dyfu, a dwyii ffi^wythj 
yna'r; vmddangosodd yr efrau hefyd.. 

27 A gweisioa gwr iy ty a >ddaefliant, ao a 
ddywedasontt wrtha,* Arglwydd, oni hatiaist ti tad 
da yn dy.faes? o ba le ganihynny y mae'r efrau 
ynddo ? 

.. 28. Yntau a ddywedodd wrthynt, Y gelyn ddyn a 
wnaath hyni A'r gweiaon a ddywedasant wrtho, 
A fynni di gan hynny i ni fyned, a'u- tjasglu 

_ ■ ---- ■— — ■ - ■ ■ y .^^^— ^ 

• # / 

gwneuthiir hynhy ni ffrwythant yngyfiirtal, ".dwg peth ei ganfed, arall 
** ei driugeinfed ac arall ei< ddegfed ar hngain." Gall fod dku adibs o'l 
gwahuiiaetl]u Gall darddiu oddi .ar gw^aniaeth yn amawdd je^ir, ac 
yn yr ystyr, hwn byddai yn gyffelyb i'r gwa^aniaeth yn eUniU y ddau 
was cyntafyn napMneg y -IJaleiitau (xxv. 16, 17,). Oeir yno fod y ddau 
wedi llwyjcldo S^ un gyfiuialedd^. a dyblu. y ^wm; a dderbyniasont ar y 
dechreu, ac felly dangosasent yr un jTsrtJ'^Zpndeb gyda gwahanol. raddau 
o'lwyddWt Ond gall* y gwabaniaeth darddu oddia^ wahanol raddau 
fyddlondeb'i ddwyn ffrwyihau; ac 08 felly, byddai yn gyffelyb i waba- 
niaetb ennill y ddau was oyntaf yn nammeg y Punnoedd (St. Luc xix« 
16 — 19.). ..Yr oedd gan y ddau hyn yr un- cyfleusderau, ond jie&ydd-* 
iasant nwy yh wananol, a dangosodd y naiU fwy o fiyddlondeb 4 
diwydrwydd !na*F Hall. 

24-*30. YrEfran. 

(Gwd esboniad ar 86 — 4&.) 

24. ^ Dammefir aralL** " Yn " liammeg yr hauwr •' dengys yr lesu y 
dull trwy yr hwn yr a ** gair y deyr'nas"! mewn i galdn dyn. Y-mad 
yn amlwg mai fawn yw-y cam cyntaf. Nis gall y deymas banfodi' byd 
nes y derbynio rhai y gair. Gwedi i rai ei dderbyn daw y deyrnas- jb. 
gorpb gweledig, a'i deiliaid yn amlwg. Yn yr ail ddammeg hon, sef 
dammeg yr •* Efrau," (yr bon a gofhodir yn unig gan, St. Mattbew^ 
cawn olwg ar y deynlas yn decbreu cymmCTwyd y cam cyntaf. 
Sefydlwyd yr Efengyl yn y, oyd. .Felly ardden^ dammeg yr "hauw?" 
effaith fewnol teymas nefoedd ar y. ^on ; a dammeg yr ** efrau " ei 
sefydliad neu ^rpboriad allAnol yn y byd* 

26. "Efrau." Math o wenith gwyllt neu festardaidd, anbawdd ei 
wahaniaetbu. oddi wtth y g\Hr wenitb, pan yn egin yw yr efrau. 

28. " Y g^Ura ddyn a 'wnaeth hyn." Arferir y dull bwn o 
niweidio cymmydog weitbiau byd y dydd hwn, a cWywyd am ry wbeth 
cyffelyb yn ein gwlad ni ein.hunain. 
. " A tyimi dig«a h^nrny i ni tindd, f^'n oasgimLwyntP'* QiybwyUa 



St. MATTHEW, Xm. 

29 Ac efe a ddywedodd, Na fyonaf ; rhag i chvi, 0.0. ag. 

wrth gasglu'r efrau, ddiwreiddio'r gwenith gyd & 

hwynt. 

30 Gadewch I'r ddaa gyd-djrfu hyd y cynhaoaf : 
ac yn amser y cynhanaf y aywedaf wrth y medelwyr, 
Cesglwch yn gyntaf yr efraa, a rhwymwch hwpt 

yn ysgubau iV llwyr-losgi ; ond ^ cesglwch y gwenith p pen. s. 12. 
I'm hysgubor. 

31 % Damme^ arall a osododd efe iddynt, gan 
ddywedyd, Cyffelyb yw teymas nefoedd i *»ronyn o«b«»-2.2i». 
had mwBtard, yr hwn a gymmerodd dyn ac a'i "^^^ 
hauodd yn ei faes : 

32 Yr hwn yn wir sydd leiaf o'r holl hadau ; ond 
wedi iddo dyfu, mwyaf un o'r Uysiau ydyw, ac y 
mae efe yn myned yn bren ; fel y mae adar y nef 
yn dyfod, ac yn nythu yn ei gangauef. 

Stanley, yn ei Lyfr ar Falestina, iddo weled gwragedd a phlant yn 
Galilea, yn chwynu efrau blith y gwenith. Gall y llygaid cy&r¥rydd 
wahaniaethu rhyngddynt a*r gwenith ; ond pe hauid hwy yn dew gan 
elyn malekus byddai yn anhawdd eu hysgaru. 

81, 82. Yr Had Mwstard. 

8t Marc iv. 30--32. St. Luc xiiL 18, 19. 

T mae y ddammeg hon yn rhag-ddangos cynnydd allanol teymas Grist 
o'i decbreuad bychan cyntaf hyd ei hyimedaeniad diweddol dros y byd. 
Gan hynn^ dilyna yn naturiol ddammeg yr Efrau, yr hon sydd yn 
dyegrifio ei nodweddiad ^ymmysg, a'i Be^& brawf. Gallai dammeg 
yr Efran ddigaloni deiliaid fiyddlon y deymas, trwy ddangos, mor ^ryf 
a helaeth yw, ac a fydd, y drwg yn y deymas honno. Ond cvsnnr a 
diddenir hwy yn nammeg yr Had mwstard, lie y dangosir, y bydd i*r 
deymas gynnyddu a gwasgam ei bendithion ym mheU ac agos, er gwaethaf 
J drwg alyna wrthi. 

32. ••Iileiaf o'p hoU hadau.*' Kid rhaid deall hwn yn rhy lythy- 
renol, ddim mwy na*r geirian " mwyaf nn o*r Uysiau." Y mae yn debyg 
mai y pren y cyfeirir atto, ydyw un a ganfyddir yn ami yn Palestina, 
ag y delhyddir ei had ef, fel had mwstard gennym ni ; ac y mae yr had 
hefyd yn fychain iawn mewn cydmariaeth i feint ypren. Arddengys yr 
hedyn bychan ddechreuad bychan a gwan, i*r olwg allanol, Teymaa 
nefoedd. Ar y cyntaf nid oedd ond Crist Ei Hun, a*i ychydig ddis- 
gyblion. Ac nyd yn nod ar ol Esgyniad Crist, dywedir wrthym mai 
"nifer yr enwau yn jrr un man oedd yng nghylch ugain a chant" 
^ct. i. 15.). Gymmaint y mae y pren w^ dyfu er y pryd hynny ! 
CyMfir fod tu a thri chan miliwn o Gristionogion proffesedig yn y byd 
yn bresenol : ond nid yw y rhai hyn ond llai na thrydedd ran trigolion 
y'ddaear, y rhai a ystyrir yn ddeg can miliwn neu ychwaneg. 

«« Ador yr awyr.** Nid ydys yn rhoddi gormod bwys i fSn amgyioh- 
ladau y ddammeg wrth gan&d yn y rhan yma honi ddarltm boU 



St. MATTHEW, XHI. 

0^0.28. '33 1 Dammeg araJl a lefiarodd efe wrthynt : 
CyflFelyb yw teymas nefoedd i surdoes, yr hwn a 
gymmerodd gwraig, ac a'i cuddiodd mewn tri 
» Gr. faton, ^-pheccsSd flawd, hyd oni BUiodd y cwbL 

SR?art ^^ ^ ^y^ ^^ ^ lefarodd yr lesn trwy ddamhegion 
halm. * wrih y torfeydd ; ac heb ddammeg ni lefarodd efe 
wrthynt : 
35 Fel y cyflawnid yr hyn a ddywedwyd trwy' 
r Khnf. 16. piophwyd, gaii ddywedyd, ' Agoraf fy ngenau mewn 
f(&OT.'2. 7. damhegion ; mynegaf bethau ouddiedLg er pan 
^iV'26' Beiliwyd y byd. Paaim 78. 2. 



o wahanol genhedloedd yn ymgasgla i EglYrys Crist, ac yn cael amddi- 
fEyniad a h^dwch ynddi. 

88. Y Surdoes. 
St. Luc xiii. 20, 21. 

I>y8grifia y ddammeg hon gynnydd mewnol teymas Crist pig 
nghalonau y deiliaid ; neu mewn geiriau eraill, ddylanwad bur^igol 
a sancteiddMol yr Efengyl. Y mae anghen am dani i lenwi, a pher- 
ffeitMo y darlun o gynnydd y deymas. Pe na bxiasai gennym ond 
dammeg yr Had mwstard yn unig, gallasem padw ein golwg yn ormodol 
ar gynnydd allanol yr Eglwys mewn maint a rhi£ Yn nammeg j 
Suraoes dysgir ni i ganfod ei chynnydd yn ei dylanwad diwygiol ar y 
byd pechadums. Gallwn sylwi yma fod St. Marc yn lie y ddammeg 
hon wedi dwyn i mewn ** Ddammeg yr had yn tyfu yn ddiarwybod ' 
(St Marc. iv. 26—290. 

83. " Surdoes." Befiayddir y gair '* Surdoes " yn gyfiEredin i ar- 
ddangos yr hyn sy ddrwg (fel yn St. Luc xii. 1.), ond yma yn amlwg 
am ddylanwad bendlgaid a sancteiddhSol teymas Crist yn y byd. 
GweitMa y dylanwad sanctaidd hwn yn ddistaw a dirgel, ond ar yr un 
pryd yn effeithiol iawn, gan gyfiiewid yn araf gyflwr moesol y byd, a 
phuro calonau credinwyr. Y mae dau ymholiad ymarferol ag y dylem 
eu gofyn wrth ddarllen y ddammeg hon. 1, A ydyw Surdoes teyrpag 
Crist yn gweithio yn fy nghalon 1 gan gy&ewid fV natur lygredig 1 
2, A ydwyf fi yn gwneyd yr oil a allwyf i Ufeinio y rhai i^dd o'm ham- 
gylch a'r un '' Surdoes " sanctaidd. 

" Tri pheooaid." Nid oes un arwyddoccad neillduol, y mae 'n debyg, 
i'r mesur a nodir yma : ond ei fod yn fesur arferol iw biobi ar unwaith. 

" Hyd oni surodd 7 owbL" Y mae hon yn brophwydoliaeth Uawn 

fobaith i*r byd dyfodol, ac yn atteb i*r hyn a ddywedwyd gan ddau o*r 
en Brophwydi " Canys y ddaear a fydd ifawn wybodaeth yr Arglwydd, 
" megis y mae y dyfroedd yn toi y mor " (Esai xi. 9. a Hab. ii. 14.); 

34, 85. Crist yn Uefaru ar ddammegion. 

St. Marc iv. 33, 34. 

86. "T prophwyd/' oedd Asaph, fel y gwelir wrth gyfeirio at y 
8alm a ddifyoir. Efe a afforodd ei enau mewn dfareb: a tbraethodd 
ddammef^ion o*r cynfyd. Ond cyflawnwyd hyn yn llawer llwyrach a 
mwy gwirioneddol gan Grist, yr Hwn oead, nid yn unig y Owirionedd 



St. MATTHEW, Xm. 

36 Tf Yna yr anfonodd jr lesu y torfeydd ymaith, ^-^-^ 
ao yr aeth i*r ly : a'i ddisgyblion a ddaethant atto,'i^:i9:^*' 
gaa ddywedyd, Eglura i ni ddammeg efrau 'r maes. ^^ ^^' "» 

37 Ac efe a attebodd ac a ddywedoid wrthynt, Yr Bh^io^w. 
hwn sydd yn hau yr had da, yw Mab y dyn ; coi. i. e.' 

38 A'r "maes yw y byd; a'r had da, nwyiit-hwy*SS*8^'*f; 
yw plant y deymas ; a'r efrau yw * plant y drwg ; f i^Vs. 

Ei Hun, eithr hefyd a le&rodd, fel Duw, trwy yr hen brophwydi, a 
chan hynny a allai ddeongli Ei eiriau Ei Hun yn well na neb arall; 
Yspryd Crist oedd yn y " prophwydi *' " yn rhag-dystiolaethu ©i ddiodde^ 
•• fisdnt Ef, a*r gogoniant ar bl hynny " (1 Petr i. 11.). 

36 — 43. Deongliad Dammeg yr Efirau. 

37. " Tr Hwn sydd yn hau." Yr Hauwr yma, mewn ystyr llawer 
cyfyngach nac yn nammeg yr hauwr, yw Mab y dyn. Canys yno yx 
had oedd Gair Duw ; yr hwn y gall eraill ei hau droe Grist. Yma 
yr had yw " plant y deymas," yr hwn had a ellir ei hau yn unig gan 
yr Hwn sydd yn " bywhau y neb y mynno" (St. loan v. 21.). 

38. "T maes yw y byd." Ehoddodd y geiriau hyn achlysur i 
lawer o ddadleuaeth, gan y mynnai rhai yn yr hen amser mai nid iawn 
cymmhwyso y rhanau dilynol at gyflwr yr Eglwys, am fod ein Hiach- 
awdwr wedi dweyd, " Y maes yw y byd." Ond rbaid i ni gadw mewn 
cof 'mai am " deymas nefoedd," neu yr Eglwys, y Uefarwyd yr boll 
ddammeg. Heb law hynny y mae dammeg y •* Ehwyd a fwriwyd yn. y 
"mor," yn dangos fod yr hyn a ddywedir yma yn wirionedd am yr 
Eglwys ; ac ym mhellach ni byddai dma ystyr yn nymuniad y gweision 
i gasglu yr efrau, pe defnyddid yr ymadrodd am y hyd mewn gwrth 
gyfeihyniad tV Eglwys. ba le y buasai y gweision yn casglu yr efirau 
ond o'r Eglwys, ac i ba le y taflesid hwy ond i'r ** byd?" Y gwir yw, 
gallasai ein Harglwydd gyd a'r un cywirdeb ddweyd, "Y maes yw 
"teymas nefoedd;" eithr edrychai Ei lygad prophwydol Ef ymlaen 
dro3 oesau dyfodol hyd yr amser y lleinw yr Eglwys weledig y byd, ac 
yr hauir yr had da ym mhob gwlad. Lie bynnag yr hauo Crist, yna 
daw'r byd yn d^rmas iddo Ef. Y fEaith iddo hau yno a'i hawlia yn 
eiddo iddo Et hynny allan ei faes Ef fydd. 

"Plant y deymas." Defiiyddiodd ein Hiachawdwr yr ymadrodd 
hwn ar achlysur aiull, ac mewn ystyr wahanal (viii. 12.), sef am yr 
luddewon, aelodau allanol, trwy alwedigaeth a rhagorfreintiau, o 
Eglwys henafol Duw. Yma golygir gwir a bywiol blant y deymas 
newydd a nefd, yn y rhai yr hanasid y gair, ac y gwreidcfiasai, gan 
wneuthur iddynt hwythau ddyfod yn had da yn maes yr Arglwydd. 

"Plant y drwg." Sylwer fel y rhana Crist yr oil yn ddau 
dosbarth mawr. Y maent yn rhanedig felly bob amser yn ddiau iw 
lygad holl-weledig Ef ; ond nid i lygad dyn. Nis gall dyn famu am ei 
gjid ddyn. Ond gall pob dyn, os myn, famu am dano ei hun^ A 
bama Duw bawb yn berffaith. Er nad yw yn rhan o'r ddammeg, etto 
da yw sylwi, ym maes Crist, er foi pob aelod naill ai yn un o'r had da 
neu yr efrau, ar unrhyw amser pennodol, etto gall y neill a'r llall newid 
Befyllfeoedd. Gall y syniad yma fod yn rhybudd It naillj a chefnogaeth 
i'r Hall. 

12 



St. MATTHEW, Xia 

0.0.28. 39 A'r gdyn yr hwn a'u hanodd hwynt, yw 
"diaiol; ar cynhauaf yw diwedd y byd; a'r 
medelwyr yw'r angylion. 



B loel. 3. 13. 
Dat. li. 15. 



80. "DiafoL** Sylwer, nad yw (>ist yn boddio ein cy wreinrwydd trwy 
helaethu ar y dirgelwch mawr o oddefiad drygioni. Digon i ni y w ^wybod 
mai o'r diafol y mae pechod. Ni hauir Efrau gan Grist. Ond bem yw, a 

Sha bryd yr hauir, yr efrau 1 Braidd y gall olygu gwaith cyntaf Satan yn 
wyn pechod i*r hjd, oblegid dysgrifir ef fel yn cymmeiyd lie a'r 61 hau yr 
had da. Diau, a siarad yn iaiUi y ddammeg, cyn hau o bono yr had da yr 
oedd y maes yn Uawn drain ac ysgall ; ond paiattoisai yr Hauwr ef iddo Ei 
Hun, a hauaaai had da ynddo. Ar ol hynny daeth y gelyn i hau. Darlunia 
hyn, felly, waith Satan mewn modd neillduol yn dwyn drwg i mewn, pa 
le bynnag y byddo daioni yn myned ymlaen. Lie y plenir yr Eglwys, 
yno J bydd yn hoff neillduol o hau hadau pob math o ddr^gioni, a 
gwraidd chwerwedd. Gwneir y gwaith hwn gan y gelyn yn ddidbellffar 
a dirgel. " Tra yr oedd y dynion yn cysgu," y gymaed hynny. Slid 
ydym ^ddeall fod yno un esgeulusdra neillduol ar ran y rhai a ddylasent 
wylio y maes, o herwydd ymddengys fod y gweision ar y cy^ yn 
wyliadwruB ac aiddgar ; ond yn y wo« y cymmerodd le, hynny yw, yn 
ddlstaw a dirgel. Un peth Iza hynnod yw na ddyry ein Hiachawdwr un 
eelurhad ar ddymmuniad y gweision i gasglu yr efrau, nac ar waith y 
Meistr yn eu gwahardd. Ystynd hyn gan lawer fel prif bwngc y ddanuneg ; 
ond braidd y gall fod gan i'nHarglwydd ei adael allan o'i eglurhad. Etto 
diau Ei fod yn dra phwrsig, a hwyrach y gadewir y rhan hon heb eglurhad, 
am nad oes angen egfurhad arno. Beth gan hynny yw arwyddoccad 
ysprydol dymuiuad y g weisioii i gasglu yr efrau o blith y gwenith 1 Diau 
y (yfeiria at yr hiraeth hwnnw, yr hwn i^dd mor naturiol, ac etto, fel 
y dengys Crist, mor gamsyniol, a'r hwn Efydd wedi achosi cymmaiiit 
terfyfifg a blinder yn ami ym maes yr Arglwydd. Sef hiraeth am fifur- 
fiad E^wys a fyddo yn berffaith bur a difrycheulyd. Bu yr hiraeth 
hwn, hiraeth annoeth^ ond duwiol frydig ynddo ei bun, yn achos o lawer 
rhwyg galarus yng nghorph Eglwys Crist. Tybiai dynion y gallent 
hwy flEurfio cymmundeb mwy sanctaidd trwy ymwahanu oddi wrth yr 
un y gwelent gymmaint llygredd ym gymrnvsg ag ef. Eu dymuniad 
yw na byddo dim ond gwenith yn y maes. x mae hyn, yn y He cyntaf 
yn groes i ewyllys Crist, yr Hwn a ddywed, " Gadewch i*r ddau gyd 
** dvfa hyd y (ynhauaf." Yn ail, y mae uwch law deall a gallu dyn iw 
gynawni, — canys pa lygad dynol a all wahaniaethu yn iawn rhwng 
y gwenith ar efrau tra byddont yn tyfu ? Pa gyf undrehi ddynol a all 
eu cyflawn ysgam? Yn drydyad, pe y gellid eu hysgaru unwaith, ni 
chedwid y cymmeriad pur yn hir, canys bydd i'r gymdeithas fwyaf 
perffaith gael ei hanurddo ag aelodau annheilwng yn dra buan. xn 
Dedwaredd, byddai y cyfryw ysgariad yn wrthodSid o un o offerynau 
dwyfol ordeiniedig disgyblaeth, canys sicr y w fod y da i gael eu puro 
a'u elanhau trwy eu gwrthdarawiad a'r drwg, yr hwn y mae yn ddyled- 
Bwyad amynt ei wrthwynebu, a'i orchfygu, ac, hyd y gallont, ei 
ddiwygia Yn bummed, byddai yn dwyn ymaith oddi ar y drygionus 
foddion goreu eu dychweliad trwy ddistaw ddylanwad gwastadol y 
daionus. Braidd y mae achos ychwanegu nad yw y gwrthodiad i rod<u 
caniattad i gasglu yr efrau mewn un modd yn effeithio ar y cwestiwn o 
' ddisgyblaeth Eglwysig ar droseddwyr cyhoeddus. Nid yw y ddiegy* 



St. MATTHEW, XIH 

40 Megis gan hynny y cj^olitdlir yr efrau, ac a'u 0.0.28. 
llwyr Josgir yn t4a ; felly y bydd yn niwedd y byd hwn. 

41 Mab y dyn a ddenfyn ei angylion, *a hwy a»^.i8.7. 
gynhnllant aJlan o*i deyxnas ef yr hoU dramgwydd- ^ **'*-^»2. 
ladau, a'r rhai a wnant anwiredd ; 

42 ^Ac a'u bwriant hwy i'r ffvrm d&n: "yno yypen.3.12. 
bydd wylofain a rhingeian dannedd. a ». 10.*** 

43 •Yna y llewyrcha y rhai cyfiawn fel yr taolj'^^j^ 
yn nheymas ea Tad. ^Yr nwn sydd ganddo*Daii.i2.3. 
glustiau i wrando, gwrandawed. 43, m. 

44 ^ Drachefg, cyffalyb yw i^ymas nefoedd J-- 

blaeth hon ond megis symud ymaith ambell ddymaid o chwyn gwen* 
y/rjmg yma a thraw o'r maes. 

*' Y oynhooaf yw diwedd 7 byd«" T mae yn angenrheidiol nodi 
allan yn wastad y profion yEgrythyrol mai yn " niwedd y byd," y bydd 
cyflwr diweddol, y gwynfyd neu *r gwae tragywyddol yn dechren. 
(Gwel yr oil o xxv. a darllener y dysgrifiad " Cynnauaf y byd," yn Dat. 
xiv. 14—16.). 

40. " CynhuUiv yr efvau." Yn y ddammeg ei hnn y gorchymyn i*r 
medelwyr yw, "Ceeglwch yr efran yn gyntaf.* Hwyracn fod hyn yn 
ein dysgu mai yr olwg briodol iw chymmeryd o*r didoliad diweddaf yw, 
nid yn gymmaint casgliad ddau gorph newydd allan gymdeiwas 
gymmysg, im iw cadw, a*r Hall iw colli ; ond yn hyttrach purir a 

flanheir y gymdeithas sydd eisioes yn hanfodi, trwy fwrw allan honi 
ob drygioni, fel y delo yr Eglwys filwriaethus yn Eglwys orfoleddus, 
ac y byddo i'r Priodfab Dwyfol "Ei gosod hi yn ogoneddus iddo Ei 
" Hun yn Eglwys heb ami na brycheuyn na chrychni, na dim o'r cyfryw " 
(Eph. V. 27.). Dyma yw ystyr fanwl y tair adnod ddilynol. 

41. "Yp holl draxnswyddiadauP" Yn llythyrenol "eeandaU, 
aeJiofiion tramgvoydd. Y mae ystyr eangacb i'r gair hwn na'r ymadrodd 
dilynol, " Y rhai wnant anwiredd." Cymmer yr ymadrodd olaf olwg ar 
bechaduriaid anedifeiriol wirfoddol yn unig. Gall yr ymadrodd cyntaf 
gynnwys yr boll ddrygioni sydd yn glynu wrth ein natur ammherfi&ithi 
byd yn nod ffaeleddau a choUiadau y rhai cyfiawn, ond oddi wrth y 
dull y cyflawnir, eu dinystr, cyfeiria yr ymadrodd yn fwy union cyrchol 
at J personau a achosant dramgwydd, nac at y tramgwyddiadau eu 
hunain. 

48. "Yna y Uewyroha y rhai cyfiawn fel yr haul." Diau a'r 
gogoniant a amlygwyd yn ein Hiachawdwr ar achlysur ei wedd-newidiad, 
o herwydd, pan ddaw Efe, " cyfhewidia ein corph gwael ni, fel y gwneler 
"ni yr un ffiirf fi'i gorph gogoneddus Ef" (Phil. lii. 21.). 

"Yn nheyrnas eu Tad." Er mai ystyr gyflfredinol y gair teymas 
yw Eglwys Crist ar*y ddaear, y mae yn amlwg mai yr Eglwys orfoleddus 
yn ei gogoniant yw " teymas ein Tad " yn y fon yma. 

44. Y Trysor Cuddiedig. 

Bhaid sylwi am y ddammeg hon a'r ddwy ddilynol yn y bennod, y 



»» 



»i 



44. •• Cvffdyb % drysar.** Ar yr ymad- ** famattl,wr,** vn yr adnod nesaf, gwel 
rodd hwn, ac ar y geiriau '* (^elyb i Nodyn ar zi. 16. 



St. MATTHEW, XIII. 

0.0.28. drysor wedi ei guddio mewn maes; yr hwn wedi 
i ddyn ei gaffael, efe a'i cnddiodd, ac o lawenydd am 
cphii.3.7,8.dano, sydd yn myned ymaith, ac yn ^gweithu yr 
^iS^A^' tyn oil a fedd, ac ya ^prynn'r maes hwnaw. 



rhai a goihodir gan St Matthew yn iinig, mai nid Ttrth y torfeydd y 
lle£Eu*iiyd hwy, ond wrth y disgyblion o*r neilldu yn y t^. 

Amcan daomneg y ** trysor cuddiedig " or " Perl o uchel bris " yw 
dangos allan wertn ammhrisiadwy gwir grefydd i'r neb a'i caifif. Q&n 
iddynt gael en Uefaru wrth y rhai a'i cawsent yn barod, eu diben yw 
dangos mor ddoeth a buddiol yr aberthasent, ac yr aberthent, yr oil a 
feddent er mwyn eicrhau eu meddiant o'r un petfa hwn. Y pnf waha- 
niaeth rhwng y ddwy ddammeg fer hyn ydyw yr hyn a olygir wrtb y 
cair '* ceisio ' yn yr ail (45.). Gtolygir y darganfyddid y trysor cuddiedig 
fel y dy wedir ar ddamwain ; neu o leiaf^ yn annisgwyliadwy. Ond am 
y perl ceisiasid ef yn ddiwyd a llafarus. Dengys y ddwy ddammeg 
mor wabanol y daw gwahanol bobl i afael a gwir grefydd. Daw i rai, 
trwy drugaredd Duw, pan ddisgwyliant hi leiaf: i eraill fel gwobr 
ymchwiliad maith. Ac y mae o*r fath werth annrhaethol gan bawb a'i 
cafifo fel ag y gadawant bob peth er mwyn ei meddiannu. 

" Trysor wedi ei guddio yn y maes." Nid peth anghyfiredin yn y 
Dwyrain yw cuddio trysorau yny ddaear, me^ y gwneid mewnamserau 
terfysglyd gynt yn ein gwlad ni. Digwyddai i lyw rai yn ami ddyfod ar 
draws y cyfryw yn annisgwyliadwy. Yr ymholiad yw, Pa beth y mae 
hyn yn olygu 1 Cyinmeraflom ef am " wir grefydd " yn y rhan flaen- 
orol o*n hesboniad, ac y mae yn debyg mai gwoU yw defiiyddio rhyw 
ymadrodd cyf&edinol am dano, gan nad oes dim yn galw am gyfyngu 
yr ystyr yn y ddammeg. Etto gwir yw mai CriBt Ei Hun yw j 
" Trysor cuddiedig," a'r •* Perl " gwerthfawr,'cany8 Efe yw gwraidd a 
chanolbwynt pob gwir grefydd, ac y mae yr ysfyr yma yn cwbl gyd 
weddu a geiriau St. Paul, y rhai ydynt esboniad rhagorol ar y damme- 
gion hyn, " le, yn ddlammeu, yr wyf hefyd yn cyfrif pob peth yn goUed, 
" o herwydd ardderchowgrwydd gwybodaeth Crist lesu fy Aiglwydd : er 
" mwyn yr Hwn ym coUedwyd ym mhob peth, ac yr wyf yn eu cyfrif yn 
« dom, fel yr ynuillwyf Grist " (PhO. iii. 8.). 

*• A'i cnddiodd." Nid oes angen dirwaagu unrhvw ysfyr ysprydol o*r 
ymadrodd hwn. Dygir ef i mewn i arddangos pryaer dirfawr y dargan- 
fyddwr na byddai iddo gael ei amddifadu o r tiysor oedd newydd ddar- 
ganfod. Os oes i'r geinau unrhyw ystyr yrorydol neillduol, arwyddocca 
nad yw y gwir ddychweledig at Dduw ddun yn frysiog a byrbwyU i 
gyhoeddi ei lawenydd i bawb o*i amgylch. 

** Prynu y maes." Yma etto y mae rhai yn dirwaggu ystyron o'r 
ymadrodd na pherthynant iddo, y mae 'n Ued debyg. Sef mai yr 
Eglwys yw y maes, a derbyniad o'i hathrawiaeHi, a'i hordeiniadau, trwy 
y rhai yr ennilUr Crist, yw y pryniad. Ond trawsgyrchu ym mhell am 
ystyr yw hyn. Gwell yw golygu nad yw prynu y maes yn ddim amgeu 
nac aberthu pob peth er mwyn Crist. 

Nodwyd allan, a hynny yn briodol iawn, y wnug o Samaria fel 
engraifil o'r feth fwyaf tarawiadol o un yn cael gafiiel ar y trysor 
cuddiedig. 



St. MATTHEW, Xm. 

45 % Drachefh, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i o.c.28. 
fjarchnattlLwr, yn ceLsio perlan teg : 

46 Yr hwn wedi iddo gaflEael • ua perl gwerthfawr, e Diar. 2. 4. 
a aeth, (ic a werthodd gymmaint oU ag a feddai, ac tliioliS.' 
a'i prynodd ef. 

47 1[ Drachefii, cyffelyb yw teyrnas nefoedd i 

rwyd a fwriwyd yn y m6r, ac a 'gasglodd bob 'pen. 22. 10. 
rhyw beth : 

48 Yr hon wedi ei Uenwi, a ddygajsant i'r Ian, ac 
a eisteddasant, ac a gasglasant y rhai da mewn 
llestri, ac a fwriasant sdlan v rhai drwg. 

49 FeUy y bydd yn niwedd y byd : yr angylion a 

46, 46. Y perlau Teg. 

46. "Yn ceisio perlau teg." Sylwyd yn barod mai yn y **eei8io** 
yma yr hanfoda y gwahaniaeth rhwng y ddammeg hon a*r olaf. 
Gwelwn yma un yn ceisio yn ddjM yr hyn a Iwydda gwedy'n iw gael. 
Fel y mae y wraig o Samaria yn engraifit neillduol un yn cael y 
trysor cuddiedig yn annisgwyliadwy, y mae St. Paul yn engraifift cwbl 
mor darawiadol o un yn cael y perl teg wrth ddiwyd chwilio am dano ; 
o herwydd ymdrechai cyn ei droedigaeth ennill flfafr Duw trwy zel 
wresog, ond gyfeiliomus, dros ei enw. Gellir enwi Timothells fel eng- 
raifit arall, o herwydd ymddengys iddo yntau ^el ga&el ar y ^rl teg 
iTYfj dreiddio yn ddwfn i ddyfroedd bywiol Gair Duw ^2'Tim. lii. 15.). 
Felly y digwydd etto. Darganfydda rhai y trysor cuddiedig trwy fodd- 
ion annisgwyliadwy, megis afiechyd, trailed, neu air yn cael ei anfon 
fel saeth i'r gtdon gyda bywyd ac ynni Yspryd Duw. Eraill drachefti 
a hir ymchwiliant am grefydd fywiol ac wedi cyfarfod a llawer brofed- 
igaethau, a siomedigaethau, ac wedi llafur amyneddgar, yn y diwedd a 
gant y perl teg. Ond trwy ba foddion bynnag y ceir ef ymadewir a phob 
peth yn llawen er mwyn ennill meddiant o bono. 

47—60. Y rhwyd a fwriwyd i*r M6p. 

Y mae y ddammeg hon yn ddiweddglo addas i'r gyfres dammegion yn 
y bennod. Gwelsom blaniad cyntaf yr Efengyl yn y galon ; yna gjrflwr 
allanol Eglwys Crist yn y byd ; gwedi hynny ei chynnydd yn allanol a 
mewnol ; a thi-achefii werthfawrowgrwydd ammhrisiadwy ei thrysorau i 
bob un a'u caffont ; ac yn olaf ni a welwn yma ei diwedd. 

47. " A gasglodd o bob math." Hynny yw, pob math bysg, da a 
drwg. Y mae y ddammeg hon yna yn ail adroddiad megis o ddammeg 
yr Efrau, trwy ddangos fod y drwg a'r da bob amser yn gymmysgedig 1 
ryw fesur yn Eglwys Weledig Crist. Ond nid dyma brif ergyd y ddam- 
meg. Dysga dainmeg yr Efrau pa fodd yr hanfoda y drwg ym mysg y 
da yn yr Eglwys yn bresenol. Dysga dammeg y "Rhwyd" eu hysga- 
riad diweddol. 

48. ""Wedi el Uenwi." Hynny yw, pan gyflawnir nifer yr ethole- 
digion, a phan gasgla Eglwys Crist allan o'r boll genhedloedd. 

49. " Yr angylion a ftnt allan." Darllenwn y daw Crist gyd a'i hoU 

■ , , , - ,11 ' ■ - - ■ — 

49. " Tr angdion a ant dUan" Ae. Gwel ar ad. 40. 



St. MATTHEW, XHI. 
O.C.28. ant allan, ao a ^^ ddidolant y rhai drwg o blith y rhai 

• pen. 25. 82. CyfiaWll, 

i»ad.42. 60 ^Ao a'u bwriant hwy i'r fifwin d&n; yno y 
bydd wybfaia a rhingcian aannedd. 

51 1[ lesu a ddywedodd wrthynt, A ddarfa i chwi 
ddeall hyn oil? Hwythau a ddywedasant wrtho, 
Do, Argrwydd. 

52 A dywedodd yntau wrthynt, Am hynny pob 
3r8grifenydd wedi ei ddysgu i deymas nefoedd, sydd 
debyg i ddyn o berchen ty, yr bwn sydd yn dwyn 

i Cant. 7. 13. allan o'i drysor * bethau newydd a ben. 

53 If A bu, wedi i'r lesu orphen y dambegion 
k pen. 2. 23. hyn, efe a ymadawodd oddi yno. 

lS?4.V*23. 54 ^Ac efe a ddaeth iV wlad ei hun, ac a'u 

" ' ■^^^■». -^^^— ■ 

angvlion sanctaidd (xxv. 31. St. Marc viii. 38. St. Luc. ix. 26. 2 These. 
i TV). Diau y bydd i'r bodan sanctaidd hynny, eg ydynt yn bresenol yn 
guddiedig oddi wrth ein Uygaid, "ddyfod aUan" y pryd hynny yn 
weledig, i roddi bam Duw mewn gweithrediad. 

6I9 62. At Addysgiad Cristionogol. 

. 61. " Do, Arglwydd." Y mae yn ddiau ddarfod i'r disgvblion ddeall 
danimegion ein Harglwydd mor heW ag yr oeddynt yn ailuog y pryd 
hwnnw. Ond y mae 'n debyg mai ammherf^th iawn oedd eu deall 
mewn cydmariaeth i'r hyn y daeth ar ol disgyniad yr Yspryd Glan 
amynt. 

62. " Pob Tsgrifenydd." Gan mai jt Ysgrifenyddion ym mhlith 
yr^ luddewon oedd y bobl fwyaf dysgedig yn y ddeddf, defiiyddia ein 
Hiachawdwr yr nn gair am yr Athraw Cristionogol " wedi ei ddysgu 
** i deymas nefoedd/ hynny yw, wedi ei addysgu yn athraw yng ngwir- 
ioneddau y deymas bono. 

•* AUan o'i drysorau." Sef o ystorfeydd y ddysgeidiaeth a'i brofiad. 

"Pethau newydd a hen." Y pethau ** newydd" fyddent y cyfiyw. 
a damme^on (fel yr oedd yr eiddo ein Harglwydd yn ddiau) wedi eu 
tynu oddi wrth befiiau flaen eu Uygaid. Yr " hen " yw cywir ddeong- 
liad a chymmhwysiad o'r Gyfiraith a'r Prophwydi. 

63—68. Athrawiaeth a G-wrthodiad yr lesu; 

64. *' Si wlad ei Hun." Nazareth oedd hon. 



58. ** We a ymadawodd oddi yno.** Dy- 
wedwyd yn barod (Gwel Nodyn ar z. 5.) 
fod St. Matthew yn Uai gofalue i roddi y 
digwyddiadau i lawr jn eu trelh reolaidd 
na^r JSfengylwyr enull. Felly os trown 
i St. Marc !▼. 35 cawn i ogtegiad y 
dymmheetl a'r ymweliad a gwlad y Ga- 
dareniaid gsrmmerYd lie yn union gyrchol 
ar ol llefani o Grist y dammegion yn y 
' riuua 



bennod hon ; byddai ^;an hynny vn rl 

^^i y^ <>1 ^yd viu. 18, a dodi i mewn I ein Harglwydd. 
yr holl ddigwyddiadan o'r adnod lunino ' 



i ix. 34, rhwng yr adnod 63 a 54 yn y 
bennod hon, pe mynem ddilyn amjaeriaa 
rheolaidd. 

64. **Ei tdad ei Hun,** Y mae cryn 
ddadl pa nn a'i yr mi ymweliad yw hwn, 
a'r mi a goihodir yn St. Luc iv. 16—29, 
a'i peidio. Y tebvgolrwydd yw mai nadd, 
o herwydd ymdayngys i'r un*a goihodir 
gan Bt. Luc gymmeryd lie vn gynnarach, 
sef yn fuan ar ol Bedydd a Tbemtiad 



St. MATTHEW, XHI. 

dysgodd hwynt yn en synagog ; fel y synnodd amynt, o.a2&, 
ac y dywedasant, ba le y daeth y doethi^eb nyn 
a'r gweithredoedd nerthol iV dyn hwn? 

55 ^ Onid hwn y w mab y saer ? omd Mrir y gelwir i ^^l 49. 7. 
ei fam ef ? a °^Iago, a Joees, a Simon, a Judas, ei ^^3^2!' 

"frodyref? J'^n ^12*^40 

56 Ac onid yw ei chwiorydd ef oil gyd & ni? o ban£^i5.4o! 
le gan hynny y mae gan hwn y pethau hyn oil? 

57 A hwy a ® rwyslrwyd ynddo ef. A*r lesu aomn.u.6. 
ddywedodd wrthynl^ Nid yw Pprophwyd heb an-pf^4®-^** 
rhydedd, ond yn ei wlad ei hun, ac yn ei dy d i»»»*^**- 
hun. 

58 Ac ni ^wnaeth efe nemmawr weithredoeddiMarc 6.6,6. 
nerthol yno, oblegid eu hanghrediniaeth hwynt. 

66. '* Mab y Saer." Fel hyn, yn ei oetynceiddrwydd rhyfeddol, y 
rhyngodd bodd, i Fab Duw, yr Hwn nid oedd iddo dad naturiol, gael Ei 
adjoabod ym mhlith dynion. 

"Ei fipodyp." Bu llawer o ddadleu eiioedyng nghylch pwy oedd y 
rhai hyn. Y mae dau syniad yn deilwng ystyriaeth : — Yn gyntaf yr hen 
draddodiad cynnar mai plant i Joseph trwy briodas flaenorol oeddynt : 
Yn ail, bam henafol arall mai plant Alpheus, neu Cleophas, a chefh- 
deroedd i*n Hiachawdwr, oeddynt. 

67. "M"id yw Prophwyd," Ac. Diareb yw y geiriau hyn, yn 
mynegi gwirionedd cyffredinol. Meddylia dynion yn wastad yn ysgsii 
o'r hyn y maent yn gynnefin a chydnabyddus ag ef. Y bendithion 
nesaf attorn yr ydym yn eu dibrisio fwyaf. Heb law hynny, rhan o'r 
anghrediniaeth barod i*n hamgylchynu yw tain sylw i*r allanol a gwe- 
ledig yn unig, gan wrthod credu yr hyn nis gwel y Uygad. Fel hyny 
tra fyddo y Sophwyd mewn man bennodol yn cartrefii, gwel dynion ei 
ymddang(^iad a*i fywyd allanol, a chan gynnefino a'r rhai hyn, a chan- 
fod ynddo lawer o bethau fel dynion yn gyffredin, y maent yn ymarhous 
i gredu iw swydd a*i allu ysprydol. Achos arall wrthodiad yr lesu 
gan breswylwyr Nazareth oedd eu cynfigen o herwydd yr anrhydedd a 
roddid i Un ddechreuad tymmhorol mor isel. 

68. " Nemmawr o wyrthiau." Dwyed .St. Marc, tra yn cyfeirio, y 
mae yn debyg, at ymweliad blaenorol (Gwel vi. 6.) nas gdUai wneuthur 
llawer weithredoedd nerthol yno. Y fath rwystr cyflawn y w anghredi- 
niaeth i dderbyn bendithion Duw. Ei alar dwfh-deimlad Ef yn y 
Salman y w *' A*m cyfiieseifiaid a safent o hirbell " (Ps. xxxviii. 11.). 



55. **Ei frodyr:* Byddai yn annich- 
onadwy yma gymzneryd dan srsfyiiaeth 
yr holl ymresymiadau mewn perthynas 
i*r ddRdlyn|r nghylch "Brodyr ein Har- 
" glwydd. ' Nid y w y pwngc o ddim.pwys 



a dyfigedig, ddarllen Esboniad Dr. Light- 
foot ar y Galatiaid; a thraethawd o 
waith Dr. Mill yn y "Christian Advo- 
*' cate ** am 1843. Dadleua y cyntaf mai 
plant i Joeeph trwy brioaiafi flaenorol 



ymaiferol. Qall y rhai a fynnant weled oeddynt, ar oiaf mai cefiideroedd i Grist 
7 matter yn cael ei ddadleu yn llawn oeddynt. 



St. MATTHEW, XIV. 



^'^'^' PENNOD XIV. 

1 Tv5 Herod am Qritl. 3 Cardhar loan, a*% ddihenydd. 13 Tr leiu 
yn ymado t le anial, 15 Ue y mae ^e yn porthi pum mil o hobl a 
jjhum torth ae a dau hyagodyn : 22 yn rhodio ar y mor at et ddw- 
gyUion; 34 a« wedi tirio yn wnneaaret, yn iaehauW deifion a ouffyr' 
adai ag ymyl ei wiag <f. 

as.ta'^dd V I*fi YD hwnnw y clybu • Herod y tetrarch son 
ofirwydein X am VT lesu : 



[anrlwy 



Haiglwydd. 
• Luc 9. 7. 



O. C. 30. 



2 Ac efe a ddy wedodd wrth ei weifidon, Hwn yw 
loan Fedyddiwr: efe a gyfododd o feirw; ac am 
hynny y mae nerthoedd yn gweithio ynddo ef . 

3 Canys Herod a ddaliasai loan, ac a'i rhwy- 
masai, ac a!i dodasai yngharchar, oblegid Herodias, 
gwraig Phylip ei frawd : 



PENNOD XIV. 
1—12. Herod, a Marwolaeth St. loan Fedyddiwr. 

St. Marc vi. 14—29. St. Luc ill 19, 20. 

1. " Herod y tetrarch." Herod Antipas, mab yr Herod Fawr, j 
crybwyllir am dano yn ii. 1 a'r 19 oedd hwB. Ystyr lythyrenol y gair 
*' tetrarch" ydyw Uywodraethwr y bedwaredd ran o wlad. Khanwyd 
teymas Herod Fawr rhwng ei feibion, Phylip ac Antipas (St. Luc iii. 1.), 
y rhai a gawsent bob Tin bedwaredd ran, neu " detrarchia," o honi, ac 
Archelaus (St. Matt iL 22.), yr hwn a dderbyniodd yr haner arall. 
Gwnai Judea i iynu un ran o'r haner honno. 

2. "Hwn yw loan Fedyddiwr." Gwna cydwybod euog ddyn yn 
ofercoelus, a Ueinw ef ag ofnau flfoleddus. Ymddengys oddi wrth 
St. Luc ix. 7 — 9, mai nid tyb Herod ei bun oedd hyn, ond yr awgry- 
masid y peth gan eraill yn gyntaf. Yr ydoedd y cyfryw dyb, fodd bynnag, 
yn un tra dycnrynllyd fr Ibfrudd, sue yn sicr o ymafael yn ddwfh yn ei 
feddwl, nes yr ymddengys wedi ei Iwyr feddiannu. Hwyrach iddo am- 
lygu ei ddirgel arswyd gyd a'r gobaith y byddai iw weision a'i lys- 
wasanae^hwyr wrth-ddwecfyd y peSi, ac felly leddfu ei ddychryn. 

3. " Canys Herod a ddaliasai loan." Y mae St. Matthew yma yn 
myned yn ol yn ei hanes, i roddi hanes llofruddiaeth St. loan 'Feay- 
ddiwr, er mwyn eglurhautyb Herod o*i adgyfodiad o feirw. n 

•• Oblegid Herodias." Yr oedd Herod trwy gymmeryd Herodias 
yn wraig iddo yn euog o*r godineb mwyaf ^wrthun, canys yr oedd gwr 
Herodias etto yn fyw, ac yr un modd ei wraig gyfreithlon ef ei hun, sef 
merch Aretas, brenhin Arabaidd, yr hon o roddasai efe ymaith er mwyn 
Herodito. Bu y weithred ddrygionus hon yn achos o ryfel rhwng 
Aretas a Herod, pryd y gorchfygwyd yr olaf gyda cholled fewr. Heblaw 



PENNOD XIV. 

1, **Y Pryd hwnnw:* Bhaid peidio 
cymmeiyd yr ^madrodd hwn fel jn 
cyfeino at y digwyddiadaa a adroddir 

rchydig bacn yn of (Gwel Nodyn ar zii. 
.). Ymddengyi yr arferir ef mewn ystyr 
dnt eang, a geilir bron ei Kymmeird yn 
meddwl dim mwy pennodol na "Holl 



**gy£Qod gweinidogaeth gyhoeddns ein 
" Hiachawdwr." Tebyg yw y cyfeiria 
yma at yr amser ar ol cyflawniad y 

Kyrthiau rhyfeddol a gomodir yn y 
nnoddaneinsylw. Oymmeroddhynny 
le yn ol trefii amaeiiad rheolaid4 yn 
union gyrchol ar ol clywed o'n Hiacn- 
awdwr am gladdedigaetn St loan Fedy- 
ddiwr. 



St. MATTHEW, XIV. 

4 Canys loan a ddywedodd wrtho, **Nid cjrfreith- 0.C.2&. ' 
lawn i ti ei chael hi. b Let. w. la. 

5 Ac efe yn ewyllysio ei roddi ef i farwolaeth, *^-^ 

a ofiiodd y dyrfa; ° canys hwy a'i cymmerent ef«p«n.2i.26. 
megis propnwyd. "° ^' ^ 

6 Eithr pan gadwyd dydd genedigaeth Herod, 
y dawnsiodd merck Herodias ger eu bron hwy, ac 
a ryngodd fodd Herod. 

7 ba herwydd efe a addawodd trwy Iw roddi 
iddi beth bynnag a ofynd. 

8 A hithau, wedi ei rhag-ddysgu gan ei mam, a 
ddjrwedodd, Dyro i mi yma ben loan Fedyddiwr 
mewn dysgl. 

9 A'r brenhin a fa drist eanddo : eithr o her- 
wydd y llw, a'r rhai a eisteddent gyd kg ef wrth 
y ford, efe a orchymynodd ei roi ef iddi, 

hyn, yr oedd Herodias yn nith iw gwr Phylip, ac i Herod Antipas, gan 
ei bod yn ferch iw brawdhynaf Anstobulus, ac felly dechreuodd cadwyn 
y llygredd mewn ymlosgach. 

4. Dyma un en^aiftt o'r dull yr arddangosai loan Fedyddiwr 
" Yspryd a nerth Elias," (St. Luc i. 17.) gan geryddu Herod a Herodias, 
fel y gwnaethai Elias Ahab a Jezubel. 

6. '< Ao efe yn ewyUysio ei roddi ef i farwolaeth." Tmddengys 
oddi wrth St. Marc mai Herodias, yn hytrach na Herod, a ddaliai ei 
digofaint Uofruddiog yn barhaus yn erbyn ceryddwr eu drygioni ; a 
gallwn gasglu, mor belled ag yr oedd ** ewyllys Herod iw roddi i farwo- 
" laeth," mai fel offeryn hawdd ei blygu dan ddylanwad y wraig ddialgar 
hon, yn hytrach na rhydd ewyllysiwr, y cyflawnodd y weithred waedlyd. 
Gwelwn ym-malais Herodias tu ag at loan Fedyddiwr debygolrwydd tra 
hynod i'r eiddo Jezubel tu ag at Elias. 

6. " Meroh Herodias." Ei henw oedd Salome. 

8. "Wedi ei rhag-ddysgu gan ei main." Nid ydjw hyn yn 
arwyddo fod yr hoU gynllun wedi ei raglunio, ond yn unig ddsifod, i 
Herodias, pan ymgynghorodd hi a*i mam pa beth a ddeisy£a.i, ei hanno^ 
a'i chymhell i wneyd y deisyfiad erchyll hwn, er mwyn boddio ei 
hyspryd dialgar. 

9. " A'r brenhin." Ni pherthynai y teitl hwn yn briodol i Herod, 
a gwrthododd, llywodraeth Rhufein ef iddo ar ol y pryd hwn, ond rhoddid 
ef iddo trwy rym arferiad ar rai achlysuron. Efe a fa " drist," oblegid, 
er ei fod unwaith yn barod i roddi loan i farwolaeth ei hun, etto yn ei 
oriau ystyriol nis gallai lai na*i barchu, a gallai iddo ei achub dros amser 
rhag di^edd mwy creulawn Herodias, nyd yn nod trwy ei gadw yng 
nghu-char (Gwel St. Marc vi. 19, 20.). 

** O herwydd y Uw." Nid oedd ^n Herod ddigon wroldeb moesol 
i gydnabod ei amryfusedd yn y llw, ac nis gallai oddef chwerthlniad ac 
ynfyd-wawd ei ddrwg gymdeithion. Y mae 'n wir fod llw yn gysseg- 
redig. Ond er mor gysseeredig y w llw, nid oedd un ymrwymiad yn llw 
Her^ yn yr ystyr a roddai Heriodias amo. Nis gall llw dyn wrth-* 



St. MATTHEW, XIV, 

O.C.29. 10 Ac efe a anfonodd, ac a dorrodd ben loan yn 
' y carohar. 

11 A dygpwyd ei ben ef mewn dysgl, ac a'i 
rhoddwyd i r llangces : a hi a't dug efi'if mam. 

12 A i ddisgybKon ef a ddaethant, ac a gymmer- 
asant ei gorpn ef, ac a'i claddasant : ac a aethant, 
«! a fynegaeant i'r lesn. 

^j^w.23. 13 1[A *phan glybu'r lesn, efe a ymadawodd 
oddi yno mewn Hong i anghyfanneddle o'r naill 
du : ac wedi clywed o'r torfeydd, hwy a'i canlyn- 
asant ef ar draed allan o'r dinasoedd. 

bwyso gorchymyn Duw, Yr oedd Herod yn feius wneuthnr y feth Iw 
ynfyd ; ac yr oedd yn waeth fyth gyflawni o bono lofruddiaeth er mwyn 
ei gwblhau. 

10. "Yn y oarohar." Dywedir i ni gan yr hanesydd luddewig, 
Josephiig, mai yn arnddifiynflEi Machaerns ar deifynau Arabia yr oedd. y 
carcnar bwn. 

12. " Oymmerasant ei gorph ef." Dywedir befyd gan Josepbns i 
gorpb loan Fedyddiwr gael ei fwrw allan o'r carchar beb gladdedigaeth, 
o'r lie ei cymmerwyd, yn ddiau, gan y disgyblion. 

" Ao a aethant, ao a fynegasant i'r lesu." Gallwn dybied i'r golled 
o*u bathraw cyntaf, droi yn elw i ddisgyblion loan, gan i'r digwyddiad 
bwn eu dwyn at yr Hwn eu dysgasid eisioes i barattoi fifordd iddo yn en 
calonau. 

Y mae yn annicbonadwy terfynu banes mertbyrdod St. loan Fedy- 
ddiwr beb gyfeirio at y weddi brydferth bonno a roddir yn ein geneuan 
gan yr E^lwys yn v Colect Am Ddydd St. loan Fedyddiwr. " Gwna i ni 
" felly ddilyn ei ddysgeidiaetb, a'i eanctaidd fy wyd et fel y gwir edifigu> 
" baom yn ol ei bregeth ef ; ac ar ol ei esampl y traethom y gwirionedd 
"yn wastadol, y ceryddom gamwedd yn byderuB, ac y goddefom yn 
" ufudd er mwyn y gwirionedd." 

13^21. Forthi y ptun mil. 

St. Marc vi. 30—44. St Luc ix. 10—17. St loan vi. 1—13. 

Y wyrtb ban, yw yr nnig un a go&odir ^an y Pedwar Efengylydd. 
Bbaid gan bynny ei bod o bwysigrwydd neiUduol. Dylid darllen jt 
banes fel ei traddodir gan y pedwar ^d a'u gilydd ; ac nis gellir astumo 
y pwngc yn briodol ar wahan oddi wrtb ymadroddion rbyfeddol ein 
Hiacbawdwr y rbai a ddilynasant gyflawniad y wyrtb, fel eu ceir yn 
St. loan vi. 22—65. 

18. " A phan glybu yr lesu." Ymddengys oddi wrtb y geirian y 
gallai mai galar o berwydd colli ei ** gyfaill " a'i gefnder yn ol y cnawd, 
oedd yr achos i'n Harglwydd ddymuno cilio o'r neilldn i le dix^el ; er 
fbd lie i gasgln oddi wrtb yr Efengylau eraill mai acbos arall oedd dycb- 
weliad yr Apostolion o'u taitb genhadol gyntaf, fel y gallent bwytban, o 
bosibl, ymneiUdno iw ganlyn, a mwynhau Ei gymdeithas ai addysg beb 
aflonyddwch. 

" Ar draed.** Qan fed golygfa cyflawniad y wyrtb ar ochr Ddwyrei- 



&r. MATTHEW, XIV. 

14 A'r lesu a aeth allan, ac a welodd dyrfa fawr, o.c.». 
ac a ^'doBturiodd wrtbynt; ao efe a iacnaodd eaepeD.9.96. 
cleifion hwynt. 

15 Ac wedi ei myned hi yn hwyr, daeth ei 
ddisgybKon atto, gan ddywedyd, Y He sydd anghy- 
fannedd, a'r awr a aeth weithian heibio: gollwng 
y dyrfa ymaith, fel yr elont i*r pentrefi, ac y prynont 
iddynt VNjd, 

16 A'r lesu a ddywedodd wrthynt, Nid rhaid 
iddynt fyned ymaith: rhoddwch chwi iddynt heth 

'■j/TTw, . ddp-^t ^ Kid «a ge,.^ 

ni yma ond pum torth, a dau bysgodyn. 

18 Ac efe a ddywedodd, Dygwch hwynt yma, 
i mi 

19 Ac wedi gorchymyn i'r torfeydd eistedd ar y 
gwelltglas, a chymmeryd y pum torth a'r ddau 



niol Mor Galilea, hynny yw, droe y dwfr gyferbyn a Chapemaum (Gwel 
Nodyn ar xi. 21.), tra y croesai yr lesu y llyn mewn Hong, aeth y bobl o 
amgylch ei ben gogleddol ar hyd y tir, gan groesi yr Xorddonen tu uchaf 
i'r Uyn. 

14. "A'r lesu a aeth aUan." Allan y mae yn dra thebyg o'r llong. 

15. " Ao wedi ei myned hi yn hwyr." Ehyfedd ydyw fod yr nn 
ymadrodd yn dynodi yr amser yn yr adnod hon, ac yn adnod 23, ar ol 
cyflawniad y wjrth, ac esgyniad ein Hiacbawdwr i'r mynydd wriho Ei 
Hun i weddio : ond ymddengys y rbanai yr Inddewon yr "hwyr" yn 
ddwy ran, cyntaf ac ail ; y naill yn atteb i'n pry^awn ni, a'r llall i'r 
ddechreunos, nen hwyr ; a dylem gymmeryd y gair yma yn yr ystyr 
flaenaf^ ac yn adnod 2S yn yr ystyr olaf. 

" 7r awr a aeth weithian heibio." Hynny y w, y mae hi yn 
hwyrhau, a'r dydd wedi myned heibio. 



15. **Ae wedi ei myned hi yn hwyr.** 
Y mae bodolafeth yr un yma^odd yma 
ac yn adnod 23 vn gynnorthwy ma^n* i 
leddfu a symmnd ymaith lawer o'r man 
UkhawBteraq a deimlir weithian wrth 
gyfaifod ag amr^wiaethan yn y ^wahan- 
01 Efengylau. re cawsid adnod 28 yn 
nn o'r Efengylan eiaill, yn He yn hoc, 
bnasai gelynion y Bibl yn sicr o nodi 
allan yr amrywiaeth hwn mewn amseriad 
fel anhawOer pwysig. Felly heiyd, nis 
gallwn braidd amheu, pe cofinodarid y 
wyrth hon mewn nn E^ngyl, a'r wyrth 
o borthi y pedair mfl. me^m nn aiall, y 
buasai y cynyw wrthdoadleuwyr vn barod 
i haera mai hanesion gwahanol o'r un 
wyrth fiaasen^ ac eu defiiyddiasant fel 



rheqnmman yn erbyn perffaith gywirdeb 
Gair Dnw. Gkllir svlwi yma mai y diteh 
gyblion sydd jpa. ymddangoe fel yn dech- 
ren yr ymddiddan gan awgrymmu at yr 
anhawf^r o ddarparu ar gyfer y &th 
liaws niieiriol. Yn yr Efengyl yn ol Sk 
loan ymddengyB mai yr lesu Ei hun 
oedd y cyntaf i grybwyll ^ peth wrth 
Phylip. ¥ mae vn hawdd i ni ganfpd, 
pe couiodasid holl fanylion yr hanee b'n 
Dlaen, y buasai yn hawdd cj^ssoni y ddau 
adroddiad yn berfiaith a'r ffeithiau: er 
fod yn ddigon anhawdd chwilio alla n 
a dOyn eu hamseriad a'u trefh yn gywir, 
^yd a'r ychydlg fimylion yn em medd* 
lant. 



St. MATTHEW, XIV. 

0.0.29. bysgodyn, efe a edrychodd i fynti tn a'r nef, ac 
f pen. 15. 36. a ' tendithiodd, ao a dorrodd ; ao a roddes y tortliau 
i'r disgyblion, a'r disgyblion i'r torfeydd. 

20 A hwynt oil a fwyttasant^ ac a gawsant eu 
digon : ac a godasant o'r briwfwyd oedd yngweddill, 
ddeuddeg basgedaid yn-llawn. 

21 A'r rhai a fwyttasent oedd ynghylch pum mil 
wyr, heb law gwragedd a phlant. 

22 1[ Ac yn y fan y gyrrodd yr lesu ei ddisgyb- 
lion i ifynea i*r Hong, ac i fyned, i'r Ian arall o'i 
flaen ef, tra fyddai efe yn goUwng y torfeydd 
ymaith. 

. 23 Ac wedi iddo ollwng y torfeydd ymaiih, efe 
a esgynodd i'r mynydd wrtho ei him, i weddio : ac 
wedi ei hwyrh&u hi, yr oedd efe yno yn nnig. 

19. "Ao a fendithlodd." Dywed St loan. "Ac wedi iddo 
" ddiolch." Trwy ddiolch y bendithiai yr lesu y lluniaeth. 

" Ao a dorrodd ; ao a roddes." Ni ddywedir i ni pa biyd, neu Tnrth 
ba weithred yr ychwanegwyd y bara, ac nid oes angen ymholi mewn 
gwag ^wreinrwydd. Y mae y wyrth ryfeddol hon o'r tm natur a'r 
eiddo Elias pan *' na ddarfu y celwm blawd, a'r ysten clew ni ddarfu " 
yn nh^ y wraig weddw, yn ol gair yr Arglwydd (1 Bren. xvii. 16.) ; neu 
yr hon a wnaeth Eliseus pan borthodd y pedwar cant o wyr ag ngain 
torth haidd, ac ychydig dywysenau ^d newydd yn ei gibau (2 Bren. 
iv. 44.). Ond y mae gwyrth ein Hiachawdwr yn uwcb mewn graddau, 
Dylem ocbel cyfeiliomad ag sydd yii rhy gyfi&edin o esbonio y ddammeg 
hon, fel nn yn dangos allan greadigol aim, mewn modd mor neillduol 
fel nas ^llai neb ond y Creawdwr Ei Hun, wedi ymddangos yn y 
cnawd, ei chyflawni ; o herwydd yr ydym yn darllen ddarfod i Elias ac 
Eliseus gyflawni y cyffelyb. Ond iawn ydyw sylwi iddynt hwy eu 
cyflawni trwy air yr Arglwydd ; ond Crist trwy y Dwyfol Allu ac 
Awdurdad a breswyliai ynddo Ei Hun. 

22—36. Crist yn rhodio ar y Mory ao yn ymweled 

a G^nnasareth. 

St. Marc vi. 46—56. St. loan vi. 16—21. 

. 22. " Ao yn 7 fan y gyrrodd yr lean Ei ddisgyblion," fto. Galloi 
naai yr achos in Hiachawdwr wneuthur hyn oedd er mwyn cael hamdden 
i fyned o'r neilldu i weddio a chan berdttoi i ddwyn oddi amgylch y 
wyrth a ddilynodd. Neu gallwn ganfod rheswm arall yn. yr banes a 
ddyiy St loan am fwriad y bobl " iw gipio Ef, ai wneuthur yn Frenhin,*! 
amcan ag na buasai y dugyblion eu hunain yn anfoddlon gweled ei 
gyflawni. 

28. " Efe a esgsmodd i'r mynydd wrtho ei Hun, i weddio." St 
Matthew yn unig sydd yn cofhodi yr amgylchiad hwn. Mor amlwg y 
dengys i ni yr angenrheidrwydd am gyfimo gweddi ddirgel, ac ymdrech 



St. MATTHEW, XIV. 

24 A'r llong oedd weithian jmghaiiol v mor, yn o.c.29. 
drallodns gan donnau : canys gwynt gwrtiiwynebus 
ydoedd. 

25 Ac yn y bedwaredd wylfa o*r nos yr aeth yr 
lesu attynt, gan rodio ar j mor! 

26 A phan welodd y disgyblion ef yn rhodio ar 
y mor, dychrynasant, gan ddywedyd, Drychiolaeth 

« ydyw. A hwy a waeddasant rhag ofii. » Jo* •• «• 

27 Ac yn y man y Uefarodd yr lesu wrthynt, 
gan ddywedyd, Cymmerwch gysnr : myfi ydyw ; 
nac ofnwch. 

- 28 A Phetr a'i hattebodd, ac a ddywedodd, Ar- 
glwydd, OS tydi yw, arch i mi ddjdfod attat ar y 
dyfroedd. 

29 Ac efe a ddywedodd, Tjred. Ac wedi i Petr 
ddisgyn o'r llong, efe a rodiodd ar y dyfroedd, i 
ddyfod at yr lesn. 



effro, yBg ngwaith yr Aiglwydd. Os mynwn wneuthur ewyllys Duw ar 
y ddaear fel yr lesu, ac fel y gwna yr Angylion sangctaidd yn y nefoedd, 
rhaid i hynny fod trwy uno gweithredoedd o gariad at ddyn ag addoliad 
i Dduw. 

24. ** Yng ngkanol y m6r.** " Wedi iddynt rwyfo y'nghylch pump ar 
**hugam neu ddeg ar hugain ystadiau," sef rhwng tair a phedair 
milltir. Y mae y llyn oddeiitu chwe milltir o led. 

25. "Y bedwaredd wylfa." Ehenid y nos rhwng chwech yn yr 
hwyr a chwech y horeu yn bedair gwyliadwriaeth (£ir awr bob un : 
felly y " bedwaredd wylfa," oedd rhwng tri o*r ^och a chwech y boreu. 
Dysgnf-air milwrol ydyw y gair " gwylfa," yn dynodi hyd yr amser a 
benodid i'rmilwr Ehiifeinig i wylio cyn newid gwarcheidwaid. 

26. " Dyohxynasant." Mynjch y daw yr lesu attorn mewn fibrdd 
ddieuthr, ac ein trallodir. re gallem ni adnabod Ei bresenoldeb Ef 
biian y darfyddai ein hofnau; canys ni ddaw Efe ond i achub a 
bendithio. 

28. " Os Tydi yw.** Ni ddylem ystyried fod St. Petr yma yn 
dymuno profi gwirionedd ymddangosiad Crist Ei Hun, fel pe nas galla- 
sai gredu mai Efe oedd, oddi eithr iddo ddangos hynny trwy wyrth 
ychwanegol. Ystyr yr ymadrodd yn hytrach yw, gem mai Tydi yw. 
Mor gynawn gydweddol a chymmeriad St. Peta* yw 'r deisyfiad hwn. 
Ceir ef bob amser yn hyf, parod, a blaenllaw, hyd yn ymylu ar ryfy^ 
weithiau. Y mae ei ymddygiad ar yr achlysur hwn yn rhag-gysgodi ei 
** Byfyg mwy ai ddyfimch cwymp " ar ol hyn. 

29. *• Efe a rodiodd ap y dyfroedd." Megis ag y bu i allu lesu 
Crist oruwch-lywodraethu dedd&u natur, a ^luogi corph dynol St. Petr 
i rodio ar y djfeoedd, felly y bydd iw allu Ef mewn dufi mwy rhyfeddol 
newid ein corph gwael ni, a deddfau ein natur, nes gallu honom drei- 

28. St. Matthew yn unig sydd yn rhoddi i ni haxies St. Petr yn rhodio ar 
y dyfroedd. 



St. MATTHEW, XTV. 

O.C.2&. 30 Ond pan welodd efe y gw;^t yn giyf, efe 
a ofhodd : a phan ddechreuodd suddo, efe a lefodd, 
gan ddywedyd, Arglwydd, cadw fi. 

31 Ac yn y man yr estynodd yr lesn ei law, ac 
a ymafiodd ynddo ef, ao a ddywedodd wrtho, Tydi 
o ychydig %dd, pa ham y petrusaist? 

32 A phflji aethant hwy i mewn i'r Ibng, peidi- 
odd y gwynt. 

33 A daeth y rhai oedd yn y llong, ac a'i haddo- 

"^^nVie ^^"^^^ ®f> g^^ ddywedyd, ""Yn wir Mab Duw 
a 261 83. ' ydwyt ti. 

liic4.4l' 34 Ac wedi iddynt fyned trosodd, hwy a ddae- 
J^e!"©: ^' thant i dir Gennesaret. 

AJt;F»r. 35 A phan adnabu gwyr y fan honno ef, hwy 

Bhiif.1.4. a^ anfonasant i'r holl wlad honno o amgylch, ac 

a ddygasant atto y rhai oil oedd mewn anhwyl ; 

36 Ac a attoly&:asant iddo &;ael cyffwrdd yn urns 

'iSio'i^: &g ymjl ei ^ ef : a 'chynirifer /g a gyfipldodcT, 

^'A a iachawyd. 

ddio trwy yr eangder diderfyn, gyd a cbyflymder mellten, ac esgyn, fel 
yr esgynodd Efe, i drigfanau dedwydd T^ eUi Tad. 

80. ** Efe a ofhodd.** Dylasaifodynhyderuflybyddaiynllwyrddippel 
tra wrth ystlys yr lesu. Ond pallodd ei fiydd ef, a thynwyd ar nnwaith 
oddi wrtho y gallu a roddasid iddo. Yr un yw profiad y rhai a for- 
dwyant donnau blinddrus y bpryd hwn. Cyhyd ag y daliont eu fiydd 
ym mhresenoldeb ac amadi%niad Crist, byddant jn ddiogeL Pan 
unwaith y palla hyn iddynt suddant i'r dyfnder. Dedwydd yw y rhai 
a allant, cyu Uwyr suddo dan y dyfroedd, lefiain allan yr ymadrodd calon- 
deimladwy, ** Argylwydd, cadw fi." 

81. "Faham y petrusaistP" Da ysylwyd na ddywedodd yr lesu 
** Paham y daethost ymal" Gwnaethai yr Apostol yn ei le fyned ar y 
dyfroedd, canys cawsai ganiattad yr lesu. Fa le bynnag y gwahodda, 
neu y gorchymyn, Efe i ni fyned, gallwn fod yn hyderus yno, canys Efe 
a*u cynnal. Ein diffyg flydd ni, yr hyn a b^ i ni ofni, yw yr hyn y 
mae Efe yn ei geryddu. 

32. "Peidiodd y gwynt." Yehwanega St. loan goihodiad gwyrth 
arall, " Ac yn ebrwydd yr oedd y llong wrth y tir yr oeddynt yn myned 
**iddo." 

38, "Y phal oedd yn y Uong." Dwylaw y llong oedd y rhai hyn 
ac hwyrach deithwyr, gyd a*r disgyblion. 

84. ** Genesaret." Lleindir prydferth a flfrwythlawn oedd hwn yn 
corwedd jm mhen Gogledd Orllewin mor Galilea. Oddi wrth yr ardal 
non gelwir y mor ** Uyn Genesareth." Yma j safai dinas Capernaum. 
Thnn& paham y dywed St. loan fod y disgyblion jm myned dros y m6r 
i Gapematim, wrtii ddysgrifio y fordeith hon ** i dir Genesaret.'* 

86. ** rmvl et «%." Gwel Si Maro t. 27, 28. 



St. MATTHEW, XV. 

PENNOD XV. oo-»- 

3 Critt i/n armihoeddiW wjrifenyddion aW Pftariteaid, am dorri gor- 
eht/munion Lmo trwy eu trciddodiadau eu Attnatn : 11 yn dyagu nod 
ywWj^hBydd yn myned i meum i*r genau^yn'haiogi dyn: 21 yn 
iokrAau merch y toratg o Canaan, 90 a ^lorfoedd eraUl lawer: dQ 
€Ui a taUh dcrth ae vchydia byagod byehain, yn porthi pedair mil o 
wyr, hd) law gvoragedd a pMant. 

"yjT^A *r ysgrifcnyddion a'r Phariseaid, y rhai oedd 
1 o Jerusalem, a ddaethant at yr lesu, gan ddy- 
wedyd, 

2 Pa ham y mae dy ddisgyblion di yn troseddu 
*traddodiad yr hynafiaid? canys nid ydynt ynacoL2.8. 
golchi eu dwylaw pan fwyttaont fara. 

3 Ac efe a attebodd ac .a ddywedodd wrthynt, 

A pLa ham yr ydych chwi yn troseddu gorchymjUbLef.ig.a. 
Duw trwy eich traddodiad cnwi ? SS^;«. 2b. 

4 Canyff Duw a oichymynodd, gan ddywedyd,^^*^^^- 
^Anrhydedda dy dad a'th fam: a'r hwn a cfelju''i)eul.27.i6. 
dithio dad neu fam, nadder ef yn farw. ?JS^# ^* 

Ezodiuao.12.aei.17. 

PENNOD XV. 
1—9. Bwytta & dwylaw heb eu golchi a'r Pummed 

Gorchymyn. 
St. Marc vii. 1—13. 

1. " O J'erosalem." Tr ydys yn cael, fel y buasai yn natnriol i ni 
ddifigwyl, mai yn y brif-ddinas yr amddiffynid y defodau a'r traddodiadau 
Inddewig gadiuiiaf. Nid oedd byd yn oeil yr Eglwys Gristionogol, yn y 
decbreu, yn rhydd oddi wrth y dylanwad hwn (Gal. ii 12.). 

2. " Traddodiadau yr hynaflaid." '' Traddodiad " yw 'r aihrnwiaetb 
a draddodir ar lafar genau yn unig, beb ei bysgnfenu ar lyfr. (Gall 
traddodiad fod yn gywir neu gyfeitioisius, ond gan nad oes iddo dro»- 
glwyddiad mwy diogel na cbyfiTngiad y cof a'r tafod leferydd, y mae 
yn dra agored i lygni yng ngyr£i amser.) Gwertb&wrogai yr luddewon 
eu "traddodiadau" yn fwy byd yn oed na Gair Duw. Wrtb "byna- 
"fiaid" y mae yn debyg y meddylir yma "y rbai gynt," neu yr 
Athrawon luddeidg bor^uol. Gan mai i'r luddewon yr YegrifiBnai St. 
Mattbew nid yw efe yn eglurbau dim ar y traddodiau bynny, am eu bod 
yn Uwyr adnabyddus iw ddarllenwyr e£ Ond dyry St. Marc banes 
manwl o'r amrywiol draddodiadau luddewig mewn pertbynas i oldd- 
adau. 

8. '* A phaham yr ydyoli ohwi,'* &o, Ettyb ein Hiacbawdwr yn Ei 
Ddwyfol ddoetbineb un gofyniad trwy roddi un arall, gan ddangos, os 
oedd Ei ddisgyblion Ef yn torri traddodiadau dynion, fod yr luddewon 
yn torri gordbymyn eg;lur Duw, trwy y traddodiadau hynny; bug felly 
condemniai bwy fel rbai di-wg ar unwaitb. 

4. " Anrhydedda." Y mae i'r gair bwn ystyr eangaeb na*r syniad 
moel o bareb ac ufadd-dod. Arwyddocca yn ddiau y ddyledswydd o 
gynnal a cbynortbwyo, fel ag yr iawn ddysga y Catecism, "Gani, 
'* aurbydfiddu, a ehymortiiwyOffy. nbad am manu" 






St. MATTHEW, XV. 

O.C. 29. 5 Eithr yr ydych chwi yn dywedyd, Pwy bynnag 
'' a ddywedo wrth ei dad neu ei fam, Ehoad yw pa 

betk bynnag y ceit \&& oddi wrthyf fi ; ac ni anrhy- 

deddo ei dad neu ei fam, difaifydd. 

6 Ac fel hyn y gwnaethoch oichymyn Duw yn 
ddirym trwy eieh traddodiad eich hiin. 

7 Oh ragrithwyr, da y prophwyflodd Esaias am 
daaoch chwi, gan ddywedyd, 

AEipe.33L8L 8 ^ Nos&u y mae y bobl hyn attaf &'u genau, 
a 'm hanrhydeddu ft'u gwefkisali ; a'u <^alon sydd 
beU bddi wrthyf. 

9 Eithr yn bfer y'm haxirhydeddant i, <^gan 
ddysgu gorchymynidn dynion yn ddysgeidiaeth. 

k EaaiAs29. 13. 



• Got 2. 18, 

O ff 

Titos L 14. 



6. ''Bliodd yw/* Hyiiny yw, sylwedd y traddodiad oedd y gallai 
dyn droeglwyddo neu gyssegru ei eiddo i Dduw, a dweyd wrth ei rieni, 
mi a neiSduals i Dduw yr hyn a allaswn ei roddi i ti ; ac ni byddai yn 
rhwym dan y cyfryw amgylchiad i gynnal ei dad a*i fiun. Ymddeneys 
hefyd nad oedd yn ofynoii'r cyfiyw fob gyflwyno y rhodd yn weithredol 
at achosion cyBsegredig, and fbd niyned trwy y ffurf o gyflwyniad yn 
ddigonol. 

e. " Pel hyn y swnaethooh." Y mae yr adnod hon yn mi bwygig 
iawn, gan ei bod yn dangos awdm-dod oruchel gair eglur Duw. Y mae 
traddodiadau dynion yn borhaus yn diiymu gorchymynion Duw, ac felly 
dylid eu gwyuo a'u hattal gydag eiddigedd dtiwiol. Qwna hynny 
weithiau trwy ddwyn i mewn atbrawiaeth gau, pryd arall trwy dre&u 
ordinhadau newyddion : j &n yma trwy 06od megis trwy awdurdod 
ddynol ddeongliadau o Air Duw ; accw trwy ddyrcbafu a gwthio ym 
mlaen wirioneddau neillduol i'r &th sylw a phwysigrwydd eithafol, fel 
ag i guddio a darostwng gwirioneddau eraill mor bwysi^ a hwythau. 
O dan bob amgylchiad o'r &th dyega Crist i ni geisio diogelwch trwy 
dderbyniad syml o Air Duw. Yn gydweddol a hyn y dyega yr Eglwys 
ni yn y 6ed Erthygl, lie y dywed " Y mae yr Yagrythyr Ian yn cyn- 
" nwys pob peth angenrheidiol i lachawdwriaeth ; fel nad ydys yn gofyn 
" bod i neb gredu beth bynnag na ddarllenir ynddi, neu na ellir ei brofi 
" wrthi, megis erthygl o'r ffydd, na*i fod yn angenrheidiol i lachaw- 
*' dwriaeth.'^ 

9. "Bithr yn ofer y'm hanrhydeddftnt i/' ko, Ofer ydyw i'r rhai 
a gymmerant amynt anrhydeddu Duw, tra y maent yn diimrhydeddu 



!Ei Air, a dyrchafu athrawiaethau a gorchymyuion dynion, feddwl eu bod 
yn Ei addoli Bf, Bhagrithwyr yw*r cyfi^rw bobl, yn proffesu yr hyn ni 



6. "Difaifydd," SaetonaeR "He shall 
••be fne^ " Bydd yn rhydd.*^ Nid yw y 
geiriau nyn 3m yr iaitn wrdddiol, fel 
y gwelir trwy eu bod yn aigntphedig 
mewn llytbyrenau ItalaJda, neu fui, ond 
ycbwai^egwyd hwy i gyflawni ytynwyr, 
sely mae yn amlwg y fwnant uwynch 
y bnaaai yttyr yr ymacvodd yn fwy am- 



Iwg pe y dodasid hwy i mewn 3m gyni. 
Buaaai rhediad yr ymadrodd felly yn 
debyg i byn, ** Eithr yr ydych chwi 3m 
'* d^edyd, Fwy bynna« a ddywedo wrth 
** et dad neu ei £un. Bnodd yw pob peth 
'*y oeit 1€8 oddi wrthyf fi. difai/M. M 
**md anrhydedda ei dad a*i fam. 
l^^^BhagrUhwyr,** awelarvtf.2t 



St. MATTHEW, XV. 

10 IT Ac wedi iddo alw'r dyrfa atto, efe a ddy- 0.0.29. ' 
wedodd wrthynt, Clywch, a deallwch. 

11 'JNid yr hyn sydd yn myned i mewn i'r genan, t Act. lo. is. 
sydd yn halogi dyn; ond yr hyn sydd yn dyfod SJ^.^*""* 
allan o'r genau, hynny sydd yn halogi dyn. T&^il: 

12 Yna y daeth ei ddisgyblion aito, ac a ddy- 
wedasant wrtho, A wyddost ti ymrwystro o'e^ Pha- 
riseaid wrth glywed yr ymadrodd hwn? 

13 Ac yntau a attebodd ac a ddywedodd, «Pob»ioani5.2.' 
planhigyn, yr hwn ni's plannodd fy Nhad nefol, i?*''®'^ 
a ddiwreiddiip. 

14 GadSwch iddynt : ^ty wysogion deillion i 'r deill- ^ "bmi. 9. le. 
ion ydynt. Ac os y dall a dywys y dall, y ddau a peS.'23. le, 
syrthiant yn y flfos. ^'*'^*- 

16 A Phetr a* attebodd ac a ddywedodd wrtho, 
Eglura i ni y ddammeg hon. 

theimlant, ac nis cyfla^nmant, canys pe yr anrhydeddent Dduw mewn 
gwirionedd, hwy a anrhydeddent Ei Air Ef. 

10—20. Halogi. 

St. Marc vii. 14—23. 

10." "Y dyrfa." Yr oedd y dyrfa yn fwy agored i reswm ac argy-* 
hoeddiad na'r Phariseaid^ hunan gyfiawn. 

11. ** 1r hyn sydd yn myned i mewn i'r genau.** Y mao yn debyg 
mai at " fwytta bara heb olchi," y cyfeiria ein Harglwydd yn bennaf 
yma, gan mai dyna oedd' testyn achwyniad' y Phanseaid. Ond diau 
fod ystyr llawer ean^ch iw ymadi-oddSon, a*u bod wedi eu hamcanu 
i ddistaw barattoi y ffordd tn ag at'ddileu yr hen wahaniaeth rhwng y 
bwydydd glan ac aflan. Amcan trefhiad y gwahaniaetR hwn, gyd a 
deddfeu seremonTol eraill, oedd cadw yr luddewon yn bobl nenllduedig, 
hyd ddyfodiad yr amser y cynnullid teulu etholedig Duw yn§ nghyd, 
nid un wlad, na hiliogaeth, yn tinig, ond o bob llwytll ac laitn, yn 
Eglwys Lfin Qatholig, neu ^ffiredinol, ac Etholedig yn js. Gwaredwr. 

13. " Pob planliigyn." Gellir deall yr ymadrodd hwn mewn dwy 
ffordd. 1 Gallai y defhyddid ef am y Phanseaid, y rhai a gydmerid 
yma i efrau y maes, ac a ddiwreiddir yn llwyr pan ddelodydd y casglu. 
Neu 2 gallwn ei gymmwyso at Athrawiaeth y Pharifleaid,.8ef ** traddo- 
•*diadau*' a "gorchymynion dynion*" Pyma 'r golygiad a gymmer 
esbonwyr yn gyffredinol amo. 

14, " Qadfiwch iddynt." Hynny yw, Na chymmerwoh sylw o honynt. 
Nid yw eu gwaith yn tramgwyddo mth y gwirionedd.iw ystyried yn fwy 
na'u halhrawiaeth gyfeiliomus. 

•«Y ddau a syrthiant yn y ffos." Derfydd am y Phaiiseaid a'u 
togybhon, y blaenoriaid, a*u canlynwyr^ yn eu dallineb. Ond etto 
diamheu y derbyn y rhai cyntaf gospedigaeth fwy Hem gan y Duw 
cyfiawn, canys "i bwy bynnag y rhoddwyd llawer, llawer a ofynir 
♦*ganddo" (St Luq xii, 48.), 

16, •• Y ddammeg Ixoa,'* Cyfeiria St Petr at yr ymadrodd yn ftd»o4 



St. MATTHEW, XT. 

0,0.29; 16 A dy wedodd yr lesu, 'A ydych chwithau etto 
I pen. 16. 9. heb ddeall ? 

17 Onid ydych chwi ym deall etto, fod jr hyn oil 
k 1 Cor. 6. 13. sydd ym ^ myned i mewn i'j genau, yn cilio i'r bdla, 

ac y bwrir ef allan i'r geudy ? 
iiago3.6. 18 Eithr y '^pethau a ddenant allan o^^r genau, 

sy'n dyfod allan o'j galwi ; aV pdhau hynny a 

halogant ddyn. 
"5»8^®'^* 19 Canys o'r "galou y mae meddyliau drwg yn 
Diar. 6.14. dyfod allan, lladoiadaii, tor-priodasau, godinebau, 

lladradau, camdystiolaethau, cablau : 

20 Dyma'r pethau sy'n halogi dyn : eithr bwytta 
a dwylaw heb olchi, ni haloga ddyn. 

21 ^A'r lesu a aefh oddi yno, ac a giliodd i 
dueddau Tyrus a Sidoji. 

22 Ac wele, gwraig o Canaan a ddaeth o'r par- 
thau hynny, ac a lefodd, ga^ ddywedyd wrtho, 
Trugarna wrthyf, O Arglwydd, fab Dafydd : y mae 
fy merch yn ddrwg ei hwyl gan gythraul. 

11. Nid dammeg yn ystyr Wodol y gair y.dyw,..on(L'gwiiionedd syml. 
Ond y mae yn aimwg.nad oedd yr ApostQlion yn eidaealj, ac y tybient 
un ai mai dammeg fer oedd, neu y de&^yddid ef mewn ystyr anunhen- 
nodolfel "ymadrodd.caled." 

18. " O'r galon." Yr oedd ein HiacLawdwr wedi dadgan yr egwy- 
ddor fawr fod yr ymadrodd yn dda neu ddrwg, yn ol fel y byddai y 
galon y4 dda neu ddrwg, o'r blaen, pan ddywedasai ** helaettirwydd y 
"galon y llefara y genau" (xij. 34.). Yina gesyd aUan wirionedd yr 
egwyddor honno ar un ochr yn unig, sef yr ochr ddrwg. Bhaid fod yr 
hyn a ddaw allan o galon ddrwg o angenrheidrwydd yn^idrwg, ac am 
hynny fe ** haloga ddyn." 

.21—28. Y Wraig o Syro-Fhoenioea. 

St. Marc vii.24— 30. 

21. " Tueddftu Tyroa a Sidon.** Y mae yn debyg -na bn i-n Hia- 
chawdwr fyned dros derfynau . Galileai ond yn nnig i dueddau y ter- 
fynau. Pe *r aethai dros y terfyn allan o wlad yr Xuddewcm braidd y 
gallasai ddeihyddio yr ymadrodd. " Ni 'm danfonwyd i ond at ddeMd 
" coUedig i^ Israel '^ (24.). Ym mhellach, dywedir i'r wraig, "ddyfod 
" o'r parthau hynny (22) (Gwel ar 29.). 

22. " Owraig o Oanaan." Hwyracn fod y wraig hon yn nn o hilio- 
gaeth yr hea Ganaaneaid, y rhai a breewylient y wlad oyn ei daroetyngiad 
San Joghua,.ag y dwfu i Israel adael gwed^U o honynt yn ea mysg yn 
groes i onehymyn Dtiw. 

• ••3^b'l3W^HMl.»' Yrydofiddy wraig hon wedi dysgu oddi wrthendll 
yn ddiau iw alw ar yr enw yma. Ond ni ddywedir i ni pa mor bell ei 
a^lgand^ yr Y^ytbyrau luddewig, nou mewn gwybodaeth ^eiiorol 



St. MATTHEW, XV. 

23 Eithr nid attebodd efe Mdi un gair. A daeth o.c.29. 
ei ddisgyblioiii atto, ac a attolygasant iddo, gan 
ddywedyd, GoUwng hi ymaith ; canyB y mae hi yn 
Uefain ax eiii' hoi. 

24 Ac efe a attebodd ac a ddywedodd, ° Ni'm °P!?nJOor bS- 

T n 1 ' 1 iT-i/»«i ifi^'AT 1 Act. o. Z0|2flD. 

aanfonwyd 1 end at ddefaid colledig ty Israel. kSt^ s 

25 Ond hi a ddaeth, ac a'i haddolodd ef, gan 
ddywedyd, Auglwydd^ cymmorth fi. 

26 Ac efe a attebodd ac a ddywedodd,. Nid da 
cymmeryd bara'r plant, a'i fwrw i'r ®cwn. °^iW 

am J Messiah. Er ei bod yn un o*r Cenhedloedd. braidd y gall^m 
dybied ei bod etto yn ethnig digred. Os nad ydoedd yn broselyt, neu 
cthnig dychweledig i'r ffydd laaelaidd, yr oedd yn rhaid y dyagasai 
rywbeth am y gwir Dduw, ac am y Prophwyd a anfonasai Efe i'r byd, 
ac at yr Hwn y penderfynasai hithau fyned yn awr ei thrallod. 

•*Py merch.** Nid drosti ei hun yn miig yr ymofidiai, na thros ei 
merch yn iinig ychwaith; ond erfyniai am drugaredd iddynt eu d^. 
Etto gweddi gffryngol oedd ei hymbil yn fwyaf neillduol, canys iachM 
ei merch oMd uchaf ar ei meddwl. Felly cawn yma engraifft 
Iwyddiant neillduol gweddi gtjf'ryngol, 

28. " Nid attebodd Efe iddi un gair." Paham y bu i'r lesu brofi y 
wrjtig draDodus yma yn y fath fodd ? Nid arferai Efe ymddwyn fel hyn. 
Na wnai : Ewyllysio yr oedd amlygu ei fl^dd hi yn ei nerth a'i dyfnder 
i bawb o'i gylcn, le, ac i'r holl fyd. Mynnai Efe ddysgu yr luddewon mai 
nid ym mhlith plant Abraham yn imig y ceid ffydd Abraham ac mai nid 
iddynt hwy yn unig y trysorid trugareddau Duw. 

•* Gk>Uwxig hi yxnaith." Y mae atteb yr lesu yn dangos mai erfyn 
amo ei gollwng hi ymaith trwy ganiattau iddi ei deisyfiad yr oedd y 
dii^blion. Tosturiai dyn ; tra yr ymddangosai Mab buw yn ddidos- 
tun ! Etto yr oedd tosturi dyn yn Uawn hunanoldeb, canys er mwyu 
attal iddi alw ar eu hoi yr ymofidiai y disgyblion drosti : cariad oedd 
wrth wraidd didosturi ymddangosiadol Mab Duw, er mwyn melysu a 
mwyhau y fendith oedd ar ddyfod. 

24. **Ni'm danfonwyd." Pa fodd yr oedd hyn yn wirt Ehag- 
fyne^isai yr holl brophwydi y bendithid holl deuluoedd y ddaear yng 
Nghrist Datganasai Simeon y byddai Efe yn " Oleuni i oleuo y Cen- 
" nedloedd, yn gystal ag yn ogoniant iw bobl Israel " (St. Luc ii. 32.). 
Yr oedd yntau Ei Hun wedi datgan mewn geiriau eglur, ac ar ddamhe- 
gion, ddygiad i mewn y Cenhedloedd. Trwy Ei weithredoedd, megis 
yn y He hwn, ac yn Ei ymddygiad at y Samariaid, amlygodd Ei ewyll- 
ysgarwch i agor fiynnonellau Ei drugaredd i eraill, heb law yr 
luddewon. Pa fodd gan hynny yr oedd Ei ymadrodd yn gywir? 
Amlwg yw mai yn Ei berthynas a'i anfoniad a'i weinidogaetii Bersonol 
yn unig. Ni anfbnasid Ef i ymweled yn Benonoi a neb ond " Ei bobl 
" Israel." Yr oedd trefii gras Duw iw chynnyg yn gyntaf i'r luddewon. 
Ehoddwyd yr atteb hwn i'r disgyblion, ond diamheu i'r wrai^ ei glywed. 

26. ** Nid da oymmeryd," &a Pr deisyfiad cyntaf " Nid attebodd 
" Efe un gair ;" ac i'r ail gwrthodai mewn ymddangosiad gyda dirmyg. 
Os oes rhai a fuasent yn dyfal barhau hyd yma pwy na buasai bellach yn 
EDyned ymaith mevni digofeint ac anobaith. Wrtfe "yPiani" yma 



St. MATTHEW, XV, 

O.C.29. 27 Hithau a ddywedodd, Gwir yw, Arglwydd: 
canys y mae'r cwn yn bwytta o'r briwsion sy'n 
syrthio oddi ar fwrdd eu harglwyddi. 

28 Yna'r attebodd yr lesu, ac a ddywedodd wrthi. 
Ha wraig, mawr yw dy fiydd : bydded i ti fel yr 
wyt yn ewyllysio. A'i merch a iachawyd o'r awr 
honno allan. 

p Mare 7. 31. 29 If A'r lesu-^a fiueth oddi yno, ac a ddaeth ger 
q pen. 4. 18. Uaw «in8r Galilea; ac a esgynodd i'r mynydd, ac 
a eisteddodd yno. 

dynodir yr luajdewon (viii. 12* ond nid xiiL 38.) : Wrth " y cwn " 
meddylir y Cenhedloedd y rhai a enwid felly gan yr luddewon mewn 
dirinyg. Ystyr ymaarddd ein Hiachawdwr yw mai nid da cymmeryd 
y bendithion a ddarparesid i*r luddewon, a'u rhoddi i'r Cenhedloedd. 
Ond buasai Ei ddull o ddywedyd hyn yn anfon ymaith y rhan fwyaf. 
Ond gwyddai nas gyrrai W ymaith, neu ni buasai yn deihyddio y geiriau. 

27. " Gwir, Arglwydd." Y feth fiFydd I y fath ostyngeidcfinsvydd, y 
fath ddyfal barhad, mewn gweddi, sydd yma ! Credai fod trugaredd yn 
euddiedig tu cefii Tr gerwindeb allanol ; ni thramgwyddai wrth yma- 
droddion a allasent glwyfo ; ac ni ddiffygiai yn ei gweddi. A mwy na 
hyuny ; gafaelodd yij fiFurf galed yr ymadrodd uaccam gan ei droi yn ffilrf- 
ddeisyfiad newydd. Fel Jacob gyd a'r angel, hithau a ymdrechodd, 
megys gyd a Christ mewn gweddi daer, ac ms goUyngai Ef nes iddo ei 
bendithio. Ehoddes yntau yr arf yn ei llaw hi yn awr, a'r hwn y 
gorchfygai hi Ef. Gellir aralleirio ei hatteb fel y canlyn. "A'i 
" * cwn * a ddywedaifit 1 Yr wyf yn derbyn yr enw, a'r lie ; oherwydd y 
"mae i'r cwn eu cyfran o'r lluniaeth nid y rhan flaenaf, sef rhan y 
" plant — etto eu cyfran,— eef y briwsion sydd yn syjrthio oddi ar fwrdd 
" y plant " (Trench). 

28. " Ha wrsAg, mawr yw dy Sydd," Ac. Hi a orchfygodd, a saif 
y fam hon o Ganaan dros byth yn esampl fawr o wynfydedigrwydd 
gweddi daer na ddiflfygiai. Hawdd y gallasai yr lesu ddweyd am dani 
hi, fel am y canwriad (viii. 10.), na chafodd gymmaint ffydd, naddo yn yr 
Israel. Ac weitbian gwobrwyir hi, a'r " Hwn a ymddaugosai ar y cyntaf 
" fel yn barod i naccSu iddi y rhodd leiaf, yn awr a egyr boll drysorau 
" Ei ras, gan orchymyn iddigymmeryd o hwiynt a chludo ymaith yr oil 
"addymuuai" {Trench), lunddangosai fel pe na aUasai^naccaa yrim 
drugaredd i'r &th ffydd. 



29--39. Forthi y PedLair Mil. 

St. Marc viii. 1 — 10. Cydmarer St. loan vi. 1—14. 

29. " A*p lesu a seth oddi yno/* &o. Yr ydys yn deaU oddi wrth 
St Marc (viii. 10.) i'r lesu ddynesuat For Galilea drwy Decapolifl, yr 
hon sydd ardal yn gorwedd i'r Dwyrain i'r lorddonen (Gwel nodyn ar 
iv. 26.) felly ceid y mynydd hwn hefyd ar ochr Ddwyreiniol y Llyn. 
Cyttunai hyn a'r adnod olaf yn y bennod, lie y dywedir iddo fyned 
dros y mor i barthau Magdala, dinajs o du 'r Gorllewin iddo. Canfy- 
ddwn wrth hynny fod golygfa y gwyrthiau canlynol yn yr ardal Uo 



3t. MATTHEW, XV. 

30 ''A daeth atto dorfeydd lawer, & chauddynt 0.0.29. 
gyd a hwynt gloffion, deillion, mudion, anafiision, acrEni.35.5,& 
eraill lawer: a hwy a'u bwriasant i lawr wrth draed l^c^2a.' 
yr lesu, ac efe a*u hiachaodd hwynt : 

31 Fel y rhyfeddodd y tprfeydd, wrth weled y 
mudion yn llefaru, y rhai anafus yn iach, y cloffion 
yn rhodio, a'r deiUion yn gwded : a hwy a ogonedd- 
asant Dduw Israel. 

32 A ^alwodd yr lesu ei ddis^blion atto, ac a 
ddywedodd, Yr yawyf yn tostuno wrth y dyrfa; 
canys y ma^nt yn aros gyd 4 mi dridiau weithiaji, 
ac id'oes gandiynt ddiifVw fwytta : ac nid yd^ 
yn ewyllysio eu goUwng hwynt ymaith ar en cyth- 
Iwng, rhag eu Uewygu ar y ffordd. 

33 A'i *ddisgyblion a adywedasant wrtho, ba"2Breii.4.4& 
le y caem ni gymmaint fara yn y diffaethwch, fel 

y digonid tyrfa gymmaint ? 

34 A'r les^ a ddywedodd wrthynt, Pa sawl torth 
sydd gennych? A hwy a ddywedasant, Saith, ac 
yehydig bysgod bychain. 

y porthasai Efe y ptim mil. Y mae yn deilwng o sylw fod ein Hia^ 
chawdwr y pryd hwn, sef yn gynnar yn y diydedd flwyddyn o'i 
Weinidogaetii Gyhoeddus (St. ^loan v. 1,), yn ymddangoB yn cadw mor 
bell ag yr ydoedd yn ddichonadwy o'r Ueoedd y ceid ei elynion chwer- 
waf. Cawn Ef mewn amryw fanau yn nherfynau eithaf y Tir Sanctaidd, 
He yr oedd y preswylwyr gan mwyaf yn Qenhedloedd, a lie, y mae 'n 
debyg, yr hanfodai llawer dywyllwch ac anwybodaeth. Fel hyn 
"o dueddan Tyrus a Sidon" (ad. 2.) aeth drwy Decapolis i ochr 
Ddwyreiniol Mor Galilea, ac er na ddynodir ei boll daitb, cawn Ef yn 
Union ar ol hynny yn Caesarea Pbilippi (xvi. 13.). 

30. "Bfe a*u hiaohaodd hwynt." Dyry St. Marc banes cyfawn o 
nn o'r gwyrthiau iachibl byn (vii. 32 — 37.), ond nid yw yn crybwyll am 
ylleill. 

83. " O ba le 7 caem ni gymmaint o fara," &o. Tybia llawer nn bi 
yn betb tra bynod i'r disgyblion wneuthur y fath ymofyniad a hwn mor 
fuan ar ol cyflawniad y wyrth flaenorol o borthi y Pimi mil. Ond 
dylem sylwi, yn gyntaf, nad oes dim yn ymddangos yn y gofyniad bwn 
nad oeddynt yn gobeithio gweled ail gytiawniad o'r wyrth gyntaf, er 
yr ymddengys yn rhyfyg ynddynt awgrymmn hynny; yn ail, pe na 
ddifigwylient gyflawniad cyffelyb wyrth, nid oedd mor lyfedd iddynt 
hwy, y rhai a welent y Uiaws yn ymgasglu ddydd ar ol dydd at yr lesu, 
ac yr ymddengys i ni sydd yn darllen am y ddwy wyrth yn unig mewn 
dwy bennod ddilynol. 



34. ** Pa said torik sydd gennych** Nid 
er mwyn derbyn gwybodaeth ei HuDj 
ond er mwyn tynu sylw neillduol Ei 
ddisgyblion at y path, y gofynai yr lesu 
byn. Cawn gyfirelyb o^iadau yn fynych 



o'i eiddo. Hefyd y mae yn addas i ni 
sylwi fod lesu Urist yn defnyddio modd- 
ion naturiol i gyrhaedd gw^bodaeth 
naturiol, fel ei gwneid ym mnob petU 
fel ninnau. 



St. MATTHEW, XVI. 

0.0.29. 35 Ac efe a orchymynodd i'r torfeydd eistedd ar 

y ddaear. 
t pen. 14. 19. 36 A chaii gymmeryd *y saith dorth, a'r pysgod, 
« 18am. 9. 13. a " diolch, efe a'w tomxid, ac a't^ rhoddodd i'w ddis- 

gybhon, a r disgyblion i r dyrfa. 

37 A hwy oil a fwyttaeant, ac a cawsant ea 
digon; ac a godaeant o'r briWwyd oedl yngwedd- 
ill, saith fasgedaid yn llawn. 

38 A'r rhai a twyiiamnt oedd bedair mil o wyr, 
heb law gwragedd a phlant. 

X Mare 8. 10. 39 ^ j^q ^eoi iddo ollwng y torfeydd ymaiih, efe 
a aeth i long, ac a ddaeth i barthan Magdala. 

PENNOD XVI. 

1 TPhariteaid yn ffcfinh arwydd. 6 Jesw yn rhybuddio ei dditgybUon 
am l^ainju Phartseaid a V Sddueeaid. 13 Tyh y bobl am Gritt, 16 
a chmes Petr am dano, 21 letu yn rhag-fyneffi etfartffolaeth; 23 yn 
eeryddu Petr am ei gynghori i*r gwrthwym^: 24 ae yn rlii^iuddio *r 
Bam a/ynnent eigamyn ^, i ddwyn y groes. 

*/SPS- *^* AC wedi i'r * Phanseaid a'r Saduceaid ddyfod atto, 
hTT^ A a'i demtio, hwy a attolygaeant iddo ddango^ 
^^"•^•^iddyiitarwyddo'rnef: 

87. " Basgcdaid." " Gaiwellaid " a fuasai v gair mwyaf priodol yma 
(Gwel XV. 9. 10.). T mae hi yn ffiiith dra dyddorol i'r ymchwilgar yn y 
ddau hanes a geir am y wyrth hon, Bef yma ac yn St. Marc, fod y gair 
gwreiddiol am "&8ged'* yn im gwahanol i'r gair a ddefnyddir yn y 
pedwar hanes o*r wyrth arall, a dynoda fasged neu gawell mwy ei 
£sdntioli. Defhyddir yr nn ^ir am y failed y goUyngid St Paul ynddi 
drosfurian Damascns (Act. ix. 25.). Cyfeithir y gair yn ''gawellaid" 
yn y Bennod nesaf (xvi. ad. 10.). 

89. " Magdala." Hwn y mae 'n debyg, oedd y pentref y commend 
Mair Ma^^en ei henw oddi wrtho, a gorweddai ar ochr Orllewmol Mor 
Galilea. 

PENNOD XVL 

1«-^ Y Pharifleaid a'r Saduceaid yn gotyn Arwydd 

OT nef. 

St. Marc viiL 11—13. 

1. '<Ao wadi i'r FharlMaid a'r Saduoeaid." Dylid c^dmam yr 
hanes yma pyd ag tm blaenorol cyffelyb iddo (Gwel ar. xii. 38 — 42.), 
Uie y dywedir i'r Yagrifenyddion a'r Phariseaid geisio arwydd ganddo. 
Oawn yma gyfathrach newydd. Cyttana y Phariseaid a*r Saduceaid yn 



^. **Magd(ila.** TmddengyB y safoi y 
pentref hwn jn am i Dahnanntha, y fiin 
a nodfr gan St Marc, a gellir rhoddi cyf- 
rif am y ddau enw, 3m yr tm modd ac 
am y ddan enw Gergesiaid a Gadareniaid 
(Gwe]nodynarSt&tt.yiiL21.). Dylem 



Bylwi yma mai "Magadan" yw yr enw 
yn yr nen gopiau goreu o 6t. Matthew, 
yn lie Ma^ioala; ond oa Magadan yw yr 
lawn ddarlleniad, dian mai pentref yn yr 
un ardal ydoedd. 



St. MATTHEW, XVL 

2 Ac efe a attebodd ae a ddywedodd wrthynt, o.c.29. 
Pan fyddo 'r hwyr, y dywedwch, Tjrwydd teg ; canys 
y mae'r wybr yn goch. 

5 A'r borej Heddyw dryocin; canys y mae'r 
wybr yn goch ac yn bruddaidd. ragiathw^r, 
ehwi a fedrwch ddeall wyneb yr wybren ; ac oni 
fedrwch arwyddion yr amseran ? 

4 T mae cenhedlaeth- ddrwg a godinebus yn ceisio 
arwydd; ac arwydd ni's rhoddir iddi, ond arwydd 
yprophwyd Jonas. Ac efe a'u gadawodd hwynt, 
ac a aeth ymaith. 

5 If Ac wedi dyfod ei ddisgyUion, ef i'r Ian arall,. 
hwy a oUyngasent dros gof gymmeryd bara gan- 
(hynt 

6 A'r lesu a ddywedodd wrthynt, **EdrychwchbLiici2.L 
ae jrmogelwch rhag surdoes y Phaxiseaid a'r Sidu- 
ceaid. 

erbyn Crist, er eu* bod yn elynion chwerw iw gilydd, fel y gwelir yn (Act. 
xxiii. 6,7.). Gweb'r yn yr un modd bobl ddiegwyddor o'r daliadau a 
^oly^adiau mwyaf croes iw gilydd yn ymuiio a*u gilydd yn eu gelyniaeth 
1 Grist, a*i grefydd. Sylwer fel y cyfeiria St. Paul i'rymofyniad mynych 
am Arwydd gan ein Har^wydd, gan ddywedyd " x mae yr luddewon 
" yn gofyn arwydd " (1 Cor. i. 22.). 

3. "Arwyddion yr amserau.*' Yr oedd y rhai hyn yn gwW 
amlwg i bawb a allent eu darllain yn ddiduedd a diragfam. ^Tm- 
ddengys yn hynod ddieithr i ni y gallai yr Inddbw ddarllen y prophwy- 
doliaethau, a pheidio gweled y cyflawniad manwlo honynt yn cymmeryd 
He o'i amgylch ar y pryd. 

5—12. Bhybudd i ochel y Fhariseaid a Saduceaid. 

St. Marc. yiii. 14 — ^21. 

B. ** T Um aran." Bhaid mai y lim DdWyreiniol oedd hon i'r Llyn 
(Gwel St. Marc viii.l3.), sef y fanlley gwnaethai y ddwy wyrth ryfedd- 
ol o borthi y pump a'r pedair mil. Ymddengys fel pe yr ymwelai ein 
Hiachawdwr yn ami a'r ardal i*r Dwyrain i For Galilea y prvd hyn 
(Gwel ar xv. 29.). Dichon, er mai gwyllt a gwasgaredig ei pnreswy- 
Iwyr oedd y fan, fod ynddi amryw bobl ag y teiralai Efe ddyddordeb 
n^duol ynddynt, er mwyn y rhai yr ymwelodd deirgwaith a'r lie 
mewn amser byr. Diau hefyd fod y gjnnmydogaeth unig hon yn lie 
rhyddach oddi wrth erledigaeth Ei elynion luddewig. 

6. "Supdoea." Cawn yma engraifft o'r modd y cyfleai yr lesu 



6. T BadMceaidr '* Surdoes Herod" 
a ddywed St Mat« yn Ue *' Sadaoeaid," 
yn y testyn cyfochrog 0*1 Efengyl. Sadu- 
ceaid, pobl ddigred, a bydol, oedd cef- 
nogwyr pennaf Herod. Gan h3^nny nid 
yw y gwahaniaeth enw ond dibwyi mewn 



SBtyr. Teby* wwn. nad yw yr haneayn 
wn ond taliyriad o ran fechan o'r ynK 
ddiddan a gymm^rodd le, pryd y siaradai 
ein Hiachawdwr yn g^elyb am suidoee 
y Saduceaid a'r Herodianiaid. 



St. MATTHEW, XVt 

OyC.29i 7 A hwy a ymresymmasant yn eu plith en himain, 
gan ddywedyd, Hyn sydd am na chymmerasom fera 
gennym, 

8 A'r Igsu yn gwybod, a ddywedodd wrthynt, 

Chwychwi o ychyfig ffydd, pa tarn yr ydych yn 

ymresymmn yn eich plith eich hnnain, am na <3hym- 

merasoch fara gvd a chwi ? 

c pen. 14. 17. Q « Onid ydych chwi yn deall etto, nac yn cofio 

**** ' ' pnm torih y pnm mil, a pha sawl basgedaid a gym- 
merasoch i fynn? 

addyBg oddi wrth yr amgylchiadan o*i ddeutu. Gall hyn awgrymu i ni 
Ei aiferiad cyffredin, a*n barwain i feddwl y gallai yn fynycli gym- 
meryd Ei ddainhegion, a'i ddywediadau oddi wrth y golygfeydd o*i 
amgylch (Gwel ar xiii. 1 .). Yn yr amgylchiad presenol nid oedd gan 
y disgyblion ond un dorth gyd a hwynt (St. Marc), canys anghofiasent 
gynuneryd bara ganddynt, a chan fod y ddau Efengjlydd yn crybwyll y 
ffiiith hon cyn rhybuddio o*n Harglwydd hwy rhag y " Surdoes," gallwn 
dybio ddarfod i ryw grybwylliad gael ei wneyd am brinder y bara, oddi 
wth pa un y cymmerodd yntau achlysur i roddi y rhybudd. Deftiy- 
ddir Surdoes fel arwydd mewn ystyr da a drwg, ond drtog yn fwyaf 
cyflfredin (Gwel ar xiii. 33.). Y mae yn addas iawn i ddangos allan 
unrhyw daylanwad yn ymdaenu a gweittiredu yng nghalonau dynion. 

7. *' Hyn sydd am na ohymmerasom fara gennym.*' Mor hwyr- 
frydig ydoedd y disgyblion i amgyflfr^ a deall ysprydolrwydd athraw- 
iaeth eu Harglwydd! Nis gallwn ryfeddu at y wraig o Samaria yn 
camgymmeryd mewn perthynas i'r dwfr bywiol (St. loan iv. 11.). 
Ond buasem yma yn disgwyl amgyfiFred ddyfhach i bethau Ysprydol. 
Dychymygai y disgyblion y gwrthwynebai eu Hathraw fwytta bara 
wedi ei barattoi gan y Phariseaid neu'r Saduceaid, fel rhyw beth a allai 
halogi. Mor ychydig a ddeallasent o'r gwirionedd a ddysgasid yn 
ddiweddar iddynt mai "Nid yr hyn sydd yn myned i mewn i*r 
genau sydd yn halogi dyn " (xv. 11.). 

8. "Ohwyohwi o yohydig flEydd." Ffydd ydyw Uygad yr enaid, 
sef y Uygaid sydd yn edrych ar " anweledig bethau." Yng ngeiriau St, 
Paul hon yw **sicrwydd y pethau nid ydys yn eu gweled," a'r hyn 
sydd yn eU gwneuthur mor eglur a sylweddol i*r amgyffred Ysprydol, 
ag y gwna y llygad naturiol wrthrychau gweledig. O'r Uygad hwn yr 
oedd y disgyblion yn amddifad pan dybiasant mai am fara aUanol neu 
naturiol^ a Surdoes naturiol y Uefarai eu Harglwydd. Syniaw wrth diog 
ac nid wrth ffydd oedd yma. Byma *r achos o'u cerydd. Nis gallwn 
beidio a rhyfeddu wrth ffyddlondeb yr Efengylwyr yn cofinodi dinygion 
y disgyblion, a*u coUiadau, a*r ceryddon a dderbynient oddi ar law eu 
Harglwydd. Addas y dygir y fiFyddlondeb hwn ym mlaen fel prawf o 
eirwiredd a dQysrwydd yr hanes, yn gystal ag o ostyngeiddrwydd yr 
hanesydd. 

9. "Y piJun torth." Adgofia yr lesu y ddwy wyrth hyn iw 
ddisgyblion i ddangos iddynt mor ddi angenrhajd oedd eu pryder yng 
nghylch cyflawnder eu hymborth (Gwel ar xv. 33.). 

9. " JBoigedaid,** Gwel ar ?[t. 37. ..j 



St. MATTHEW, XVI. 

10 Na ^saith dorth y pedair mil, a pha sawl o.c.29. 
cawellaid a gymmerasoch i fynu 1 d pen. 15. u, 

11 Pa fodd nad ydych yn deall, nad am fara y 
dywedais wrthych, ar ymogelyd rhag surdoes y 
Phariseaid a'r Saduceaid? 

12 Yna y deallasant na ddywedasai efe am ymo- 

felyd rhag surdoes bara, ond rhag athrawiaeth y 
^hariseaid a'r Saduceaid. 

13 lAc wedi dyfod yr lesu i dueddau Cesarea 
Philippi, efe a ofynodd i V ddisgybUon, poa ddy- 
wedyd, ®Pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i,epen.22.«i 
Mab y dyn? 

14 A hwy a ddywedasant, 'Rhai, mai loan Fedy-'wn.i4.2. 
ddiwr, a rhai mat Elias, ac eraill mai Jeremias, neu ^* '''*»*• 
nn o'r prophwydi. 

12. " Athrawiaeth." Nid yrnddengys un angen am esbonio hyn yn 
"rhagrith" yma, er y dywedwyd ar achlysur arall (St. Luc xii, 11.) 
mai "Surdoes y Phariseaid" oedd rhagrith. Nid yw rhagrith yn 
** Athravoiaeth" o gwbl. "Athrawiaeth y Phariseaid oedd hunan 
gyfiawn fanylder yn en hymddygiad crefyddol, a rhith ofal mawr am 
seremoniau allanol. Athrawiaeth y Saduceaid oedd anghrediniaeth 
anianol ym mhob peth na allent ei weled yn amlwg, ahynny yn arwain 
i fywyd llawn bydobwydd. 

13—20. CjfBdB a Bendith St. Petr. 

St. Marc ^iii. 27-^0. St. Luc ix. 18— 21. 

13. " Oesarea PhillppL" Nid hon yw'r Gesarea a enwir mor fynych 
yn yr Actau. Sa&i honno ar Ian mor y Canoldir : ond safai hon ym 
mhell yn y wlad, yn nosbarth Grogledd-ddwyreiniol y Tir Sanctaidd, 
mewn dymyndir prydferth, bron wrth odreu Mynydd Hermon. Tybir 
gan nd mai yr un oedd a iLaish neu Dan yr hen amser. Tr ydoedd yn 
agos i nn o'r ddwy gaingc firwd a fiurfiant darddiad yr lorddonen, ac 
o ddeutu deng milltir ar hugain i'r Gogledd o For Galilea. Bu i 
Phylip y Tetrarch (Gwel ar xiv. 1.) helaethu ac addumo y ddinas hon 
a rhoddi iddi yr enw Cesarea Phihppi, o anrhydedd iw feistr Ymeraw- 
dwr Bhu&in, ac er cofi^ o*i enw ei hun. 

** Pwy y xnae dynion yn dywedyd," ^. Amcan yr jrmholiad hwn 
oedd parattoi at y gofyniad nesaf, er mwyn dwyn i'r golwg y gwahaniaeth 
rhwng yr hyn a dyhmi pobl yn gyffi-edin am yr lesu, a*r hyn a gredai 
Ei ddisgybHon etholedig Ei fod. 

14. ** Jeremias, neu un o'r Prophwydi." Hwyrach y seilid y ddych- 
ymyg mdi y prophwyd Jeremias oedd yr lesu ar ryw draddodiad 
luddewig anadnabyddus i ni. Ni chrybwyllir hyn mewn un man ond 
yma. Hwyrach fod yr ymadrodd " un o*r prophwydi " yn cymmeryd i 
mewn y Prophwyd y rhagfynegodd Moses am dano yn un " fel ef ei 
"hun" (Deut. xviii. 15.). 

. 14. **Joan Fedyddim," Gwel ar xiv. 2. ''Mias:' Gwel ar xL 11 . 



O. C. 29. 

s pen. 14. 33, 
loan 6. 69. 
a 11. 27. 
Act. 8. 37. 
a 9. 20. 
Heb 
1 loan 
a 5. 6. 

b Eph. 2. 8. 

il Cor. 2. 10. 
Gal. 1. 16. 



St. MATTHEW, XVI 



Dat 21. 14. 

m lob 38. 17. 
Pb. 9. 13. 
a 107. 18. 



15 Efe a ddywedodd wrthynty Qnd pwy meddwch 
chwi ydwyf fi? 

_ 16 A Simon Petr a attebodd ac a ddywedodd, ^^Ti 

^1- 2,6. yw y Crist, Mab y Dvm byw. 

'" ' ' 17 A 'r lesu gan atteb a ddywedbdd wrtho, Gwyn 
dy fyd di, Simon mab Jcaia : canys nid ^ cig a gwaed 
a dcktguddiodd hyn i ti^ ond fy ^Nhad yr nwn sydd 

l'_Eph°2:»; yi^ynBfosdd.. 

18 Ac yr ydwyf finnan yn dywedyd i ti, mai 
ti yw ^Petr, ac ar y ^graig hon yr adeiladaf fy 
EiS'i^'io. eglwys ; a phyrth °* uffem ni s gorcnfygant hi. 

X6. •* Simon Petr.»» Efe oedd y blaenaf ym mhob cyfres o enwan 'r 
Apostolion (Gwd ar x. 2.)^ a*r mwyaf blaenllaw,. yn gweithredii fel 
arweinydd ac ymadroddwr y Ueill. 

'• Ti yw y Crist, Mab y Duw byw." Y mae y gyffes ryfeddol hon 
yn dadgan swydd ein Hiachawdwr yn gystal a natur Ei Berson. " Ti yw 
•* y Crist," hynny yw, Yr Eneiniog, wedi Ei gyssegru gan Dduw yn 
Brophwyd^ OfFeiriaid, a Brenhin Ei bobl ; a " Tliydi wyt Fab y Buw 
** byw,** hynny yw, nid dyn yn nni'g, ond cyfranogydd, yn yr ystyr achaf, 
o'r " Ddwyfol anian," Gwir Fab Duw, a chan hynny " Gwir Dduw," 
Duw mewn Gwirionedd. 

17. •* Nid cig a gwaed a ddatgnddfodd hyn i tL*» Hynny yw nid 
y rheswm dynol moel a ddatguddiodd y gwirionedd ysprydol hwn iddo. 
Ystyr yr ymadrodd "cig a gwaed" yma yw galluoedd naturiol dyn. 
Yn 1 Cor. xv. 50 lie y dywedir "na ddicbon cig a gwaed etifeddu 
"teymas Dduw," y corph naturiol heb ei newid a*i ysprydoleiddio a 
feddylir. Cydmarer yr ymadrodd hwn o eiddo Crist a geiriau hynod 
St Paul, **Na all neb ddywedyd yr Arglwydd lesu, eithr trwy yr 
** Yspryd Glan " (1 Cor. xii. 3.). 

18. ^ Ti yw Fetar, ao aar y graig hon," Ac Bhoddasai ein Hia- 
chawdwr yr enw Petr yn arwyddo Craig neu Garreg, i Simon ar ei 
gyfarfyddiad cyntaf ag ef (St. loan i. 42.). Bhoddwyd iddo yr enw hwn 
ie allai o herwydd eofhder naturiol ei gymmeriad. De&yddia yr lesa 
yr enw yma i ddat^an y fendith ar St. Petr am ^nffes oruchel am dano. 
Fel pe y dywedasai " Gelwir di yn Graig^ac addas ydwyt o'r enw, canys 
** ar y Graig hon yr adeiladaf Fy Eglwys." Gellir gweled mor llwyr y 
cyflawnwyd yr addewid hon yn banes troedigaeth y Uiaws mawr luddewon, 
pan ddygwyd tair mil o eneidiau i mewn i'r E^wys ar ddydd y Pentecost^ 
trwy pregemiad St Petr (Actau ii.), a thrach^ ynnygiad i mewn flacn- 
ffinvyth y Cenhedloedd, pan ddycbwelwyd Cornelius a*i denlu trwy bregeth- 
lad yr un Apostol (Act. x.). Rhyfedd y gall neb feiddio haeru, fel y gwna 
ysgrifenwyr Plftbaidd, fod yn yr adnod hon brawf o awdnrdod uehafdi 8t 



18. **Ary graig hon.** lawn yw eylwi 
fod esbonmaan heb law aroddwyd ucbod 
yn cael eu rhoddi ar v ceiriaii hyn. Y 
prif rai ydynt 1 mai Crut Ei Han a feddy- 
lir with y " Graig;" 2 mai y gyflfea ag yr 
oedd St. Petr ne^dd wneyd ydoedd. 
Celnogir pob un ot ddau olygiad hyn 

gn awdmdodan nchel, er fod yn an- 
wdd rhoddi cyfrif am y geiriau " Ti 



**yw Petr,** oe yw *r naill neu'r llall o'r 
eBDonladau yn gywir. Pe gadewid j 
geiriau yna allan byddai pob un o*r ddan 
olygiad yn ddigon naturiol. ac eemwrtk; 
ond^ fel eu ceir yn ecfyll^ pa food y 
gelhr cyft-if am danynt oddi eithr megif 
wedi eu Ilefam gyd a'r amcan o ddef- 
nyddio y pair ** Petr" mewn dull o gyfer- 
byniad ystyr? Pe buani yn y Gymraag 



St. MATTHEW, XVt ^ ^.29. 

19 A '^rhoddaf i ti agoriadau teynms nefoedd:"iSn2o:S 

Petr ar ei gyd-Apostolian, llawer Ilai myned ym mhellach a hawlio oddi 
wrthi yr un oruwch awdurdod i*r rhai a gyfenwant yn olynwyr iddo. Y 
mae jn gwbl amlwg am y feudith hon, a ddatganwyd ar achlysur 
cyffesiad St. Petr, ac y sydd hefyd juor bifodol iw enw, y gellid ei 
llefani am bob \m o*r Aj)ostolion ; .canys yn nesaf, ar cl y Syl&en Fawr, 
Ei Hunan, y mae yr Eglwys wedi ei goruwch-^deiladu ar '* Sail yr 
** Apostolion " (Eph. ii. 20.). Hwynt hwy yw y meini dewisol yn 
Byliaen jr Eglwys. ^* Ac yr oedd mur y ddinas a deuddeg sylfaen iddo, 
"ac ynddynt enwau denddeg Apostol yr Oen" (Dat. xxi. 14.), Nid 
rhaid i ni ofoi rhoddi y He blaenaf ym mhlitli y deuddeg i St. Petr, ond 
nid yw hynny yn caniattau un safle i honiadau Bhu&jn (Qwel ar x. 
2.). ' " Yr oedd yr ApostoUon ,mewn gwirionedd yr un peth a St. Petr, yn 
" hawlio a tbeilyngu rbaai gyfartal o urddas ac awdurdod " {St Cyprian)^ 

*• Fy Uglwys." Dyma y waith .gyntaf y defiiyddir y gair IL&lwys 
yn y Testament Newydd. Unwaitn yn ihagor y ceir ef yn yr Efengr 
ylau, sef yn xviii. 17; ond y mae yn ai'r cyffredin yn Actau yr Apos- 
tolion, ac yn yr Epistolau. Nid yw hyn ond naturiol, gan mai braidd 
y gellir dweyd ddjufod sefydlu yr Eglwys cyn Dydd y Pentecost. Wrth 
" Eglwys " meddylir Cynnulleidfa neu Gymdeithas o Gredinwyr. Cym- 
reigiad o air Groeg yn arwyddocc^u gcdw aUan jdyw Eglwys ; a gall 
felly adgofio ini fod Eglwys Crist yn gynnw^sedig o'r rhai a alwyd sJiasx 
o'r byd, a etholwyd gan Dduw, ac a fedyddiwyd i gorph y Cristionogion; 
Cyffelybir y gymdeithas ysprydol hon yn ami i adeilad (Gwel Eph. ii. 
20 — ^22. 1 St. Petr ii. 4, 5.), megis y gwneir yma gan .ein Hiachawdwr. 
Ni ddefnyddir y gair Eglwys yn yr Ysgqrthyr Ian, fel y gwneir gennym 
ni yn ami, am yr adeilad gweledig wedi ei neiUduo at wasanaeth addoliad 
Duw, oddi gefth/e aUai yn 1 Cor. xi. 18, 22. 

"A phyrth uffem nis ^orohf^gant hi." Ystyr y gair uffern yma 
ydyw marwolaeth, neu ddinystr. (Hades yw y gair ac nid Gehenna, 
gwel ar xi. .23.) Dull Dwyreiniol o lefiiru yw 'r ymadrodd yn ar- 
wyddoccau na byddai i unrhyw allu ddinystrio neu ddfleu Eglwys Crist 
le y byddai i'r " hwn sydd a nerth marwolaeth ganddo " (Heb. ii. 14.), 
ddefiiyddio ei holl dwyll a'i drais yn ofer yn ei herbyn. 

19. " Agoriadau teyxnas nefoedd." xr enw cyffredin a ddyru ein 
HJachawdwr ar Ei Eglwys ar .y ddaear yw " Teymas nefoedd " (Gwel 
ar iii. 2.).. Pa beth gan hynny yw *r agoriadau 1 Yinddengys yn yr 
ystyr fwyaf cyffredin mai arwydd o awdurdod ydynt, a j)hrawfii()d fod 
llywodraeth yr Eglwys..ni6wn,ufudd-dod iGristw.edi.ei ymddiriedi*r rhai a'i 
dyKtnt ef. Ond mewn ystyr fwy cyfyng, diau y rhaid eu bod yn awgrymu 
awdurdod i agor a chau. Y mae *n amlwg eu bod yn arwyddo a nodi 



gyffel^^b eiriati am enw jrr Apostol a'r 
ffrajg fel y mae yn 3rr iaith wreiddiol, 
braidd y gallaBem beidio cinumeryd yr 
ymadrodd yn yr ystyr syml a natiiriol 
a nodwyd uchod. Pe cyfleithid yr enw 
hefyd ^ llythyrenol sal'ai fel hyn. ** Yr 
**wyf Finnau yn dywedyd i ti, mai ti yw 
" Carreg, ajo.axyGraig hon yr adeiladai 
•« Fy Egheys.** Dan y cyfryw amgylchiad 
braidd y buasai neb yn dweyd fod y 
gair cyntaf Carreg yn arwyddo yr Apostol 
a'r llall Craig lywbeth arali. Yr unig 
wahaniaeUi yn Groeg yw fod y gair Petr 
<petrofl) yn y rhyw wrrywaidhi, a'r gair 



Craig XPetre) yn ^ rhyw fenywaidd, ond 
dylem gofio mai nid yn Groeg yr anerai 
yr lesu lefaru wrth £i ddisrsrblion, ond 
yn nhafodiaith yr Inddewon, Ue y mae 'u 
debyg y safai Cephas am y ddau air. 
Heblaw h^ny, megis na ellid yn briodol 
ddefiiyddio gair yn y rhyw fenywaidd 
am yr Apostol. felly ni ellid yn addas 
ddefnyddio y ffmf wrrywaidd, (yr hon 
ffuif a arwydda Carreg yn hyttrach na 
chndg) am y Graig ar yr hon yr adeilr 
edid yr Eglivrs. Felly gwelir.nad jrW 
yr ymresymiad hwn etto o nemawr bwytf. 



St. MATTHEW, XVL 

o.c. 29. a pha beth bynnag a rwymech ar y ddaear, a fydd 
rhwymedig yn y nefoedd; a pha beth bynnag a 
ryddMech ar y ddaear, a fydd wedi ei ryddhau yu 
y nefoedd. 

» ■ II ■ 

awdurdod i agor a chau. Ond agor a chau pa beth 1 Un ai (1) Drws 
** Teyrnas neroedd" ei him : neu (2) ^drysorau a bendithion y deyrnas : 
neu ynte (3) y naiU a'r llall. Gwell gennym yr ystyr olaf. herwydd 
y mae yn amiwg ddarfod i St. Petr agor dorau " teyrnas nef " ei hun i'r 
tair mil dychwekdigion luddewig ar ddydd y Penticost, ac wedi hynny 
i deulii Cornelius, fel blaenflSwytn y cenhedloedd. Ac mewn ystyr mor 
gyflawn a hynny fe gauodd y drws yn erbyn Simon y Swynwr (Act. viii.). 
Drachefii, yn yf ail ystyr, yr oedd St. Petr, fel Apostol yn " oruchwyliwr 
*'ar ddirgeledigaethau Duw'* (1 Cor. iv. 1.), a chyfranai drysorau a 
bendithion teyrHas nefoedd, neu attaliai hwy, pan welai yn addas. Yn 
wir, OS cyfyngwn y geiriau i*r ail ystyr hon, ni arwyddoccant unrhyw 
fendith ym meddiant neillduol St. retr, gan ddarfod ymddiried yr 
** agoriadau " yn yr ystyr yma i hoU weinidogion ordeiniedig Crist, 
a*u bod yn rhwym yn yr nn modd i iawn gyfranu gair y gwirionedd, 
a gweinyddu 'r Sacramentau, y rhai ydynt drysorau a bendithion yr 
Efengyl, iw braidd Ef. Pan fel hyn er esboniwn ysgrythyr "wrth 
ysgrythyr, cadamheir y golygiad hwn. Yr ydym yn darllen yn Esaiah 
xxii. 22 am beniiodiad Eliacim vn drysorj^dd y deyrnas gan Dduw ; 
** Bhoddaf hefyd agoiiad ty Ddar^dd ar ei ysgwydd ef ; yna yr egyr 
'* efe, ac ni hydd a gauo ; ac efe a gau ac ni bydd a agoro." Y mae yn 
wir, nad ymddengys yma un lie i*r drychfeddwl o dderbyn i mewn, a 
chau allan o, deyrnas Juda. Ond pan ddefnyddia ein Hiachawdwr hwy 
am dano Ei Hun yn Llyfr y Dadguddiad (iii. 7.) cymmer hwy yn yr ystyr 
ffigurol o dderbyn i meWn i, a chau allan o, deyrnas nefoedd ; oherwydd 
dywed am dano Ei Hmi ** Yr Hwn sydd ganddo agoriad Dafydd, yr 
** Hwn sydd yn agoryd, ao nid yw neb yn cau ; ac yn cau, ac nid yw neb 
** yn agoryd." Etto yn yr adnod nesaf dywed, " Ehoddais ger dy fron 
** ddrws agored, ac ni ddichon neb ei gau. Ac ychydig ym mhellach 
ychwanega yr un Cennad Dwyfol, " Yr hwn sydd yn gorchfygu, mi a'i 
*' gwnaf ef yn golofii yn nheml fy Nuw i, ac allan nid S efe mwyach." 
Braidd ^n hynny y gallwn gau allan yr ystyr flaenaf a nodwyd pan 
ddefoyddiai ein Harglwydd yr ymadrodd am^Ei hoffus Apostol. Braidd 
y rhaid ychwanegu, yr hyn a nodwyd eisioes am yr addewid o adeiladu yr 
Eglwys ar St. Petr yn yr adnod flaenorol, fod yr hyn a gyflawnwyd 
mewn modd arhennig yn St. Petr, yn llawn mor toir am yr Apostolion 
eraill hefyd ; felly am yr **^agoria(mu." Bhaid i ni hefyd ystyried nas 

§allai St. Petr, nac un Apostol arall, nac agor na chau, ond ^ imol a'r 
refu a roddasai eu Heiistr a*u Hathraw, ac nad oes un o'r gweithredoedd 
hyn yn effeithiol ond pan yn gydweddol ai ewyllys Ef. 

•* A pha beth bynnag a rwymech ar y ddaear," &c. Y mae ail 
adroddiad yr addewid hon fr eglwys oil (Gwel ar xviii. 18.) yn gymmorth 
mawr iw hiawn ddeall hi. Dylem sylwi yma, ac yn y fen a nodwyd 
mai am rwymo a rhyddhau pethau ac nid personau y sonir. FeUy 
ymddena^s mai at awdurdod llywodraethiad a dysgyblaeth y cyfeiria yr 
ymadrodd. Dywedir mai dull ymadrodd luddewig am wahardd a 
chyfreithloni yw ** rhwymo" a *' rhyddhau." Dadgana ein Hiachawdwr 
y cai penderfyniadau a threfoiadau Ei Eglwys ar y ddaear, pan yn nno^ 



St. MATTHEW, XVI. 

20 ® Yna y gorchymynodd efe iV ddisgyblion, na o.c!29. 
ddywedent i neb mai efe oedd lesu Giist. open. 17.9. ^ 

21 1[ hynny allan p y dechreuodd yr lesu- ddang- p pen. 20. 17. . 
OS i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fyned i Jeru- 3?io?&.^^' 
salem, a dioddef Uawer gan yr henuriaid, a'r arch- aa*.^!'?^ 
oflfeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd, a chyfodi y 
trydydd dydd. 

22 A Phetr, wedi ei gjmuneryd ef atto, a ddech- 
reuodd ei geryddu ef, gan ddywedyd, Arglwydd, 
trugarM wrthyt dy hun ; ni's bydd hyn i ti. 

23 Ac efe a drodd, ac a ddywedodd \^rth Petr,«Gwei 
Dos yn fy ol i, ^Satan: ^rhwystr ydwyt ti i mi : , B^S;"f ' 

a'i Ewyllys Ef, eu cadamhau, a*u cyfreithloni yn y nef (Gwel St. loan 
XX. 23 am gymmhwysiad neillduol at faddbuant ac attaliad pechodau.). 
Gaiiem gasglu oddi with y ffeith ddadganiad y fendith hon i St. Petr 
yii nnigolj fod i*r Apostolion bob nn ar el ben ei hun, yr un awdurdod 
ag a ddefnyddid gan yr holl Eglwys dan amgylchiadau ersdll (Gwel 
1 Cor. iii. 5. 1 Tim. i. 20.). 

20. "Na ddywedent i neb." Hyd etto. Yr oedd yr amser yn 
dyfod pryd y byddai yn orchymyn pendant iddynt fynegi i bob dyn, gan 
bregethu' yr Efengyl i bob creadur. Ond hyd yma ychydig oeddynt 
baiod i dderbyn y gwirioneddan bendigaid ag y dechreuai yr ApostoHon 
eu sylweddoli. Khaid oedd dysgu dynion yn ol fel y gallent ei dderbyn, 
ac yn ol mesur eu hadnabyddiaeth blaencwrola'u derhyniad o*r gwirionedd 
(Gwel ar viii. xii. 18, 19.). 

21 — 28« Yr lesu yn rhagfynegi Ei ddioddefiadau« Yn 
oeryddu St. Fetr. Bhaid dwyn y Groes. 

St. Marc viii. 31— ix. 1. St, Luc ix. 22—27. 

21. **0 hynny aUan." Gwedi cadamhau a nerthu yr Apostolion 
trwy y cyffesiad agored o Dduwdod eu Harglwydd yn eu henw hwy o 
enau St. Petr, yr oeddynt yn fwy pared i dderbyn yrhagfynegiad o*i ddio- 
ddefiadau Ef, am y rhai y lleferai yn fynycb, ac mewn dull e^ur ar ol hyn 
(xvii. 22, 23.)^ Cymmerodd hyn le tuablwyddyn cyn cyflawniad y geiriau. 

22. " A Phetr, wedi' Bi gymmeryd atto.** Cymmerodd yr lesu o*r 
neilldu, neu ynte gosododd ei law amo yn ei aiddgarwch. Gallai fod y 
ganmoliaeth a gawsai ei gyfies Grist, a'r addewid a wnaethid iddo, 
wedi ei dra dyrchafu i fesur. Gyda hynnjr y mae gorhyfder hwn i 
atteb Ei Athraw yn gwbl gydweddol a'i gymmeriad blaenllaw a hyderus ef. 
Nis gallai oddef mSdwl am ddioddefiadau a marwolaeth ei Arglwydd, 
ac, fel pe gwybuasai ef ei hun well pethau, neu y gallasai atteb y cyf- 
lawniad o honynt,^ llefai allan dan angerdd t^imlad, '* Arglwydd, 
** trugarha wrthyt Dy Hun ; nis bydd hyn i Tl" Mor ychydig hyd yn 
hyn o wyddai yr Apostol am y gwaith y daethai y " Crist, Mab y Duw 
'* byw," i'r byd iw gyflawni ! 

28. " Dos yn ty ol i, Satan.'* Pyma yr un geiriau yn gywir ag a 
le£Gux)dd yr lesu wrth y diafol yn yr anialwch ! (St. Luc iv. 8.) Ac 
yma llefarir hwy wrtii yr Apostol ydoeid newydd dderbyn y fath arwydd 



St. MATTHEW, XVL 

QjC 29. am nad ydwyt yn sjoiied y'pethaii ey o Ddnw, aad 

• mii.10.38. y pethau sy o ddynion. 

Art. iH. 24 -• Yna y dywedodd yr lesu wrth ei ddiagy- 
l^^afJiblion, Os myn neb ddyfod ar fy ol i, ymwaded &g ef 

ei htm, a chjtfoded ei groes, a chanlyned fi. 
tLvciT.as. 25 Oanys '*pwy bynnag a ewyllysio gadw ei fy- 
°*^ ' ' vrydy a'i cyll : a phwy bynnag a gollo ei fywyd o'm 
plegid i, a'i caiff. 
26 Canys pa lesad i ddyn, oe ynnill efe yr holl 
iiPi.49.7,& fyd, a cholli ei enaid ei hun? n3u pa ''beth a rydd 
dyn yn gyfnewid am ei enaid? 

gymmeiadwyaetb, a*r &th fendith ! (Etto nid yr Apostol ei hun a 
annerchir jn jr yxDadrodd llym hwn yn gymmaint a Satan, yr hwn a 
ganfyddai Crist yn llechu megis o*r tu oi iddo, ac yn ei dde&yddio 

1 awgrymmn ac arigrmhell y demtasiwn ag ydoedd mor galed i*r Natur 
Ddynd ei dwyn. Gallwn ^usgln mor chwerw oedd y brofedigaeth honno 
oddi wrth eiriau ein lachawdwr ei Hun. " Yr awrhon y cynhyrfwyd 
''fy enaid ; a pha beth a ddywedaf ? Dad, gwared fi allan o*r awr 
" hon ** (St. loan xiL.27.). .Ac .etto yn Ei weddi yng ngardd Gethse- 
mane, " Fy Nhad, os yw boeibl, aed y cwppan hwn oddi wrthyf " (xxvi. 
89.). T mae 'n werth ein sylw mai yr un yw y demtafiiwn a osodai St. 
Fetr flaen ein Hiacbawdwr yma, a*r hon a oeodasai Satan ger ei fron 
yn yr anialwch, sef ei gymhell i geigio y goron heb y groes; ac nid 
rhyl'edd felly dderbyn o rddwy yr un cerydd. 

" Bhwystr ydwyt ti i mi." xma annerchir offenm dynol temtiad 
Satan yn .ei brTod berson, fel pe dywedasid wrtho " xr wyt ti," yr hwn 
ddylet fed yn '^ Graig" i adeiladu Fy Eglwys, yn *' &en tran^^wydd ac 
** yn graig rhwystr i mi, gan geisio peri i mi syithio." " Mor ^chydig o 
" addasrwydd oedd ynddo ef i fod yu 8^{/'a€iiynddo ei him, oddi eithr yn 
uijig yr hyn a wnai yr Arch-adeiladydd o bono " (Stier). 

** Kid wyt yn synied," Ao. Nid oedd yn amgyffred cynylltiadau 
ysprydol gwaitii Crist A golwg ddynol y bamai, ac yn ol y syniadau 
anianol yn eu cyHsylltiad ag amser yn ujiig y Ue&rai. 

24. " Ob myn neb ddyfod ar fy ol i." Tr oedd lesu Grist newydd 
8^ am £i d(]yfoddefiadau Ei Hun, gan hynny y mae cystal a dweyd yn yr 
adnod hon, *'Yn hytrach na gwahardd i Mi ddfoddef, rhaid i chwi 
"ymbarattoi i gyftanogi o*m dioddefiadau".(Gwel'ar x. 38.). 

26. "JSnaid ei Hnn." Yr un gair a gyfieithir yn yr adnod hon 
ddwy waith yn ** enaid," ag a gyfieitnir yn yr adnod flaenorol " bywyd.*' 
Yn yr adnod flaenaf bywyd tymhorol a feddylid, ond yn hon bywyd 
tragywyddol : iawn gan hynny y cyfieithir ef yn " enaid." 

'* Pa beth a rydd dyn," Ao. Hynny yw, r>a bridwerth. Pa beth 
a geir yn ddigon gwerthfawr, neu fawr fel y gau dyn ei ^nnyg i Dduw, 
er mwyn pwrcasu bywyd tragywyddol ag ef 1 Na, na ; i mae y bywyd 
hwn sef yr enaid, uwch law pob gworth a phryniad, on yn unig yr 
Hwn a roddes Duw iw bwrcasu. '* Gan waredu fii wared neb ei frawS, ac 
ni all efe roddi iawn drosto i I)duw : (Canjrs gwerthfawr yw pryniad yr 
enaid, a hynny a baid-byth) Fel y byddo efe byw byth, ac na weio 
lygredigaeth " (Bb. xlix. 7— 9.). . . 



St. MATTHEW, XVI. 

27 * Canys Mab y d3m a ddaw yngogoniant ei o.c.29; 
Dad, ygyd §,'i angylion,-^ ac yna y "rhydd efe ix pen. 26.64. 
bawb yn ol ei Wfeithred. ^z^'ii.^5' 

28 Yn wir y dywedaf wrthych, Y mae rhai o'r f^'^jp- 
sawl sydd yn seivll yma, a'r ni phrofant angaUjUob 34.11. 
hjrd oni welont Fab y dyn yn dyfod yn ei fren- pikf 24 jbt 
hiniaeth. ia8.?».^^' 

Bhuf . 2. 6. 1 Cor. a 8. 2 Cor. 6. 10. 1 Petr 1. 17. Dad. 2. 23. a 22^ 12L 



Vf, ••Oaayii.** Djma y rheswm dros y gosoliaii yn* yr' adtnod o'r 
Blaeiw Pzofiv gwerth a&nhraethol yv eoaid pan ddelo OnsI i luna y 
byAr 

^ M«b y dyn." Er mai dymsk yr eim cyffiedm a ^rttaxn&t ein 
Hiachawd^wr amo "wrth aiarad am dano Ei Hun, etto y mae iddo addafiK 
rw}rdd neiU^ol yma cairy»yn/0Z Dyn yn arbenig y bama Efe, am mai' 
fel Dyn y ** cydymdeimla Sfe a*!! gwendid ni." ** BlMddes (y Tad) 
** awdurdod iddo i M^euthur bam hefvd, o herwydd ei fod yn Fob dyn 
(St. loan y, 27.). 

28. " Y mae rliai </t zHai » tafimt yoca/* fte. Nis gall Dyfodiad 

Mab y "Dyn fel y lle&rir am dano yma fod vn .gyfystyr.a*i Ddyfodiad 

diweddaf i &mu byw a meirw, er fod yn gwbl eglitr mai at hwnnw y 

cyfeiiia yr ackiod flaenorol, canys y mae yn hollol amlwg'ddarfod fr oil 

oeddynt yn sef^ll yno, brofi marwolaeth, ac ni ddaeth y diwedd ettoi Y 

mae dau esboniad o'r ymadrodd dwfii ac anbaivdd hwn yn deilwng o'h 

hystyriaetb. 1. Fod yr ymadrodd yn cyfeirio at PdyfodMui Oriat mevm 

gallu i ddial ar yr loddewon yn ninysfr Jerusalem ; digwyddiad ag y 

nefarir am dano mewa mannaa eraill dan yr enw Dyfodiad Mab y I^, 

gan ei fod mewn gwirionedd yn gysgod gwir ddychrynflyd ac addysg- 

ladol, a rhag^danghosiad o'i Ddyfodiad diweddaf Ef i Fam (Gwel ar x. 

26. a Phen. xxiv.). Bu i loan yn, ddiameu oroeei y dyddiau dychrynllyd 

hynny, gan na fii farw byd Q. C. 100, tray cymmerodd dinystr Jerufialem 

le yn O. C. 70, neu oddeutu deugain mlynedd ar ol llefariad y geiriau 

hyn (Gwel eiriau rhyfedd ein Hiaehawdwr am yr Apostol hwn, a chyd- 

marer hwynt a'r ymadrodd hwn (St. loan xxi. 22.J. Nid yw yr esboniad 

hwn, fodd bynnag, yn cymmeryd ystyiiaeth safle nynod yr ymadrodd, yr 

hwn sydd yn y tair Efengyl gyntaf yn union gvrchol ar ol son am 

gymmeryd i fynu y ^1*066, am farwolaedi, ac am y ram, ae yn union cyn 

cymmeryd o'r Gweddnewidiad le. 2. Trail asboniad ar y geiriau ydyw 

mai at y Gweddnewidiad dynesol y cyfeirieut yn neillduoL Dyma 

fern amryw o'r hen esbonwyr, a chydwedda yn dda a saflo hyndd y 

^iriau. Y mate yn wir yr ymddengys y geiriau yn yt Efengyl yn ol 

fit Marc (ix. 1.). " Hyd oni welont deyraas Dduw wedi dyfod mewn 

"nerth," ar yr olwg gyntaf bron yn fii^y nac a ellid ddweyd am y wele- 

digaeth o ogoniant Crist yh El Wedduewidiad ; ond/ gan y ejfefir y 

digwyddiad hwn fol gweledigaeth o AH Ddyfedlad Chriif yn ei 

Frenhinol ogoniant ; a chan y gallai y dylem roddi y pwyslais ar y gair 

**iwJoirf" fliyd oni wdont) dichon y gellir deal! y geiriau yn yr yslfyT 

Jma. Gallwn feUy eu rhwydd e^urhaU fel hyn ; i r oedd Crist gwedi 

Uefaru am y Groes» am aberthu hyd 3rn oed y by wyd ei hiin drosto, ac am 

Bi ddyfodiad i &m. Naturiol ydoedd i'r galon lepg ofiii wrth wv»ndaw 

yr ymadrodd eelyd hyn. Felly cysurai Ef £1 ddisgyblion ag addewid, 

It 



St. MATTHEW, XVH. 



O.C.29. 



PENNOD XVn. 

1 Gwedd-netcidiad Crist. 14 Tmae eft yn iachdu y Uoerig; 22 yn 
rhag-fynegi ei ddtodd^aint ; 2A acyn talu teym-ged, 

AC ar ol chwe diwmod y C)nmnerodd yr lesu 
Petr, ac lago, ac loan ei frawd, axj a'u dug 
hwy i fynydd ucnel o'r neilldu ; 



fel pe dywedasai. " A ydych chwi yn ofni y farwolaeth y soniais am 
" dani." A ydych yn crynu rhag yr hunan aberth ? A ydyw fy Ail 
ddyfodiad i fam yn ymddangos yn rhy bell i'ch cynnal yn y brofedi- 
gaeth ddynesol 1 Os felly, Mi a ddywedaf i chwi na bydd yn rhaid i 
rai honoch wynebu y profedigaethau hyn nes cael o honynt weledigaeth 
o*m dyfodiad gogoneddus yn Fy nheymad. Mi a itnidfuf iddynt olwg 
o'r gogoniant hwnnw iw cysuro a*n cynnal, pan elwir amynt at y gioea 
cyn cael y goron. Wrth " Ei Deymas " ym ddengys mai at Ei allu 
Brenhinol a*i fawredd y cyfeiria (Gwel yn mhellach xvii. 1.). 

PENNOD XVn. 
„,,»i ,ii 1—9. Y Gwedd-newidiad. 

St. Marc ix. 2—10. St. Luc ix. 28—36. 

" At ol chwe diwmod." Y mae dynodiad yr amser ym mhob un o'r 
tair Efengyl (Gwel Nodyn) yn ymddangos yn cyssylltu y Gwedd-newidiad 
yn imion gyrchol a*r ymddiddan a adroddwyd yn barod. Dilyna y 
naill y Hall yn y lair Efengyl yn yr un drefn. O herwydd hyn tybir 
fod y Brophwydoliaeth, " Y mae rhai o'r sawl sydd yn sefyll yma, a'r 
•' ni phrofant angeu, hyd oni welont Fab y Dyn yn dyfod yn Ei Irenhini- 
** ael£," wedi cael ei chyflawni, yn y Gwedd-newidiad, pan ganiattawyd 
i'r tri tyst etholedig weled eu Harglwydd fel yr ymddengys pan ddelo 
mewn gogoniant a mawredd yn y dydd diweddaf. Ond dylem sylwi 
nad yw y golygiad hwn yn cau allan y posibilrwydd o gyflawniad 
pellach yp yr ystyron a nodwyd yn barod. Y mae yr ystyr olaf hon 
yn cael ei chadarnhau gan eiriau St. Petr, He y dywed, " Canys nid gan 
" ddilyn chwedlau cyfrwys, yr hysbysasom i chwi nerth a dyfodiad ein 
** Harglwydd lesu Grist, eithr w^edi gweled Ei fiawredd Ef a'n Uygaid. 
" Canys Efe a dderbyniodd gan Dduw Dad baroh a gogoniant, pan ddaeth 
" y cyfryw lef atto oddi wrth y mawr-ragorol Ogoniant, Hwn yw Fy Anwyl 
** Fab i yn yr Hwn y'm boddlonwyd. A'r Uef yma yr hon a ddaeth o'r 
" nef a glywsom ni, pan oeddym gyd ag Ef yn y mynydd sanctaidd " 
(2 Petr i. 16 — 18.). Os ydyw y '* nerth a dyfodiad,^* yn yr adnodau 
nchod yn cyfeirio at yr hyn a welodd St. Petr yn y mynydd sanctaidd, 
y mae gennym felly reswm cryf dros y golygiad mai am Ei Wedd-newidiad 
agosdol y lle&rai ein Hiachawdwr, pan ddywedai fod yno rai a gaent 
Ei weled Ef yn dyfod yn Ei ogoniant (Gwel ar xvi. 28,). 

" Petr, ao lago, ao loan." Cawsai y tri hofif ddisgyblion hyn yu 



1. ** Ar 61 chwe ditomod." Defbyddia 
St. Hare yr un ymadrodd. Dywed St. 
Luc, " A bu jrng nghylch wyth niwmod 
*• wedi y geiriau hyn." Yr un peth yw 
wythnos y Cymry ac "wyth niwmod ** yr 
luddewon. Arferai yr luddewon, fel y 
gwelir eu dull yn siarad am yr Adffy- 



fodiad ar y try dydd dydd, grfrif y cyntaf 
ar olaf yn eu rhestriadau, fel y gwfiawn 
ninnau. Wythnos y galwn y cyfnod o 
aaith diwmod: a phymUuifhos (pymtheg 
noe) y cyfiiod o bedwar — diwmod ar 
ddeff. "Sul un Bvl wMi" sydd ^ad- 
rodd cyffi«dJn yn ein plith, gan em bod 



St. MATTHEW, XVII. 

2 A gwedd-newidiwyd ef ger eu bron hwj: a'i o. a 29. 
wyneb a ddiegleiriodd fel yr haul, a'i ddillad oedd 

cyn wynned a'r goleuni. 

3 Ac wele, Moses ac Elias a ymddangosodd iddynt, 
yn ymddiddan ag ef. 

barod fod yn dystion etholedig o awdurdod eiix Harglwydd ar angeu 
yng nghyfodiad mereh Jairus o feirw. Yr oeddynt ar ol hyn i fod yn 
dystion o'i ddirfewr ing Ef yn yr ardd. Ond yn awr tystion o*i 
ogoniant ydynt. Nis gallwn beidio sylwi ddarfod i Wedd-newidiad ein 
Hiachawdwr gymmeryd lie yn fiian ar ol Ei ragfynegiad amlwg o 
ddynesiad Ei ddioddefiadau a'i farwolaeth Ef, ac mai dyma oedd testyn 
Ei ymddiddan gyda Moees ac Eli'as (Gwel St. Luc). Felly byddai i 
Gwedd-ne^idiad ddiddanu a nerthu y tri Apostol, a*u hattal rhag eu 
bwrw i lawr ja ormodol gan yr olygfarwiihgyferbyniol o ddarostyngiad 
yn yr ardd, a'r golygfeydd mwy difrifol ar ol bynny. Yr oedd gwrtho- 
diad a marwolaeth waradwyddus eu Hatbraw yn llawn dycbrymadau ; 
ond cawsent rag-olwg o'i ogoniant Ef. Os trwm a difrifol oedd gweled 
Ei groesboelio rbwng dau leidr ; byfryd a gogoneddus oedd Ei weled 
rhwng dau o'r saint a berflfeithiwja. Ao onid oedd hyn yn tueddu 1 
genh^lu gobaith ynddynt ? Gallent fel hyn weled fel yr oedd gogon- 
iant a dioddefiadau wedi. eu cyd gyssylltu, a deall, mewn rhan o leiaf, 
pa fodd y byddai eu Harglwydd, "O herwydd dioddef marwolaeth, 
** wedi Ei goroni a gogoniant, ac a harddwch " (Heb. ii. 9.). 

2. ** Wedd-newidiwyd." Gallem dybio, hwyrach, Vn Hiachawdwr 
ymddangofi y pryd hwn iw dri disgybl fel y^ gwnaeth ar ol hyn i*r 
Apostol loan ar ben ei bun, yn ynys Patmos. Cydmarer yr banes yn 
y Bennod hon, a'r dysgrifiad a geir yn y Dadgudiad Pen. i. 14 — 16. 
'* Ei ben Ef a'i wallt oedd wynion fel gwlan, cyn wynned a'r eira ; a'i 
'' lygaid fel fiam dan : a'i draed yn debyg i bres coeth, megis yn llosgi 
" mewn ffwm, A*i wynebpryd fd yr haul yn disgleirio yn ei nerth** Diau 
yr ymddangosai boll Berson Sanctaidd yr Arglwydd yn lla\^n o oleuni 
llifeiriol, yn Uewyrchu oddi wrtho mewn disgleirdeb gorwych. Nid 
rhyw ddisgleirdeb adlewyrchol a bentbyciol a dy wynai amo Ef, fel yr 
hwn a ddisgleiriar ar w^eb Moses* pan ddaetb i wared o fynydd 
Seinai. Ei ogoniant pri'odol Ef Ei Hun ydoedd, yn cael ei oddef 
dros enyd fer i lewyrchu trwy len ei gnawd. A gallwn ddychymygu, 
08 cymmerodd y Gwedd-newidiad le yn y nos, fel y gallem dybio oddi wrth 
yr banes yn St. Luc, mor ardderchog ac ofnadwy oedd ei danbeidrwydd 
disglaer yng nghanol y twyllwch caddugol a guddiai y mynydd. 
Gwelsom yn barod fel yr adgoffai St. Petr y weledigaeth ogoneddus. 
A diamheu fed St. loan yn meddwl am dani ^n yn ysgrifenu y 
geiriau, "Ac ni a welsom Ei ogoniant Ef, gogoniant megis yr Unig 
** Anedig oddi wrtti y Tad " (St. loan i. 14.). 

3. "Moses ao Elias." Gofynir weithiau. Pa fodd y gallai yr 



jTi cymmeryd 1 mewn y cyntaf ar olaf. 
Felljr y gwnai St. Luc yn ei jcyfrif ; tra y 
rhifai y ddau Efen^lwr erailt y dyddiau 
rhwng y ddau ddigwyddiad. Megis ag 
y mae chwe diwmod rbwng Sul a Sul, 
felly yr oedd chwe diwmod rhwng adeg 
yr ymddidan a go£feir yn y bennod o'r 
Dlaen, a'r GwedJd-newidiaa a go&iodir 
yma. 



*' Mynydd ucheV* Nis gellir cael ond 
amcan pa iynydd ydoedd. Dvwed hen 
draddodiad mai mjmydd Tabor oedd; 
ond gan fod ar bwnnw amddiffyn& 
gaerog ar y pryd y mae bynny yn dra 
annbebyg. 

3. ^MoieiacEliM.** Ymaeymddang- 
osiad eorphorci y ddau sant yma yn em 
dwyn wymeb yn wyneb ag ymofynion 

L2 



&E. MATTHEW,. XVIL 

O.C.2D; . 4 A Phetr a attebodd ac a- ddywedodd wrth yr- 
leso, Arglwydd, da. yw i ni fod yma : oe ewyllyM, 
gwnawn yma dair pabell ; uu i ti, ac on i Moses, 



Apo at oiion ivjbo^ pwy oedd j personau a ymddaDjioeasent jno? 
Bandd vw dychpnjgu iddynt g&el eu Dnyfbl TcArydoli in badnabod. 
Ond ni buasai ; gcrfjuutd 711 weiui ei atteb, oni dm tod ; fiaith ddarfod 

Tr Apoetolion eu hadnabod bwy jv cadamhau ein gobeith beffus 
niomtu 7 eawn adnabod y nalll y llall 1^ j byd a ddaw. Ond paliam' 
;> ba i Moses so SUlaa ymddangos 1 T mae ya dt» thebyg mai fel 
cynddr^cliiolwyr j " Ojiraith a'r Pro[^irfdi," g^ ddaacoB o hoDfot 
fod y o»iU a'r llall Jn arwain at Grist, a phrofi " Nad yw yr Hen 
" Bestaeiaiit yn withwyneb i'r Newydd " (ErtbyKl rii.). 

4. " Tsir pabeU." Neil dri bwth o nigwydd. Amcan yr Apeatol 
yn ddiaa oedd oadw y bodan gogoneddus o'i flaen jdo yn hwv, trr^ 
odcilada iddynt gyssegr &nau i weswylio. Ei maj wrth ein Hiacbawdvr 
yn. unig y Uefarai 8t. Petr dengys ei eiriaii daedd ormodol i osod y tri 
yn Ky&Jtal, fel pe na theiailatai mor ddirfawr y rhagorai Crist or ^ 
UeilL Dwwyd hyn iddo ar der^ y veledigaetli. Ond nid oedd ei 
eiriau yu ddun amgen nac ymadrodd byrbwyll lUi mewn dycbryn 
lleemeirid, o herwydd dywed St. Mwc a St, Lnc, na " i^dai beth yp 
"oedd yn ei ddywedyd." 



dirgel a dyddorol i'r elthnf. Itlisid dal 
himom yu ddkmhea mat badolaetb m- 
prj/dd ja ludg ajnid i ddyn rhvug ei 
ymddattodiid a'i adgifudiail, Alhnwi- 
KSth muA IT ngrrtliyr Lkn yw fod cnei- 
Aan y e^wn mewn cglhcr a lie ded- 
nydd; Mf ym "Htaandwfa" y lleforai 



ac y gogoaeddii eu 
ic y Lyngcjr yr hyn 

-, „ .^■wyd. Unol ■ byn 

ylyw isitbyr Eglwyi ; cuyi yng Ngwa- 
snnaeth ** CuddedigoBUi y icei/w, neird 
mm raeldiiu y rhai a ymodawnat oddi 
TO« yn yr Arttlwydd fel yn byw yn 
Snw: as am ensidiBii y ffyddfoniaid 
(credinwyr) wcdi daifod eu rliyddhau 
oddi wrtli Wch y cnowd. njewn "lla- 
" irenydd ■ dediryddyd :' find olto y mae 
jn edrych ym mlaeii am ryw oauoiant 
m»y ya rjiodiad ein Hnrglwydd letu 
Griit,jrHwn a newidia ein coryii ^wael 
ni, fel y byddo yn frtfulyb iw eorpli 
moiiMMtt Ei. aadewcU 1 ni weled |ja 
fodd y cydwedda yr atbrnwieeth hon ag 
ynddiuigoriKd Mesea ae Ellas yn y 
miedct-wwkliad. ¥ nuie llai o Bohawater 
yng nglyn Kg_ ymddaDgcaisil Elm, yn 
0nnuunb ag ittao ot xael ei gymmeryd 
rtgaa.it nefheb braiB manKdaelbi ac 
In fo^b lyued ar y pryd dsn y cytae- 
Kldlad V Hnia yr AfidnDl aM-oanopan 
y ibubpRynaylbdied Uu 



k'^Ii 



j oil; eilia n 



'neuiditcU meiniinaiitenl''(I Cor.x 



fasnslrr trwy imhawrter" anU. 0«eU 
(fynnyf fl yw golygu i Dduif guiiattan 
1 iwnd MtBe* gymlaBiyd amo ffnrf 
ddynoi wtledip.iVliygaidayiiaL Y laae 
yii acalwK byd yd hyn oi* grilwa nl 
dreiddio t meire i ddiiKdwefa iiitD y 
l^d^'^iryduKOwelarisvU.Ga.). OaQ 
'-' ir ymadrodd tywyll ae uUiawdd yq 
JudM,ad." --■■ "■ ■ -• 



St. MATTHEW, XVEL 

5 •Ac efe etto yn lidam, wele, cwmmwl goleu o.c.29. 
a'u cyseododd hwynt: ac wele Irfo-r ewmmwl, ynit2Petri.i7. 
dyweayd, * Hwn yw fy anwyl Fab, yn yr hwn fm i> pen. a. n. 
<^ boddkmwyd : ^ gwrandewch amo ef. lST^'^^' 

6 ® A phan glybu'r disgyblion hynny, hwy a 8yr-«B»J-^i- 
thiasant ar eu hwyneb^ ac a ofnasant yn ddirfawr. *j^g«°*-^-^» 

7 A daeth yr lesu, ac a 'gyflfyrddodd & hwynt, ac ^J-"^* 
a ddywedodd, Cyfod^cb, a<5 SL ofaweh. ^ ^^a^- 

'8 Ac wedi iddynt ddyrchafa eu Uygaid, ni wdaant ai6fi6,]0. 
neb ^ond yr lesn yn unig. 

9 Ac fel yr oeddynt yn disgyn o'r mynydd, ^gor^'p^i^Mao. 
(dnpiynodd yr lesn iddynt, gan ddywedyd, Na ddy- 
wedwch y weledigaeth i neb, hyd oni adgyfodo Mab 
y dyn o feirw. 



6. ** Ow mmwl Koletu" Yn Uythrenol " Oraimwl o oleuni," cyflTelyb 
I'r Shechkiah, neu y cwmmwl goleu a orphwysai ar y drugareddfa, lel 
arwydd o bresenoldeb Duw. Geilw St. Petr ef **Y Mawr-ragorol 
•* ogoniant " (2 St Petr i. 17A 

••I*Cf' "Cfybuwyd y Llelddieiithr a rbyfedd bon dair gwaJtk yn 
9Btod preswyliad ein Hftrgh^ydd ar 7 ddaear. Yn gyntaf yn "Ei 
fedi^d ; yn ail yn Bi wedd-newidiad ; ac yn olaf mewn attebiad iw 
weddi " Dad, gogonedda Dy enw. Yna y daeth Uef o'r nef, Mi a'i 
** gogoneddais, ac a*i gogoneddaf dracbefn " (St. loan xii. 28.). 

'* G-wrandewoh amo Sf." Aetbai Moees ac Elias ymaith. Nid 
oedd yn arcs ond yr lesu iwaddoli a'i waaanaethu. Iw anrbyddu Ef 
jn unig y daetbent bwy. Nid oedd felly angen ** tair pabell." Gwneler 
7 getlon yn babell iddo i ddyfod i mewn a phreswylio ynddi. Hwyracb 
Iba yn y geiriau " Gwrandewcb amo Ef " ryw gyfeiriad at «riau Moses 
pan -yn llefani am Orist megis " Prc^bwyd fel efe," a He yr ycbwanega, 
**Amo Ef y gwrandewcb " .(Dent, rviii. 15. Act. iii. '22.). 

7. ** OgrflyiPddodd a hwynt." Qwnae^ byn y mae yn debyg iw 
df^ryn jn ol i ymwybodolrwydd, yn gystal ag i beri iddynt sylweddoli 
IBi fod Ef Ei Hun gyda hwy etto yn Ei agwedd ddynol adnal^ddus 
Iddynt iw barwain «*u cjswre. Nid oedd 7 cwmmwl ^tto "wedi Ki 
** gymmefyd Ef allan o*u golwg " (Act. i. 9.). 

8. •^Tt Ie»a yn miii«." 1>ysgai byn iddynt fod y Gyfraitb a'r 
Pn^hwydi, wedi eyflawni en gwaith, a fiierfynu yng Ngbrist Tr Hen 
gyianmod 7 pertbynai Moses ac Ellas. Yr oedd bwmiw i roddi He i'r 
eewydd. Aetbant bwy o*r golwg ; yr " lesu yn wrig " fpdd yn orw. 

9. ^ITa dAywe&w^h 7 weledigaeth 1 nf^."' Snaid i ni ocbelyd 
cael ein camarwain gan y gair gwdedigael^, Ystyr syml y gaar ydyw 
rbywbetb iw wded, ac nid yw 'mewn xm. modd yn gwadu sylweddelrwydd 
yr byn a welid. Sonir am ** Weledigaetb o angylion" wrtb fedd yr 
lesu. Ond pabam yr oedd y 4ri detboledig dystion i gadw yn^ ddirgel 
y weledigaetb byd oni adgyfodai Efe? Nis gallwn fod yn sicr. r« 
allai tnai «r mwyn dyinbau yr aigrapb ar «u ealonan eu bunain ; neu 
gallai Bad x)edd y gweddill o'r disgyblion etto yn addfed i dderbyn y 
newydd, neu n'a buasent yn credu, neu ynte yn barod i eiddigeddu 



St. MATTHEW, XVH. 

O.C.29. 10 A 'i ddisgybKon a ofynasant iddo, gan ddy- 

h Mai. 4. 5. wedyd, ^Pa ham gan hynnv j mae'r ysgrifenyddion 

pen. u. 14. ^ dywedyd, fod yn rhaid dyfod o Elias yn gyntaf ? 

11 A 'r lesu a attebodd ac a ddy wedodd wrthynt, 

*xS?i*iM7 ^^^ y^ ^^ * ddaw yn gyntaf, ac a ^ ediryd bob 
Act. 3. 21. peth. 
»pen.u.i4. 12 ^Eithr yr ydwyf fi yn dywedyd i chwi, ddyfod 

Elias eisoes ; ac nad ^dnabuant hwy ef, ond 
1 pen. 14. 3, ^gwneuthur o honynt iddo beth bynnag a fynna- 
mi!eii.i6.2i.8ant: felly y °*bydd hefyd i Fab y dyn ddioddef 

ganddynt hwy. 
npeii.u.r4. 13 nyna y deallodd y disgyblion mai am loan 

Fedyddiwr y dywedasai efe wrthynt 

14 ^Ac wedi eu djrfod hwy at y dyrfa, daeth 
atto ryw ddyn, ac a ostyngodd iddo ar ei linian, 

15 Ac a ddywedodd, Arglwydd, trugarh& wrth fy 

wrth 7 rhagorfreintiau a gawsai y tri. Byddai i Adgyfodiad ein Har- 
glT^ydd, a'r rhyfeddodau yng nglyn ag ef, agor llygaid Ei ddisgyblion 
i dderbyn llawer o wirioneddau, na'buasent yn eU'deall cyn hynny. 

* 

10—13. Yr ymddiddan am ddyfodiad Elias. 

St. Marc ix. 11—13. 

10. " Faliain gan hynny y mae yr Ysgrifenyddion,*' &o. Soniai 
yr luddewon lawer am brophwydoliaeth Malachi (iv. 3.) yn rhagfynegi 
am ddyfodiad ElTas cyn dytod o Grist. Yr oedd y tri Apostol newydd. 
weled fiiirf ElTas, neu ei berson gogoneddus, yn y gwedd-newidiad, ond 
diflanasai hT^nnw o*u golwg yn y cwmmwl goleu. Adgofiai hyn y 
brophwydoliaeth iddynt, ond ar yr un pryd perai ddyryswch. Os hynny 
yn unig a geid weled o Elias, pa beth oedd ystyr y brophwydoliaeth f 
Ac a ydoedd yr ysgrifenyddion yn eu lie . wrth ddeall y geiriau yn 
Hythrenol 1 

11. *• Ellas yn wir a ddaw yn gyntaf." Nid oes yma brophwydo- 
liaeth o e'fddo ein Hiachawdwr am rywbeth dyfodol, fel y gwelwn oddi 
wrth yr adnod nesaf, ond yn unig ail-adroddiad o bropnwydoliaeth 
Malachi, fel pe dywedasai " Gwir a ddywdir fod yn rhaid ayfod o Ellas 
" yJi gyntaf." Wrth " adferu pob peth " cyfeiriai yr lesu at drefiiu a 
pharatoi pob peth erbyn Ei ddyfodiad Ef. Y gwaith y daethai loan 
Fedyddiwr iw wneuthur oedd "dturparu i'r Arglwydd bobl barod" 
(St. Luc i. 17.). 

12. '* Beth bynnag a lynnasant." Er mai gweithred un teulu oedd 
merthyrdod loan Fedyddiwr, etto llefara yr Arglwvdd lesu am dani yn 
dwyn cyssylltiad a llawer : o herwydd yr oedd pawb fel y Phariseaid, a 
wrUiodasant ei dderbyn ac a lawenycheut yn ei farwolaeth, yn perthyn 
fr un dosbarth o bechaduriaid. 



St. MATTHEW, XVH. 

mab, oblegid y mae efe yn lloerig, ac jm flin amo : o.a29. 
canys y mae efe yn syrthio yn y i&n jm fynych, ac 
yn y dwfr yn fynych. 

16 Ac mi a'i dygais ef at dy ddisgyblion di, ac 
ni allent hwy ei iachan ef. 

17 A'r lesn a attebodd ac a ddywedodd, gen- 
hedlaeth an%ddlon a throfaus, pa hyd y byddaf 
gyd a chwi? pa hyd y dioddefaf chwi? dygwch ef 
yma attaf fi. 

18 A 'r lesu a geryddodd y cythraiil; ac efe a 
aeth allan o hono : a r bachgen a iachawyd o'r awr 
honnb. 

19 Yna y daeth y disgyblion at yr lesu o'r neilldn, 
ac y djrwedasant, Pa ham na allem ni ei fwrw ef - 
allan? 

20 A'r Tesu a ddywedodd wrthynt, Oblegid eich 
anghredinia^th : canys yn wir y dywedaf i chwi, open. 21. 21. 
**Pe bai gennych ffydd megis gronyn had mws- n!?i7.^6.^* 
tard, chwi a ddywedech wrm y mynydd hwn, Sym- iw'2.^^* 

14t-'21. laohau y mab lloerig. 

St. Marc ix. 14—29. St. Luc ix. 37—42. 

15. " Lloerig." Hynny yw gwallgof. Yn yr hanes Uawnach a 
ddyiy St. Marc o*r wyrth hon sieryd y tad am y bachgen o'r dechreu 
fel un ag " yspryd mud ynddo," a dengys yn hoU hanes mai anhwyledd 
yn cael ei achosi trwy oflferynoliaeth Satan ydoedd: feUy nid yw y 
gair lloerig yn gwneyd mwy na dysgrifio un o effeithiau y meddiant 
€atanaidd ar y plentyn hwn (Gwel ar viii. 28.). 

20. " Oblegid eioh himgbxediniaeth ohwi." St. Matthew yn unig 
fiydd wedi oo&odi y geiriau hyn. Yr un drwg oedd wrth wraidd 
anallu y disgyblion i fwrw y cythraul ag y sydd wrth wraidd ein holl 
ffaeleddau ninnau, sef anghrediniaeth. ir oedd y disgyblion yn ol 
mewn ffydd ddofn a diysgog yng ngallu eu Harglwydd, a'u cyfrannogiad 
cyflawn o'r ^lu hwnnw oddi wrtho Ef. Etto buasai iddynt ar adegau 
eraill fwrw allan gythreuliaid. Wrth hyn gallwn ganfod fod eu ffydd 
hwy yn sigledig ac anwastad megis.' Nid oedd bob amser yn gref, a 
disigl. Felly pallodd ffydd St Petr ar y dyfroedd (xiv. 30, 31.) St lago 
hefyd wrth lefaru am nerth gweddi, a ddywed, " Eithr gofyned mewn 
" fifydd, heb ammeu dim " (St lago i. 6.). 

'*Fe bal gennych fE^dd megis gronyn o had mwstard." Ail- 
adroddwyd y dysgrifiad mawreddus hwn o nerth ffydd gan ein Hia- 
chawdwr ar ddau achlysur arall (xxi. 21 a St. Luc xvii. 6.). Meddwl 
ein Harglwydd yw y gall y gronyn neu y gradd lleiaf o wir ffydd 
ddiamheuol wneuthur y rhyfeddodau mwyaf. Wrth "fynyddau" 
meddylir unrhyw wrthwynebiadau a rhwystrau mawrion (Gwel St. Luc 
iii. 5,). Nid mynyddoedd yn ystyr lythrenol y gair a feddylir. Ychydig 
o les a ddeilliai oddi wrth symmud y rhai hynny wrth yr hyn a ddaw 



St. MATTHEW, XVIL 

0.C.19. .nrad oddi yma draw; ac efe a symmodai: ac ni 
bydd dim ammhofiibl i chwi 

21 Eiihr nid 4 j rhywogaeih hjn alI«D, ond trwy 
'weddi ac ymj^d. 

ppeii.i6.zL 22 ^P Ac fd yr oeddynt hwy ynaiOB ya Galilea, 
ib^8.'3i. drwedodd yr lesu wrthyut, Mab y dyn a dzaddodir 
Lac 9. 22. 1 cUiwylaw dyiiiaii : 

IS IS. 23 A hwy a'i Uaddant : a'r trydydd dydd y cyfyd 
eh. A liwyjaaetiianA yndidgt iavm. 

qMftrc9.33. 24 1[ Ac wcdi dyfod o ^honynt i Capemadjn, y 
^Didraehma^xim ocdd yixderbyii ^cman y dej^B-^ed a ddaethant 

Tih^"'^* Bi Pfiti, ac a ddywedasaot, Qoid yw jeidi atbraw 

oidTlxod. chwi yn tain teym-ged? 

?38.V 2^ Yntau a adyrododd, Ydyw. Ac wedi d ddy- 
lod ef i'j ty, yr lesa a lachubodd :ei flaeoa ef, gan 

I 

synunud mynyddoedd o felehder ae an^rediniaeth. Gallai gwk ffyM 
gyda dooiau gwyiibicl weithiedu ^eithiedoedd nerthol mevn .gwyrthian 
allanol, ond y mae hynny yn llawer llai eu ^erth yng ngolwg Duw na'r 
hyn a wna '* fiydd jn ^eifhao trwy f^ad. Dywed St. PauJ,. " Pe bai 
" gennyf yr holl flfydd, fel y gailwn symimidp n^nyddoedd ac heb gennyf 
" gariad, nid wyf h, ddim " (1 Cor. xiiL 2,). 

tn-^28. Tr Argkwydd yn rttagfynegi Ei ftufwoiaGlth 

afi adlgyf odiad* 

&t Mare is. 30---32L St;. ]>qc ix. 4;^^5. 

28. " A hW7 a aethant yn drist tewn." Ymddei^ps yn lie^li tra 
ihvfedd i ni, irrth edryoh ^n* 'fywyd a (giriaia ein Hiachawdwr jn y 
golenni a deflk yn ol amynt oddi with Ei groesEf, weled wcm* bwyr- 
Irydig oedd yr Apostolion eu hunain i ddeall ei ami ragfynegiadan Bf 
ei Hyn am Ei ferwolaeth a'i adgyfodiad dynesol. Tmddengjrs y ^irian 
wihod yn hynod <e -eglor, ac etto nid oeddynt yn en deall ; a r nnig he^ 
a allent wneofchnr oedd tristau yne ngwyneb yr hyn a ymddangGeai mor 
ddyohrynllyd idd3rnt ; ond yr oedd amynt om gofyn iddo am eglurbad 
fiianyladi ar ol gweled yr hyn a gymmerasai le pan antmiodd «t Fetr 
m ** geryddu " (vn. 21, 22.). 

24r-27« Aiaan y deymgedU 

S4. "Arfan j ^toymsed.^ Yn llythyrenol haner 0iehd, yr hyn 

Sdoedd y swm y gofynid i bob luddew again oed ac uehod ei dalH yn 
ynyddol at wawnaetfa y Demi yn Jerusalem, fel math o dreifa Eglwyeig. 
Tchwanegiad o ddypol osodiad ydoedd y taliad blynyddol hwn o'r DwyftI 
ordiymyn gwreiddiol, yr hwn a gyfeiriai yn nnig at adegau cyfMfiad j 
1tK>bl (Gwel ExoduB xxx. 12—16.). fit. Matthew yn miig «ydd yn co&io£ 

f'wyrth ganlynod, fel y mae ja natariol, gan iddo y^ifenn er mwyn yr 
oddefwn , ac i'r wyrth ^jael ei gwneyd i gyflawni y ^raSth Inddewig. 



&r. MATTHEW, XVH. 

ddywedyd, Beth yr ^t ti yn ei dybied, Simon? O'C.29. 
gan bwy y cymmer brenhinoedd y ddaear deym- 
ged next dreth I gan >en planl; ei]> imi., ynte gan es- 
troniaid ? 

26 Petf a ddywedodd wrttio, <3an estroniaid. Yr 
lesTi a ddywedodd wrtho, Gan hynny y mae y plant 
yn rhyddioa 

27 Er Hynny, riiag i ni en rhwystro hwy, dos i'r 
mor, a bwrw lach, a ehymmer y pysgodjm a ddel 
i fynn yn gyntaf ; ac wedi i ti agcHyd ei flafii, ti 

a gei ddam o ^arian: .cysuner Ww, a d^G*Sr.5S 
iddynt drosof fi a thithau. i^^ 



• •* w^^r^^ 



25. "Gan bwy y oymnier brenhinoedd y ddaear deymsed neu 
" dreth P'* Attebasai St. Petr gasglwr y dreth ar mi\vaith "Ydyw," gan 
deimlo *n sicr y cyflawnai Efe y gyfraith ym mhob peth, yn neiUduol yn 
ei pheir&ynas ag anrhydedd t^ Mi Dad SSf ; nen fawyrach gan wybod fbd 
ei Athiaw yn arfer lalxr y deymged. Ni feir amo am ei gydsyniad 
parod. Ond mynnai ein Hiacha\vdwr ei arwain yn 6\ trwy y gofyniad 
a ddyry iddo i jityriaeth ddyfoadi o'i natur Ddwyfol Ef, er mwyn dyfn- 
h&n aigreph y gyffes a wnajeth yr Apostol ei hon yn Uwymeh amo, 
" Ti yw y Crist, Mab y Duw byw " (xvi. m). 

26. "^CFan hynny y mae y plant yn rhyddion.* 5fid yw bren- 
Hnoedd y ddaear yn trettiu eu pknt eu h^main, aelodan en teidn, eitlo' 
estroniaid oV tu alkn i'r teiilu, eef eu deuliaid. Felly nid yw Dnw, 
Brenhin y brenhinoedd ddim yn gofyn t«ymged gan Ei Fab. Y mae y 
Mab yn rhydd. Nid rhaid iddo ei ^ialn. Owelwoh "fel y mae boll jjityr 
yr ymadrodd yn dibyna ar y fiSulh mai uid 1 ddyn,<xnd i Ddnw, y telid y 
dr^th dan sylw at wasanaeih y Dend. Gkin ioA yr lesu jn Fab nid 
oedd angen iddo daln teyniged iw Dad 'Ei Htm. 

%7, •• Bhas i ni eu Thwyatro hwy.* Sef rhag i jA o»d Awystr, "neu 
feen tramgwydd ar eu ffoi^d hwy yn brcsenol. Pe buasai yr lesu yn 
Befyll dros Ei bawl, ac yn dadleu nad oedd yn ibwyra o daln y deymged 
neu dreth hon am Ei fod jn Fab Dnw, buasai hynny yn enyn eiddigedd 
yr luddewon ac yn eu oynhyrfu i gablu. 

* Dos i'r Ta.Gr, a bwrw faoh." Tr oedd ein Hiadiawdwr 'newydd 
Jhmni Ei fod yn Fab Duw. ¥ mae yn aiwr yn profi hynny trwy y wyrfh 
hwn o*i ragwybodaeth a'i allu. Y mae yn dangos fed dyfiider ^wyll y 
mor yn noeth iw lygaid, ac fod y pysg a dramwfant ©i Iwybrau ef dan ei 
«wdiudod. Dyma yr ail waith iddo ddangos ai awdwdod ar byeg y 
mor. 

" Darsi o avian." Y mae enwau y daman arian yn yr iaith wreiddiol, 
«ef didrtu^ma, a sUUer, un oddeu pymtiieg oeiniog, a*r Hall oddenta 
Imner coron. Tr oedd y stater, yr un gwertii^ a «fi«fccl, ac felly yn ddSgon 
i dalu dros ddan. Feliy .daiparai ein Harglwydd yn rasol dros )St. Petr 
-hefyd. Y -mae jn debyg sad oedd ganddjut ddim moddion ^evaill ar y 
pryd i daln. 



St. MATTHEW, XVm. 



O.C.2». 



PBNNOD xvni. 

Criet yn rhybuddw ei ddUgyUion ifod yn ottungedig ae pn ddinU 
weid; 7 i ocheHyd rhwyttrau, ae na ddirmyo^nt y rhai hyehain : 15 




gan et wetswn, 
.gydymmai^. 



a Luc 22. 21 



AR *yr awr honno y daeth y disgyblion at yr 
^l\. lesu, gan ddywedyd, Pwy sydd fwyaf yn nheyr- 
nas nefoedd ? 

2 A'r lesu a alwodd atto fachgennyn, ac a'i gos- 
ododd yn eu canol hwynt ; 

3 Ac a ddywedodd, Yn wir y dywedaf i chwi, 
1 Pdta^ 2. 2. ' ^ Oddi eithr eich trbi chwi, a ch gwneuthur fel plant 



1> Ft. 131. 2. 

En. 19. 14. 
arc 10. 14. 
Luc 18. 16 



PENNOD XVni. 
1^14. Yr ymddiddan am rai byohain Crist. 

St. Marc ix. 36— 50. St Luc ix. 46— 50. 

il. •• Pw7 sydd twjaX yn nheymas nefoedd P" Y mae yn dra thebyg 
mai teymas o allu a gogoniant goruchel ar y ddaear a olygai y disgyblion 
wrth yr enw " teymas nefoedd ;" canys teyrnafl o*r -natur yma oeddynt 
hwy, yn eu hanwybodaeth o'i nodwedd ysprydol, yn ddisgwyl iw Har- 
glwydd ei sefydlu. Hawddddigon oedd i'r yipryson hwngodi yn enwedig 
ar. pi derbyn o St. Petr y gymmeradwyaeth neillduol arnser ei gyffesiad 
(xvi. 16.) a chymmeryd o*r lesu, Petr, lago, ac loan o'r neilldu, fel 
cymdeitnion personol ar y mynydd ; er fod yn dra thebyg na wyddai y 
diGigyblion oil hyd yn hyn am y weledigaeth ogoneddus a gawsent yno. 
Ymddengys yr un awydd am uwchafiaeth ar achlysur arall, pryd ei 
disgwyliasid leiaf (St. Luc zxii, 24.) ; ac etto ym mys^ meibion Zebedeus, 
pan ewyllysient hwy eistedd un ar law ddeheu a'r Uall ar law aswy eu 
Haiglwydd yn y gogoniant (St Marc x. 37.). 

2. " Baohgenyn." Bach^en bychan, neu blentyn. Yr oedd y bach- 
genyn hwn yn ddigon hen i ddyfod at Grist, pan alwodd Efe arno, -ac 
etto nid oedd ond hychan, canys dywed St Marc i'r lesu, ar ol ei osod 
yn y canol, ei gymmeiyd yn ei freichiau. Cawn^ felly yma, fel mewn 
mannau eraill o*r Efen^lau, fod ein Hiachawdwr yn ofedus iawn am blant, 
ac &d plant yn hoff o'l ddilyn. 

8. "Oddl eithr eich troi chwi." Ni wiw i ni feddwl fod ein 
Hiachawdwr yn awgrymmu yn y geiriau hyn fod Ei ddisgyblion yn 



1. **Ar vr awr honno." Nid w yr 
ymadrodd hwn iw gimuneryd yn uythy- 
renol (Gwel nodyn ar xiv. 1.). Ei yrtyr 
yma yw o ddeutu yr un amaer, neu jrn 
nian ar ol y digwyadiadau a gofiiodasid 
yn flaenorol. 

** Daeth y disgyhlum at yr lesu" Dar- 
llenwn yn St Marc ddarfod i'n Hiach- 
awdwr yn gyntaf ofyn iw ddingyblion pa 
beth yr oeddynt yn ymryson o'u her- 
wydd ar y ffordd, ac iddynt hwy dewi a 



sdn. Os. ac y mae hjm yn dra amlieus, 
ydyw y ddau hanee yn cyfeirio at yr un 
amgylchiad, |>a fodd y gallwn eu cysoni? 
Hwyrach mai trw^ dybied fod St Mat- 
thew yn rhoddl i ni y sylwedd mewn dull 
byr, o herwydd er y oichon na hyshys- 
odd y disgyblion eu meddyliau mewn 
geiriau, etto yr oedd yr leeu yn ** gweled 
*meddwl eu calcn hwrnt" (St. Luc\ ac 
yr oeddynt hwythau trwy eu distawrwydd 
yn addef hynny. ' 



St. MATTHEW, XVm. 

bychain, nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas Q.c.29. 
nefoedd. 

bunan « pen. 20. 27. 

7^ 



4 Pwy ® bynnag gau bynny a'i gostyngo ei bunan 
fel y bachgennvn bwn, bwnnw ywr mwyaf yn 
nbeymas nefoeda. 

5 A pbwv ^ bvnnae .a dderbynio evfrvw facb- 



5 A pbwv ^ bynnag .a dderbynio gyfryw 
nnyn yn tj enw i, a m derbyn L 



gennyn 



d pen. 10. 4a 



sefyll mewn angen am droedigaeth bersonol o fywyd pechaduros i 
fuchedd eanctaidd. Fel gwirionedd .cyffi*edinol y Ue&rai yr lesu y 
geirian, fel pe dywedasai, ** Rhaid i haiob wrth droedigaeth." Etto tebyg 
yw yr.ewyllysiai rybuddio Ei ddisgyblion Ei Hun o'r angen, yr oeddyiit 
ynddo am droedigaeth oddi wrth y balchder a'r nchelgais a'u harweiniai 
1 feithrin y fath leddyliau uchel, a hunan geisiol. 

"Pel plant byohain." Mewn addfwynder, symledd calon, cariad, 
a goRtyngeiddrwydd. 

"Nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas nefoedd." Gan fod yr 
i^postolion wedi bod yn ymryson yng nghylch pwy fyddai fwyaf yn 
neymas nefoedd, dywed ein Hiachawdwr, na chaent gymmaint a myned 
i mevm iddi oddi eitbr meddiannu o honynt galon newydd, ostyngedig. 
Yrnddengys mai at " deyrnas nefoedd " yn ei chyflwr o berflfeitbrwydd 
gQgoneddus yn y byd mawi- ysprydol y cyfeiria ein Harglwydd yma yn 
nytrach nag at yr Eglwys Filwriaethus yn ei chyflwr cymmysgedig yma 
.(Gwel ar ;uii. 43.)' 

4. "Fel y baohgenyn hwn." "Eel ag i fod yn debyg i*r bachgenyn 
"hwn." Nis gallai un bregeth argymmhell edifeirwch mor hyawdl a*r 
bachgenyn hwnnw. Ac y mae pob plentyn gwylaidd ei foes yn pregethu 
i ni yr un were o ostyngeiddrwydd ; gostyngeiddrwydd trwy feithrin 
meddyliau isel am danom ein hunain ; gostyngeiddrwydd trwy edrych 
ar er^ll yn ddoethach ac yn well na ni ein hunain ; gostyngeiddrwydd 
mewn parodrwydd i oddef ein haddysgu a chalon agored i dderbyn y 
gwirionedd. Mor gyflawn y condemnia ein Hiachawdwr yspryd y byd 
bwn, yr hwn sydd yn barod bob amser i ymfelchio mewn nchder gwae- 
doliaeth a sefyllfa, ac yn peri :ini fesur ein hunain ac eraill yn ol y 
safon gwahaniaethol hyu. 

5. "A phwy bynnag a ddepbynio," &o. Nid y rhai a fyddont 
debyg i blant bychain yn unig a gant fendith. Y mae plant bychain yn 
anwyl gan Grist ; gan hynny bendithir y rhai a*u derhyniant yn Ei enw 
El Ond pa beth yw derbyn plant bychain yn enw Crist ? Diau mai eu 
hamgeleddu a gofcdu, am danynt am eu bod yn perthyn i Grist, ac fel 
llafur cariad iddo Ef. A ^ha beth yw y fendithl " A'm debbyn I.'* 
Nid yw y wobr yn dcQm llai na Christ Ei Hun, yr Hwn sydd " addfwyn 
a gostyngedig o galon," a'r Hwn a driga gyda'r " Cystuddiedig a'r isel, 
yspryd " (Esai. Ivii. 15.), ac a gyfrif pob gweithred o'r eiddom o gariad at y 
tlawd a'r gostyngedig fel wedi ein gwneyd iddo Ef (Gwel xxv. 40.). Yn 
yr Efengyl yn ol St. Luc cawn yr addewid yn mynea yn mhellach na hyn. 



5, 6. Y mae St. Marc a St. Luc (a 
chymnieryd en bod yn dysgrifio yr un 
amgylcbiadau a St. Matthew) yn dwyn 
i mewn ar ol y 6 adnod gyffes St. loan, 
ddarfod i'r cQsgybUon wahardd i un 



fwTvr allan gythreuliaid yn enw Crist. 
St. Marc yr uni« sydd yn cofnodi y 
gweddill o*r ymddiddan presenol. 

" Rhwyslro" Tramgwyddo, gwel v. 29 
a xvii. 27. 



St. MATTHEW, XVm. 

O'C.29. 6 A pbwy * bynnag -a rwystro xin o'r chai byi^ain 
• Luci7.i,2.hyii a gieaant ynof fi, da fyddai iddo pe crogid 

maai meBn am ei wddf, a*i foddi yn ^igion y mor. 
'ico^ihiQ. 7 Gwae y byd, oblegid jhwystran! canys '^uig- 
f pen. 26. 24. heiiraid yw dyfod rhwystrau; er hynny *gwae y 

dyn bwrmw irwy'r hwn y daw y rhwyatr ! 
fepe»^.aH»). 8 Am ^ hynny os dy law neu dy droed a*tli rwysk 

-ira, tor hwynt ymara, a tiiafl eddi "wrihyi : ^wdl 

•yw i ti fyned i mewn i 'r feywyd yn jgloff, Ben yn 

aoafas, nag & ehennyt ddwy tew, ne^ ddan dxoed, 

dy daiftu i r t&n tragywjrddol. 
'9 A€ OS dy lygad ;a'ta rwystra^ tyn rf allatt, a 

thafl oddi wrthyt : gwfiU yw i !ti yn tmi-Uyg^diog 

Q. "A ^ecUoit ynof fl." Sylwch ar yr anrhydedd -a ddyry ein 
Hiachawdwr hyd yn oed i WjM plentyn, Gfall y cyfryw ^fydd fod y» 
aminfherffaith mewn graddau, ond y mae yn b^rf&ijkh iawn ei rhyw. 
Oall ei bod yn fiydd bell yn ol mewn gwybodaeth, ond y niae yn fiydd 
gariadus ac ymddiriedol :iawn. "JTfydd fel gronyn o had nrwrtard** 
ydyw jn fynych ; ac nid oes and ianghen and tyfti ac ymledn, h^ 
ei lluddio n*ai niweidio fel y gaHo " symmud mynyddoedd ** (Gwel a'r 
xvii.20.). 

7. " Oblegid rhwystxau." Hynny yw oblegid y rhwysfrau tii'r "tern- 
tasiwn i bechn a ddyry de ar ffordd JEi rbai H]ydiain W (Sjt* Lnc jpvS. 
1-^.). 

•* Anghenroid yw dyfod rhwylsbnmJ* Bengys St. Paid rm ibeswm 
dros byn dan atngylcbiad pennodol, scif *'fel yTbyddai y rbai cymmeiv 
"adwy yn egltir yn eicb pli^ xitm " (1 Cor. xi. 19.). Pe na iryddta. 
Awystrau a themtaawnan nid byd j prawf a fyddai mm. T maent yn 
anghenreidiol er mwyn ein profi. Ond nid ydyw byn jn gwnenfbur 
pecbod awdwyry profedigac^au yn liai. 

S. " On dy law neu dy droed a'tli rwystra:" *Cawn yr im gorchy- 
myn yn y Bregetb ar y Mynydd ^v. 29.). Ail adioddir ef yma, gan 
fod son am y rhwystrau yn arwain yn natiniol atto. ¥n y fen yma 
buasem bron yn <3i8gwyl i'n Hiaebawdwr ddweyd -"Gs dy law nen dy 
** droed a rwyrtra arcM" gan mai dyna y ptif feddylddrydh syddyn i^edeg 
trwy y cyd-destynau (7 a H).) ; ond rhaid i ni gofio mai y ffordd ®rw 
ac etfeitbiol i ocbel peri i eraill bechn, ydyw ymgajdw rhag pechu ein 
hnnain. 2^id oes un -math o Twystrau niwy perygHuB na ^echodan 
Cristionqgion professedig. Qan bynny, os mynnwn ni ocbel peri 
**rbwy8tran " i erail], rhaid i ni dom oddi -wrfbyin bob peth a all acnosi 
i ni syiihio ein bnnain. 'GaUwn ediycb befyd ar yr adnodau byn meoB 
yn cario ym mlaen yr addygg a gawn yn rban flaenaf yr ymddiddan ; 11« 
y'n dysgir i efelycbu plant bydhain ; fel pe mynnaa yr lesu i ni ddyp^ 
dilyn eu diniweidrwydd bwy a'n pnrdeb, yn gystal ft'n gartyngei- 
ddrwydd. Gwelwn oddi wrth y gorcbymyn manwl a diaelh hwn mai nid 
** chwaren |dant" yw dyfod fel piant bycbain^ ae nis g^r ei gyrbaedd 
end trwy ymdrecbion penderfynol yn erbyn aelodaa yr ben ddyn oddi 
0iewn, y rhai sydd eiaoes wedi tyfu xnor gedyn^ ^r ein goM jnawr 
{Stier). 



St.. MATTHEW, XYIIL 

ftrned i mewn i'r bywyd, nag k dem lygad gemxyt 0.0.2^ 
dy daflu i d&a uffenu 

10 EdJTchweh ua ddirmygoch yr un o'r rhai 
bychain nyn : canys yr ydwyf yn dywedyd i chwi, 

fed eu 'hangyUon hwy yn y newedd bob amser yn'S^^is.*?. 
^gweled wyneb fy Nhad yr hwn sydd yn y nef-fc^^^^;"j^ 
oedi Luc 1.19. 

11 ^ Caays daeth Mab y dyn i gadw'r hyn a goll-^^'S: ib** 

^om» n 12. 47. 



10. "Bdryohwoh Aa ddirmygoota," ieo, Wrth ddinnygti liiai 
l)ychain Grist, trwy dybied nad ydynt o nemawr bw^, y mae yn hawdd 
iawn eu rhwystro; neu eu taflu o'r flfordd, peri iddynt dynu yn o\ 
a€ ofni. Yn hytrach na'u dirmwu dylid eu parchu fel y dengys Crist. 
Os ychydig a leddylia dyn am danynt» y mae Duw a'i angybon sano- 
taidd yn meddwl llawer am danynl Gcmys, meddai ein Harelywdd 
Bendigedig, gan ddadguddio i ni T^irionedd cysunis mewn modd dnrifol, 
" Yr ydwyf yn dywedyd i chwi, fod eu hangelion hwy yn y nefoedd bob 
"amser yn gweled gvryneb Fy Nhad, yr Hwn sydd yn y nefoedd." 
"Eu hangylion hwy"— hynny yw, angylion rhai bychain Crist. A 
pha ystyr a ellir roi i*r geiriau hyn ond mai angylion Gwarcheidiol 
jdynt? Y mae yn amlwg fod i rai bychain Crist eu hangylion mewn 
ystyr neu fodd yn perthyn iddynt, ao yn sefyll ger bron Duw. Nid 
yi^rydoedd gogoneddus^ y saint a feddylir wrth angylion, canys ni 
ddefnyddir y gair angel mewn un lie am enaid, ac J^eb law hynny, 
nid am y cyfLwr dyfodol ond y presenol y lleiara ein Hiachawdwr. 
Dywedyd y mae " I^a ddirmygwch yr un o'r rhai bychain hyn, canys y 
'* mae eu hangylion yn awr yn gweled wyneb Fy Nhad." Dywedir i 
ni mewn man arall am yr angybon, "* Onid ysprydion gwasanaethgar 
" ydynt hwy oil, wedi eu d&nfon i wasanaethu er mwyn y rhai a ^kni 
^'etifeddu iachawdwriaeth " (Heb. i. 34.). Ond yma yrnddengys 1 ni 
fod ein Hiachawdwr yn dj^gu y gwirionedd pellachj sef fod angylion 
neillduol wedi eu pennodi i wa6anae11iu« a gwarchod, personau neiflduol. 
Dywedir i ni eu bod " bob amser" yn gweled gwyneb Ei Dad Ef yn y 
neifoedd. Ymddengys ein Arglwydd fel yn defhyddio y gydmariaeth 
hwn a dw^ fbd yr Aneylion hynny yn cael mynediad agosach a 
rhwyddach; fel y bodan uchaf amwyaf urddasol, i breeenoldeb Duw, fel 
ag y mae tadmaethod a mammaethod y plant hrenhinol ar y ddaear yn 
jc&el mynediad rhydd ger boon bienhinoeddk 

H. " Canys daofch ]Sa]> y dyn i gadw yr lorn a erollasid." Dyma 
yn olaf y rheswm uchaf a mwyaf j;wirioneddol dros dderbyn a pharcha 
Thai bydiaisi Crista sef am fod Cnst Ei Hun wedi dyfod iw caaw hwy. 
Dyma paham y dir DiEiw hwy; dyma paham y gwasanaetba yr 
angylkttL amynt ; dyma paham y mae eu tramgwyddo y fath bechod 
dir&wr. GraQwn sylwi fed- maes golyg& Crist yn ymeangu yn yr 
adnod hon. 0*r blaoi llefaiai yn amlw^ am hlant,. gyda, y niae yn 
4dichonad^, rhyw gyfeiriad at y gweiniaid* eu ffydd a gostyngedig fel 
plant Ond yma sieryd am y " .coUedig," a gallwn felly yn sicr gas^u 
y myn Efe i ni ddangos yr un ga&l a thyt^erwch ai bawb dros y rhai y 
bu Ef& &rw. 



St. MATTHEW, XVm. 

o. c. 29. 32 Beth ""dybygwch chwi? bydd gan ddyn 
m Luc 16. 4. gant o ddefaid, a myned o un o honynt ar ddis- 
perod ; oni ad efe yr amyn un cant, a myned i'r 
mynyddoedd, a cheisio yr non a aeth ar ddisperod ? 

13 Ac 08 bydd iddo ei chael hi, yn wir meddaf 
i chwi, y mae yn Uawenhau am honno fwy nag am 
yr amyn un cant y rhai nid aethant ar ddisperod. 

14 Felly nid yw ewyllys eicH Tad yr hwn sydd 
yn y nefoedd, gyfrgolh'r un o'r rhai by chain hyn. 

"L*ci7%"* ^^ ^ ^^ OS "pecha dy frawd i'th erbyn, dos, ac 
argyhoedda ef rhyngot ti ae ef ei hun. Os efe a 
Vptt.^! wrendy amat, ti a ® jmnillaist dy frawd. 

12. *• Beth dybygwch chwiP " &o. Dymuna ein Hiachawdwr ddiang- 
08 trwy ddammeg y Ddafad a Gollasid Ei lafums ofed a'i gariad Ei 
Hun yn ceisio y rhai a gollasid, gan ychwanegu grym Ei eiriau olaf, fel 
pe y dywed'asai, " A ydych chwi yn beiddio dirmygu un o'r rhai bychain 
" hyn, er lleied ynt, a phell y ooUasant ? Iw ceisio hwy, iw oadw, a'u 
" dwyn yn ol i'r gorlan y llafuriais, ac yr ymdrechais i, y Bugail Da. 
" Onid yw hyn yn dangos nad yw Fy Nhad yn ewyllysio cyfrgolli yr 
" un honynt (14.) 1 Ac a fydd i chwi, un a'i trwy arwain ar gyieiliom, 
" neu esgeuluso, gynnorthwyo i ddifetha, y rhai y myn Duw eu hachubl" 
(Am gymhwysiad araU o*r ddammeg gwel St. Luc xv, 3 — 7.) 

16—18. Tmddygiad at y brawd troseddol, ac Awdnrdod 

yr Eglwys, 

16. *• Ofl peoha dy frawd i'th erbyn." Yr oedd yr ymadroddion 
blaenorol mor llawn o gariad at y rhai a *' gollasid" a*r rhai a 
aethent ar ddisberod, fel yr oedd yn naturiol iawn ymholi ym mhellach 
pa fodd y gellid rhoddi yr un cariad ar waith yr ymarferol yn ein 
hymddygiaa at y hravjd a droseddai. Yr amgylchiad yr awgrymmir 
atto yn neillduol yw pan dderbyniom niwed neu gamwri oddi ar law 
brawd ; ond nid oes un anhawster i roddi rheol ein Harglwydd ar waith 
yn ein hymdrafod ag unrhyw bechod, na byddo iddo un berthynas a ni 
yn bersonol. Mewn gwirionedd gallwn ddweyd fod y Cristion yn teimlo 
pob piechod a gyfiawna ei gyd Gristion, fel trosedd yn ei erbyn ei hun, 
gan ei fed yn drygu y corph o ba un y mae yn aelod. 

"Dos, ao argyhoedda ef." Ychydig o ddyledswyddau ydynt fwy 
anhawdd eu cyflawni, ac a ofynant am fwy o ras, gostyngeiddrwydd, a 
hunan-wyliadwriaeth, ac amynedd, na hyn. Etto os gwneir ef, mewn 
yspryd cariad a gostyngeiddrwydd, fel y naill bechadur yn ymdiddan a*r 
llall, a chyd a'r " atteb arafeidd," hwnnw a " ddettry lid," bendithir ef 
yn fynych i ennill brawd cyfeiliomus. Wrth " enwitt," meddylir ennill 
yn ol i Dduw, ac at bobl Dduw, ac felly atto ac iddo ei hun. Mor 
briodol ydyw yr adnod y cyfeirir atti ar ymyl y ddallen, " Na chasft dy 
" frawd yn dy galon ; gan geryddu cerydda dy gymmydog, ac na ddToddef 
•* bechod ynddo " (Lef. xix. 17.). Y mae yn llyfr Ecclus. xix. 7—17. 
sylwadau buddiol ar hyn, y mae yr 8ed. adnod yn hynod o bwipasoK 



St. MATTHEW, XVni. 

O. C. 29. 

16 Ac 08 efe ni wrendy, cymmer gyd A, thi ettopDeut.17.6. 
un neu ^ddau, fel yngenau datt neu dri o dystion f^n^jy. 
y byddo pob gair yn safadwy. Heb'ia '^ 

17 Ac OS efe ni wrendy amynt hwy, dywed i'rqRhuci6.i7. 
eglwys : ac os efe ni wrendy ar yr eglwys chwaith, 2 &!' a 
bydd^d efe i ti megis yr *» ethnig a'r publican. g'lcin 10. 



** Pa un bynnag a'i i gyfaill a*i pelyn, na siarada am fuchedd pobl 
" eraill ; ac os na elli wneyd yn ddidramgwydd, nac amlyga hwy." " Y 
" mae cyhoeddi beian gwr arall yn ddiangheuraid yn fwy tebyg o'i ^aledu 
•' n'ai gywrio ef, ac yn dy wneuthur dithau yn fradychwr, yn He hyfTor- 
ddwr iddo," meddai St. Awstin. 

16. " Dau neu dri o dystion." Nid yw y cariad ag sydd yn gol)eithio 
pob peth ddim yn digaloni wrth gyfarfod ag un aflwyddiant Ond* yn 
gymmaint ag i ymddygiad gonest, a chymhellion cariadus brawd gyda 
brawd fod yn ddieffaith, byddai yn ddoeth yr ail dro ** gymraeryd dau 
•*neu dri o dystion," cyfeillion i'r ddwyblaid ac yn wyr caredig^ a 
phwyllog, er mwyn gallu honynt ddarbwyllo y cyfeiliomus yn well, 
a'th amddiffyn dithau, trwy eu bed yn dystion gaUuog i farnu rhyngot ti 
agef. 

17. "Dy^ed i'p Eglwys." Y mae yn amlwg mai mewn dull pro- 
phwydol y llefarai ein Harglwydd yma, fel pan y deftiyddiai y gair 
Eglwys o'r blaen (Gwel ar xvi. 18.). Dywed yno, " Ar y Graig hon yr 
" adeiladaf fy Eglwys." Yma Uefara fel pe buasai yr Eglwys wedi cael 
ei hadeiladu eisioes, fel ag y byddai gwedi Ei esgyniad Ef. Y mae yn> 
amlwg yr amcanai ein Hiachawdwr iw Eglwys feddiannu rhyw foddion 
i wrandaw y fath achwynion £ig a ddygid o'i blaen, ac o gyhoeddi bam- 
derfynol amynt. Ehaid i*r Eglwys ddyfod ynghyd mewn rhyw ddull 
neu gilydd i'r diben hwnnw, ac fel pob cymdeithas arall, ymddiried yr 
awdurdod sydd ganddi i ryw bersonau neillduol. Y mae yn anni- 
chonadwy f r holl Eglwys, hynny yw yr holl aelodail, wrandaw a bamu. 
Nid yw ein Harglwydd ddim yn dweyd pa f odd y mae yr awdurdod hon 
iw defhyddio. GeUir gadael hyn i'r Eglwys ei hun iw drefiiu. Y mae 
awdurdod yr Eglwys i wrandaw cwyn a bamu o osodiad Dwyfol ; 
ond y dull yr atferir yr awdurdod honno o dreftiiad dynol. (Mewn 
perthynas i awdurdod yr Eglwys mewn pwngc o athrawiaeth gwel Act. 
XV.) Y mae yn amlwg hefyd fod yr awdurdod a berthyn i'r holl 
Eglwys, — ^yr Eglwys Gatholig, — mewA derbyn cwynion a bamu, yn 
perthyn yr un modd i bob canghen o'r Eglwys, gan belled ag y perthyna 
y matter a*r ganghen honno. Y mae natur y pwngc yn dangos hyn, ond 
profir ef yn ddigonol yn y cyfarwyddiadau a ddyry St. Paul i*r Eglwys yn 
Corinth (1 Cot. v. 1. 2 Cor. ii. 6—11.). 

" Bydded efe i ti fel yr Ethnig a'r publican." Nis gall hyn feddwl 
dim Uai nac esgytnmundod, — sef ei gau ef allan o'r Eglwys, neu o'i 
gymmuudeb a'i gyfrannogiad yn ei sacramentau hi. Yr un peth yw a'r 
"traddodi i Satan" (1 Cor. v. 6.). Ymadrodd dychrynllyd iawn ydyw 
hwnnw, ond etto nid yw yn arwyddocau dodi heibio y pechadur mewn 
llwyr anobaith, eithr yn hytrach draddodiad barn mewn cariad, gan mai 
ei hamcan, fel y dywedir yn y geiriau dilynol, yw " Eel y byddo yr 
"Yspryd yn gadwedig yn nydd yr Arglwydd." Y mae yn wir y 
cyfrifid ac yr ymddygid at yr ethnig (cenhedl ddyn) fel estron, na 



Sr MITTHEW, XVm. 

o.o.». 18 Yb wir meddaf i chwi, Ea hethau hyrtos^ a 
r pen. 16. 19. iwymoch $lv J ddaeaT, fyddant wedi ea 'rhvymo 
^oSrf&c* yri y nef : a pha bethau bynnag a ryddhaoeh ar y 
ddaeaar^ a fyddant wedi eu rhyddhau yn y ne£ 

•pen. 5. 24. JQ ^ 'Trachefii meddaf i chwi, Os evd-synia dau 
o honoch ar y ddaear am ddim oil beth bymiag a'r 
t iToans. 22. a ofynant, efe a * waeir iddynt gan fy Nhad yr hwn 
^^' ^** sydd yn y nefoeddv 



- --•-■-■ I 



pherthynai i'r bobl etholedig, ac er fcxi y publicanod yn luddewon, dlr« 
mygkl hwy, a gochelid eu cymdeithas, yn yruH modd (Gwel ar v. 46.). 
Etto, OS y w y brawd tramgwyddus i ymddwyn atto fel hyn, nid yw yn 
ddim yn hwy nac y delo i gydnabod ei M, a Uinaru ei ystyfnigrwydd ; 
yna rhaid i*r tramgwyddedig roddi iddofaddeuant rkwydd achynaw%a'r 
E^wys dderbyniad croesawgar iw mynwes yn ol. 

18^ ** Pa bethau byimag a pwymech." Ail adroddiad yw yr ymar 
drodd hwn oV geiriau a lefejwyd o*r blaen wrth St Petr (xvi. 19.), ac y 
mae yn amlwg y cymhwysir hwy yma at yr fioU Eglwys. Y mae yr 
awdurdod ag a arferai yr ApostoHon bob un at ei ben ei hun, ar gyfrif 
eu doniau neillduol, yn perthyn yn gyffredin i'r holl Eglwys, fel corph. 
Dylem sylwi mai am bethau, ac md peraonau y Uefarir am " ollwng ' a 
"rhwymo;*^ a'r ystyr naturiol i'r ymadrodd gan hynny ydyw cymmer- 
adwya neu gondemnio. Ond gan fod cyssylltiad union gyrchol rhwng 
yr ymadrodfion hyn a'r adnod flaenorol, lie y cyfarwyddir pa fodd i ym- 
ddwyn at y troseddwr ystyfhig nis gellir dweyd nad oes yma gyfeiriad at 
hersonau, a dadganiad Dam eondemniad neu ryddhad ar bersonau. Ym- 
ddengys mai ystyr naturiol y geiriau yw fod bam neu ddedfryd yr 
Eglwys, pa un bynnag a'i wrth gondemnio a'i wirth gymmeradwyo, 
esgymmuno, neu ollwng yn rhydd oddi wrth eegymmundod, pan ei 
gweinyddir yn enw Crist, a thrwy Ei awduidod jSf, yn cael ei cha- 
detmhau a'i sefydlu yn y nef (Gwel yr ymadrodd cry^eich yn SL loan 
XX. 2a.). 

19, 20. Y fandith addawedigr i nnol weddi. 

19. ^ Traohefh meddaf* Y mae y gair '' Drachefn " yn cys^Utu 
yr adnod hon a'r pwngc blaenorol. Dywedasai yr lesu y byddai i 
Benderfyniad yr Eglwys sefyll vn gadam dan gymmeradwyaeth Duw. 
Ychwanega yma y byddai i unol dd^isyfiad pow Dduw linryddo hefyd 
mewn dull arall. Canys pe na byddai i ddim ond dau Gristion %ddk>n 
uno mewn deisyfbd, addawa iddynt allu gyda Duw, yr Hwn a ganiatta 
ddymuniad unol weddi. Yn un o'i bregeuau Uefara St Leo» fel hyn^ 
" 2 pryd hynny y gellir disgwyl y dilead mwvaf eyflawn o'n pechodau, 
''pan enfyn yr holl Eglwys i fynu ei deisynadau mewn gweddi unol 
" a cbyffes unol. Canys os addawa ein Hiachadwr ganiattau na beth byn^ 
" nag a ofyno dau neu dri mewn duwiol undeb, pa fodd na advry Efe en 
''cais i Ixobl yn filoedd mewn rhifedi, yn cy&wni yng nghyd yr un 
** dyledswyddau a defosiynair, ac yn cyd erfyn mewn uadeb yspryd." 

20. " Oanys 11» y byddo dau neu dri." Ni wiw i ni gyfyngu yr addewid 
hon i weddi yn uni^, fel pe na j^rthynai ond i'r adnod o*r blaen. 
Byma .yr arweiniad i mewn i ys^ yr Loll- ymadrodd. Y rheewm a^'r 



St. MATTHEW, XVnT, 

20 Canys lie mae dau neu dri wedi ymgynnull o.c.». 
yn fy enw i, yno yr ydwyf yn eu canol hwynt. 

. 21 % Yna y daeth Petr atto ef, ao a dd3rwedodd, 
Arglwydd, pa sawl gwaith y pecha fy mrawd i'm 
herbyn, ac y maddeuaf iddo ? ai hyd ^ seithwaitli ? » luc n. 4. 

22 Yr lesu a ddywedodd wrtlio, Nid ydwyf yn 
dywedyd wrthyt, Hyd seithwaitli ; ond, Hyd *ddeng- »^n. e. u^_ 
waith a thnigain seithwaitL ^ CoL3.u ' 

23 Am hynny y cyflfelybir tejrmas nefoedd i 
ryw frenhin a fynnai gael cyfrif gan ei weision. 



achos fod penderfyniad yr Eglwys ar y ddaear yn cael ei gadamhau yn y 
nef, ac fod gweddi unedig Cristionogion yn gymmeradwy ger bron Duw, 
ydyw, am ibd lesu Grist yn eu canol hwy. Cydmarer yr addewid ag 
sydd yn niwedd yr Efengyl hon. " Ac, wele, yr ydwyf Fi gyda chwi bob 
" amser hyd ddiwedd y byd.'* 

" Yn Fy enw." Y mae yr ymadrodd syml hwn yn Ua^Hi ystyr.- 
Arwyddocca nid yn unig ymddibyniad ar fendith Crist a*i bresenoldeb, 
oiid gweithrediad unol a*i ewyllwys Ef^ ac o dan arweiniad Ei Yspryd 
(1 Cor. V. 4.). 

21 — 35. Dammeg y Q-wae annrhugarog. 

21. "Hyd seithwaitli." Gwedi gwrandaw o'r Apostol Petr ar ym- 
adroddion ein Hiachawdwr mewn perthynas i*r dull o ymddwyn at y 
bcawd cyfeiliomus, naturiol iawn oedd iddo wneyd yr ymholiad hwn. 
Yr oedd hyn cystal a dweyd, yr wyf yn gweled fy mod i ymddwyn 
yn garedig a thyner wrth y neb a becho i'm herbyn, ond pa hyd, a pha 
sawl gwaith, yr ymddygaf yn y fath foddj Pa le y mae y terfyn i*m 
diodde%arwch 1 Diamheu fod St. Petr yn tybied ei hun yn gwneyd yn 
dra haelionus o*i gariad trwy awgrymmu " Seithwaith," o herwydd yr 
oedd yr luddewon yn cyfyngu deddf maddeuant i dair gwaith, gan 
ddadleu dros hynny oddi ar y sail nad yw Duw yn son am faddeu y 
pedujerydd drosedd yn Amos i. & ii. : " Am dair o anwireddau Judah, ac 
"am herlair,' ni throaf ymaith ei chosp hi" (Amos ii. 4.). 

22. "Hyd ddengrwaith a thri ugain seithwaith." Nid yw yr 
ymadrodd ddim amgen na dull tarawiadol a phenderfynol o ddweyd 
nad oes dim terfyn i fod fn maddeuant. Yr oedd y gofyniad ei hun yn 
gyfeiliomus. Ac ni buasai neb yn ei ofyn pe buasai unwaith wedi 
ystyried pa mor ami a pha mor ddir&wr y maddeuant a gawsai ef ei 
hun. 

23. "Yr hwn a fynnai gael cyfrif gan ei weision." Pa bryd y 
myn Duw gael cyfrif gennyin ni, Ei Weision ? Nid yn y dydd diwedd- 
af yn ddiau yn unig, pe felly ni byddai y rhan olaf o*r ddammeg yn 
briodol, canys nis gallasai y gwa9 drwg ymddwyn fel y gwnaeth ar ol 
dydd y farn ddiweddaf. Myn Duw gael cyfrif gennym bob amser, ao 
yn neillduol pan y mae Efe Ei Hun yn ein harwain i gyfrif a ni ein 

23. " Teymas ne/oedd." Owe! ar iii. 2. 

" Cmi-lybir i rytofren^iin,*' Gwel Nodyn ar xi. 16* 

M 



St. MATTHEW, XVm. 

o.c.g. 24 A phan ddechreuodd gyfrif, fe a ddygwyd atto 
Talent 760 un a oedd yn ei ddyled ef o ddeng mil o ^ dalentau. 

mka n avian _. -V _•'__ — _ ..^ . . _ _ _ 



2 
wns o arian 



yrhynynoi 25 A chaii nad oedd ganddo ddim i dalu, gorchy- 
aWna^^ Dttynodd ei arglwydd ei ^werthu ef, a'i wraig, a*i 

Nob, 6. 8.' * 26 A 'r gwas a syrthiodd i lawr, ac a'i haddolodd 



hunaiD, hynny yw, pan fyddo Efe trwy Ei ymddygiad attorn, Ei rybu- 
ddion, a*ialwadau, yn ein cynnhyrfu i gymmeryd cylrifo*n gweithredoedd 
ein hnnain, ac megis i ystyried pa fodd y mae hi yn sefyll rhyngom 
ag Ef (Gwel St. Lnc xvi. 2.). 

.34. "A phan ddechreuodd gyfirif." Ni bu raid i'r brenhin 
ddisgwyl yn hir. Ym mysg y rhai cyntaf a ddygwyd o*i flaen yr oedd 
" un a oedd yn ei ddyled ef o ddeng mil o dalentan." Os ydyw cyfrif 
Duw a ni iw ystyried fel yn meddwl yr un peth a pban fyddom ni 
dan argyhoeddiad meddwl yn cymmeryd cyfrif o bonom ein bnnain, y 
mae y gwas hwn yn cynddrycbioli, neu ddangos, y pechadur wedi ei 
lethu gan ddwfn deimlad o'i euogrwydd, ac yn barod i lefain, "Fy 
" mhecfaodau o*m daliasant, fel na allwn edrydi i fynu ; amlach ydynt 
" na gwallt fy mhen ; am hynny y pallodd fy nghalon gennyf " (Ps. xl. 
12.). Gan mai pwysau, ac nid swm, yw talent, nis gellir dweyd pa un 
a*i talent o aur a*i o arian a feddylir. Heblaw hynny, yr oedd talentau 
o wahanol bywsau, gan y Groegiaid, y Syriaid, a'r Hebreaid. Y dalent 
Hebreaidd, neu luddewig, oedd y fwyaf o lawer, ac y mae yn dra thebyg 
mai at honno y cyfeiriai yr lesu. Nid yw o nemawr bwys pa un a 
feddylid, canys, a chymmeryd y cyfrif isaf, y mae y swm mor anferth 
nas gallai un dyn, bydded ef mor gyfoethog ag y gallo fod, feddiannu 
gan gymmaint. Yr oedd talent arian y Groegiaid, er ei bod yn llai 
na'r un luddewig, yn werth if 187. 10«. o*n harian ni ; a buasai deng 
mil o*r rhai hyn yn if 1,875,000. Cyfrifir y swm a chymmeryd inai 
talentau aur luddewig a olygid yn ddeuddeng miliwn a thri ugain o 
bunnoedd, gan fod talent aur Hebreaidd yn ^f 7200. Yr hyn a wajBgai 
ein Harglwydd at ystyriaeth Ei ddisgyblion oedd swm na's gallai neb 
ei dalu. Dichon y cyfeiriai yr lesu at ryw lywodraethwr gwladol dan 
yr enw gwas yn y ddammeg. Yr oedd y cyfryw is-lywodraethwyr 
yn y Dwyrain dan awdurdod gyflawn eu meistriaid brenhinol, a'u 
bywyd at eu hew^ys. Os at y cyfryw rai y cyfeirir bydd i swm y 
ddyled ymddangos yn llai rhyfeddol, gan y byddai yn rhaid i*T &th 
lywodraethwyr roddi cyfrif am holl gyllid y taleithiau. 

26. **ISi werthu." Caniatteid hyn dan rai amgylchiadan gan 
gyfraith Bhufain, gan gyfftal a ehan ymerodraethau y Dwyrain. Y mae 
y gwerthu yma yn ans'yddoccau, " Dinystr tragywyddol oddi ger bron 

yr Arglwydd, ac oddi wrth ogoniant ei gademid Ef" (2 Thes. i. 9.). 



tt 



24. "Ifeng mU o ddlentnu.'* Gallwn ' fafent ar hugain ar Hezeciah (2 Bren. 
sylweddoli ryw gymmaint o fawredd y ' xviii. 14.). A phan oedd y wlad yn dlawd 
8wm hwn wrth ei gj'dmaru a t^miau I iawn ar ol marwolaeth Josiah, gotododd 
eraill a enwir yn yr yegrythjTau. Def- brenhin vr .\ipht dreth o un dalent o 
nyddiwyd naw talent ar fangain a aur i > aur ami (2 Crou. xxxvi 8.). {AreheBgab 
wneyd y Babell (Ex. xxxviii. 24.). Ooao- Trench,) 
dodd Brenhin AAsyria dnth o ddeg 



St. MATTHEW, XVm. 

ef, gan ddywedyd, Arglwydd, bydd ymarh6iis wrfhyf, o.c. 29. 

a mi a dalaf i ti y cwbl oil. 

I 27 Ac arglwydd y gwas hwnnw a dosttiriodd 

wrtho, ac a i goUyngodd, ac a faddenodd iddo y 

ddyled. 

28 Ac wedi myned o'r gwas hwnnw allan, efe a^^^-^j 
gafodd nn o'i gyd-weisioii, yx hwn oedd yn ei ddyled nhufeini- 
ef o gan ^ceimog : ac efe a ymaflodd ynddo, ac a'i wythfed ran 
Uindagodd, gan ddywedyd, Tal i mi yr hyn sy ddy- I^Si^a. 
ledusamat i>*^^" 



ni. 



26. "Arglwydd, bydd ymarhous wrthyf," fto. Dyma waedd y 
pecbadur dychrynedig dan bwys euogrwydd wrth glywed dedfryd 
ofnadwy ei gondemniad, pan y mae ei gydwybod ei htin yn ei famu yn 
euog. Gwyr yn dda nad yw ond blaen adsain o fam Duw, neu rag- 
ddatganiad o'r ddedfryd a wueir amo ef yn nydd y &rn, ac am hynny 
lle^Ei allan am dnigaredd. Sylwer fodd bynnag, ar yr anwybodaeth a 
fradycha yn ei lefain. Pa fodd y gall efe dalu y cwbl oil 1 Pa fodd y gall 
hyd yn nod dalu rhan o'r ddyled ? Yr oedd yn amcann yn dda, yn 
ddJiau ; ond, pe buasai yn sylweddoli mawredd y ddyled, ni buaaai yn 
gwneuthur addewid mor ofer a rbyfygus^ Onid oes yma eglurhad ar ei 
noil ymddygiad canlynoll Pe buasai efe yn teimlo y madd^wuid 
llawer iddo, buasai yn caru yn fawr^ Yr achos ei fod yn caru mor 
ychydig, ac yn dangos mor ycfaydig o ddiolcbgarwch oedd, ei fod yn 
edrych yn ^chan ar ei ddyled, aa yn teimlo mai ychydig oedd y 
maddeuant. Ond, os bradychai gwaedd ac erfyniad y gwas bwnnw 
gymmaint o anwybodaeth, pa beth a ddylai ein gweddi ni fod, pan ein 
dygir i deimlo mawredd ein dyled 1 Nid, Arglwydd, bydd ymarhous 
wrSiyf, a mi a dalaf i ti y cwbl oil. ** Ond, Arglwydd trugarha wrthyf 
" herwydd i Grist dalu fy nyledJ' 

27. *' A'i goUyngodd, ao a fiiddeuodd iddo y ddyled." OV goll- 
yngdod rh^fedd a'r maddeuant Uawn ! Dangoswyd y dnigare^ &wr 
non i weddi dywyll ac addewidion ofer y gwas. Na fydded gan hynny 
i'r pechadur ofnus anobeithio. Hawdd y gallwn ni son am ein Duw 
fel " Yr Hwn a biau o naturiaeth a phriodoldeb drugarhau yn wasted 
"a maddeu" ac erfyn amo "trwydosturi Eifawr drugaredd eindattod" 
oddi wrth ein pechodau (Gioeddiau ar amryw €Uiho8iorij. 

28. " Ao wedi myned o*p gwas hwnnw aUan." Hwyrach y gallwn 
gymmeryd y " myned o'r gwas allan " i arwyddoccau anghof y pechadur 
o Dduw a*i drugareddau (Areheggcb Trench^ cymmenoyd Uaioer o'i syUod- 
dau ef i mewn yn yr etbonia/i ar y ddammeg hon), 

^ " Gan ceiniog." Gan fod y geiniog a nodir yn gyfartal i saith a 
dimai o'n harian ni, yr oedd can ceiniog yn werth £S. is. Qd. 

" Tmaflodd ynddo, ao a'i Uindagodd." Mor gyflawn yr anghofiasai 
ddaioni dir&wr diweddar ei Arglwydd ! Nid yn unig mynnai piel y 
ddyled fechan ar unwaith, ond gwnai hynny gyda 'r trais a'r dideim- 
ladrwydd bryntaf. Da y dysga bychander y ddyled hon wrth ei 
chydmaru a mawredd y ddyled araU mor fychan ydyw unrhy w droeedd a 
wneir yn ein herbyn m*, mewn cyferbyniad i'n pechodau ni yn erbyn 
Duw ; ac mor barod y dylem ni fod i feddeu i*n gilydd. 



St. MATTHEW, XVIH^ 

O.c. £9. 29 Yna y syrthiodd ei gydwas wrth ei draed ef, 
~ ac a ymbiliodd &g ef, gan ddjrwedyd, Bydd ymarhdas 
wrthyf, a mi a dalaf i ti y cwbl oil. 

30 Ac ni's gwnai efe; aid myned a'i fwrw ef 
yngharchar, hyd oni thalai yr hyn oadd ddyledus. 

31 A phan welodd ei gydweision y pethan a wnel- 
sid, bu ddrwg dros ben ganddynt : a hwy a ddae- 
thant, ac a fynegasant i'w harglwydd yr holl bethau 
a fuasai. 

32 Yna ei arglwydd, wedi ei alw ef atto, a ddy- 
wedodd wrtho, Ha was drwg, maddeuais i ti yr holl 
ddyled honno, am i ti ymbil a mi : 

33 Ac oni ddylesit tithan drugarhau wrth dy 
gyd-was, megis y trugarheais innau wrthyt til 

34 A'i arglwydd a ddigiodd, ac a'i rnoddodd ef 
i'r poenwyr, hyd oni thalai yr hyn oil oedd ddy- 
ledus iddo. 

31. •* XSi gyd-weiaion." Dygir y rbai hyn i mevn er mwyn cadw i 
fynu gyssondeb y ddaimneg. in yr ystyr ysprydol nid oes anghen am 
on cyfryngdod ; canys gwel Duw Ei Hun y cy&m, fel na raid i neb 
ddywedyd wrtho. 

32. " Ha was drwg." Gelwir ef yn wa8 dnog, yr hyn na ddannodaaid 
iddo o herwydd ei ddyled. 

88. ** Megis y trugarlieais iimau wrthyt XL" Dylem sylwi yn ofalns 
yma mai trosedd mawr y gwas hwn ydoedd, nid am na ddangosasai 
drugaredd pan oedd ef ei hun mewn anghen trugaredd, ond am na 
ddanghoeasai drugaredd gwedi iddo dderhyn tmgaredd. Yn gyffelyb y 
llefara St. Paul, ** Byddwch gymmwynasgar i*ch gilydd, yn dostariol, 
*'yn maddeu i'ch gilydd, megis y maddeuodd Duw er mwyn Crist i 
*' chwithau " (Eph. iv. 32.). Y .mae Duw yn rhinwedd iawn croes 
Crist, ac yng nghyfammod ein Bedydd wedi ein symmud ni oddi tan 
gondemni4id dan ras, ac y mae Ef yn parhau i faddeu boll bechodau " Y 
'* rbai oil sydd yn wir edifeiriol am eu pechodau, ac yn ddifEuant yn 
credu iw sancteiddiol Efengyl Ef " (GcUyngdod), Felly nis gall neb 
ddim dweyd nad yw y cymhelliad hwn i drugarhau wrth eraUl ddim 
yn ei rwymo ef. Yn rhad y derbyniasom ni oil drugaredd ; a rhad gan 
liynny y dylem ei rhoddi. 

84. "Hyd om thalsj yr hyn oU oedd ddyledus iddo.'* Hynny yw^ 
dros byth. Gofynir yn fynych " A ydy w y pecbodau a iaddeuir unwaith i 
''gael eu cyfrif i'r pechadur o herwydd troseddau dflynol i'r cyfiyw 
"feddeuantl" Tuedda yr ymadrodd hwn ni i dybio hynny. Ond 
hwyrach mai dirwasgiad gormodol ar y ddammeg fyddai myned mor 
bell a dweyd ei bod yn ein dyegu y gallwn gael ein cospi yn y diwedd 
am bechodau a faddeuasid i ni unwaith. Dylem yn hytrach synied ein 
)K)d yn colli ein cyflwr a gyfiawnhad a chymmeradwyaeth ger bron 




St. MATTHEW, XIX 

35 Ac 'felly y gwna fy Nhad nefol i chwithan, o.c.29 . 
Dni faddeuwch o'ch calonnau bob im iV frawd eu»i>»r.2i.i3. 

1 1 pen. 6. 12. . 

camweddau. Marc u. 26. 

lago 2. la 

PENNOD XIX. * 



gywyaaoi^ aj ae tjoa yn oerjjcMn: ia yn. ayweaya t tv aatsgyoiton 
mor anhawdd pdiftB tV (loludog fyned % mettm i deyrnas Bduw; 27 ac 
yn addaw gteoor i*r 8atd a ymadauxirU a dim er mtoyn ei ganlyn ef, 

ABU, pan •orphenoSd yr lesu yr ymadroddion o.c.so. 
hyn, efe a ymadawodd o Galilea, ac a ddaeth ^^f,^d 
i derfynau Judea, tu hwnt i'r lorddonen : Har|i^dd. 

2 A ^thorfeydd lawer a'i canlynasant ef ; ac efe • loan lo. 40. 
a'u hiachaodd hwynt yno. b pen. 12. 15, 

3 A daeth y Phariseaid atto, gan ei demtio, a 
djrwedyd wrtho, Ai cyfreithlawn i wr ysgar ^'i 
wraiff am bob achos? 

- 4 Ac efe a attebodd ac a ddywedodd wrth3mt, Oni 
ddarllenaaoch i'r^hwn a'w gwnaeth o'r dechreu e^''^^**^^-^* 
gwneuthur hwy jm wrryw a bany w 1 Mai. 2. is. 

35. *' O'ch oalonau." Dyma yr anhawster mawr mewn maddeuant. 
Y mae yn hawdd maddeu ar " dafod " a " gair," ond rhaid maddeu 
" mewn gweithred a gwirionedd, cyn y byddo yn gymmeradwy ger bron 
*" Duw " (1 St. loan iii. 18.). 

PENNOD XIX, 

l--rl2. Yflgariaeth a Fhriodas. 

St. Marc x. 1—12. 

Cydmarer ar v, 31, 32, 

. 3. " A'i cyfireithlawn.** Yr oedd gwabaniaeth bam dirfawr ym 
mblith yr luddewon yng ngbylch yr hyn- a gyfreithlonai ysgariad, 
i)aeth y Phariseaid fodd bynnag at Grist, nid gyd a*r amcan o gael 
eglurhad ar y pwngc dyrus, ond " iw demtio," gan obeithio ei ddenu i 
ddatgan bam ar y matter ag y gallent hwy ddangos ei bod yn groes i 
gyfraith Mose?. Y mae yn debyg y gwyddent ei fod eisioes wedi dysgu 
yn Ei athrawiaeth gyssegredigrwydd priodas gyda manylder mawr, a'u 
Dod hwy gwedi penderfynu amddifiyn golygiad Uai manwl. 
4. •* Oni ddarllenaflocli," &o. Geilw yr lesu sylw yr ymofynwyr yn 



PENNOD XIX. 

1. **Tu humt Vr lorddonen.** Hynny 
yw, ar yr ochrDdwyreiniol i'r afon, yn yr 
ardal a elvid Perea (Gwel Map). Gellid 
£a1w hon ** terfynau Judea," er ei bod tu, 
aXlan i derfyn y dalaeth, yr hon ni chyr- 
haeddai ym mhellach na r afon. T mae 
»fn debyg mai 4ynui daith olaf ein Hiach- 



awdwr i'r dehau, ac mai yr nn yw a'r hon 
a enwir gan St. loan x. 40. Os felly, 
gadawai ein Hiachawdwr Galilea am y 
tro olaf hyd gwedi Ei adgyfodiad, a rhaid 
fod Uawer o ddigwyddiadau wedi cym- 
meryd lie yn y oyiamser na sonir am 
danynt gan St. Matfchew (G wel ar St. Luc 



iz. 51.). 



St. MATTHEW, XIX. 

0.0 30. 5 Ac efe a ddjrwedodd, * Oblegid hyn y gad dyn 
dEph.6.si. dad a mam, ao y glyn with ei wraig: a'r ddau 
Vt^! ' *' ^^' ^ddan.t yn tm cnawd. Chm. 2. a*. 

6 herwydd pa ham, nid ydynt mwy yn ddau, 

ond yn nn cnawd. Y peth gan nynny a gyssylltodd 

Duw, na ysgared dyn. 
'De«*^2ii. 7 Hwythau a ddywedasant wrtho, 'Pa ham gan 

hynny y gorcMVmynodd Moses roddi llythyr ysgar, 

algoUwnghiymaith? 
8 Yntau a ddywedodd wrthynt, Moses, o herwydd 

caledrwydd each calonnan, a oddefodd i chwi ysgar 

&'ch gwragedd f eithr o'r dechreu nid felly yr 

oedd. 
'^•,S??- 9 Ac *meddaf i chwi, Pwy bynnag a ysgaro &'i 
lOor.T.iQ, wraig, ond an odmeb, ac a briodo nn arall, y mae 

efe yn torri priodas : ac y mae'r hwn a briodo yr 

hon a ysgarwyd, yn torn priodas. 

ol at wnddd y luatter sef at Gieadigaethdyn gan Dduw, a deddf forenaf 
priodas. 

6. " Ao a ddywedodd." Cofnodir y geiriau dflynol (Gen. ii. 24.) 
fel pe Uefarasid hwy pan Adda, ac nid ^n Dduw. Ond nis ^llasai 
Adda eu Uefaru oddi eithr fel dadguddiad iinian gynehol oddi wrth 
Dduw, oherwjdd nid oedd byd hynny y fieith heth a'r berthynas o dad 
a mam yn bodoli. Lle&rwyd y geiriau yn brophwydoliaethol» ac fel 
dadganiad Dw3rfol, er mai trwy enau Adda. 

6. '* T peth gan hynny," &c. Dyma y fam gan hynny a ddad^an 
Crist ar y matter oil. Ni ddywed fod hyn neu y llall yn achoe cyfreith- 
lawn ysgariad. Geeyd y peth i lawr yn ainlwg ac yn ei eangder. 
Duw a ordeiniodd brTodas, ac a gyssylltodd ynghyd y gwr a'r wraig yn 
un. Na feiddied dyn eu gwahanu. Gan hynny condemnir ysgariad 
ar bob cyfirif fel torriad o*r rhwymyn a ordeiniodd Duw. Drwg ydyw 
ynddo ei hun^ ac, oa yn gyfreitblon ar ryw achlysur, i ochelyd drwg mwy 
y mae. Gan hynny y mae ein Heglwys yn ei hesboniaa ar Gyfraith 
Duw ynygwasanaeth priodas yn dyw'edyd ddarfod i Dduw " Arwyddoc- 
" cdu na byddai byth gyfreitblon wahanu y rhai a gyssylltodd Efe." 

7. '* Faham y gorchymynodd Moees," Jto. Cy&iriai y Phariseaid 
at y caniattad a roddir yn Deut. xxiv. 1. 

8. " Moses, o herwydd caledrwydd eioh oalonau a oddefodd," Ao. 
Sylwer fel y newidia ein Harglwydd y gair " gorchymyn " yn " oddef." 
Goddefiad ar y goreu oedd yr h^n a roddasai Moses. Cafodd Moses fod 
ysgariad mewn ymarferiad cyflfredinol ym mhlith yr Isiaeliaid, ac yr 
oeddynt yn rhy galon galed i oddef cyfnewidiad trwyadllic felly Ei 
amcan oedd rheoleiddio, a chyfyngu ar, yr arferiad ; a threfowyd 
*'ysgrifenu" llythyr yscar i rwystro toriiadau byrbwyll ar y rhwymyn 
pri'odasol. Ond o'r dechreuad nid feUy yr oedd. 

O. ** Pwy bynnag a ysgaro ei wraig." Yma gwel yr lesu yn ddft 
atteb gofyniad cyntaf y Fhariseaid, ond PA un a*i yn gyhoeddos ai i'r 
disgyblion (St. Marc x.) sydd amheus. Cymmerasai yn y dechreu £j 



St. MATTHEW, XIX. 

10 Dywedodd ei ddiegyblion wrtho, ""Os felly y 0.C.8D. 
mae'r achos rhwng gwr.a gwraig, rdd da gwreicca. nDiar. 21.19. 

11 Ac efe a ddywedodd wrihynt, *Nid yw pawb»icon7.2, 
yn derbyn y gair hwn, ond y rhcU y rhoddwyd ' ' 
iddynt 

12 -Canys y mae eunuchiaid a aned felly o groth 

€u mam ; ac y mae *^eunuehiaid a wnaed gan ddy-*^^'-^-^** 
nion yn eunuchiaid; ac y mae eunuchiaid a'u »9-5,w- 
gwnaethant eu him yn eunuchiaid er mwyn teymas 
nefoedd. Y neb a ddiehon ei dderbjm, derbynied; 



safle ar y tir uchel a gwiiioneddol ei han, gan aiddaQgos d^^yM 
darddiad a chyBBergedigrwydd parhaus pnodas. Ond yma disgyna yn is 
i gy^urfod megis a'r gwenaid dynol. Fel pe y dywedasai, Etto, er galar 
rhaid addef, fod dyn yn dueddol i anuixldo ordinliad Duw trwy bechod. 
•A phan dorrir y rhwymyn prTodasol fel hyji gan y rbai a ymrwymasant 
ynddo, y pryd hynny, a*r pryd hynny yn unig ygellir torn y sel allanol. 
Torrwyd yr undeb gwirioneddol. Am hynny gellir dileu y ffurf o bono." 
Gan hynny dan bob amgylchiad oddi eithr pan dorrir yr adduned 
bnodasol, y mae y neb a loddo jonaith el wraig ac a briodo un arall yn 
godinebu. 

** Yr hwn a briodo," Ao. Y mae 'n sicr, yn gyntaf oil fod yma 
waharddiad prTodi gwraig a ysgarwyd yn angbyfreithlon, hynny yw 
un gwedi ei gollwng ymaith am unrhy w beth heh law yr achos a nodwyd 
jrn yr adnod ddiweddaf. A tbebyg yw ei fod yn gwahardd pri'odi gwraig 
a ysgarasid yn ^yfreithlon am ei godineb. Hyd yn nod pe na allem 
ddeall geiriau ein ^arglwydd yn eglur wahardd hyn, ,etto y mae o 
leiaf yn ddistaw ar y pwngc, ac nid yw Ei ddistawrydd ar un cyfrif yn 
Arwyddoccau caniattad (Cydmarer 1 Cor. vii. 10, 11,). 

10. " Os feUy 7 mae yr aohos rhwng gwr a gwraig." Hynny yw, 
OS yw y cyssgrlltiad pfiodasol yn rhwymyn mor fanwl. 

IX. " Y gair hwn." Hynny y w, yr hyn a ddywedasai y dis^blion 
er mai mewn ystyr wahanol, sef, mai " nid da gwreicca," Ystyriai ein 
Hiachawdwr fod rbai ag y cydweddai bywyd sengl yn well iddynt, a 
chauddynt ras i welod y gallent wasanaethu Duw yn well heb bri'odi, 
nac yn briod, ac am hynny arhosent yn ddibnod '* er mwyn teymas 
*• nefoedd " (Gwel I Cot, viL 8, 26. a .32^34.). 

12. ** Y mae eunuchiaid a'u gwnaethant eu hun yn eunuchiaid," &o. 
Bynny yw, Y mae rhai a ymwadasant a phriodas, ac a fabwysiasant 
fywyd hunan ymwadol ammhriod er mwyn ymgyssegru yn fwy Uwyr i 
wasanaeth Crist a^i Eglwys. 

" Y neb a ddiehon ei dderbyn derbynied." Nid ydjrw hyn yn 
meddwl, Bydded iddo fabwysiadu yr hunan-aberthiad hwn ; ond 
Bydded iddo dderbyn y gair yn ei gyfeiriad at beryglon prTodas (fel yn 
adnod 11.). A bydded iddo ddeall fod rhai "nad da iddynt wreicca." 
A chofied " Fob im ar a adawodd dai, neu frodyr, neu chwi'orydd, neu 
** dad, neu fam, neu wraig, neu blant, neu diroedd, er mwyn ly enw i 

a dderbyn y cSn cymmaint, a bywyd tragy wyddol a etifedda efe " (29.). 



*t 



St. MATTHEW, XIX. 

O.C.90- 13 ^YnA y dygwyd atto blant bychain, fel* y 
rhoddai ei ddwylaw. amynt, ac y gweddiai : a'r difr- 
gyblion a'u ceryddodd hwynt. 

14 A'r lesu a ddywedodd, Gadewch i blant by- 
chain, ac na waherddwch iddynt ddyfod attaf fi: 

1 pen. 18. a canys * eiddo y cyfryw rai yw teymas nefoedA 

15 Ac wedi iddo roddi ei ddwylaw amynt, efe a 
aeth ymaith oddi yno. 

16 If Ac wele, un a ddaeth, ac a ddywedodd wrtho, 
m Luc 10. 26. ™ Athraw da, pa beth da a wnaf, fel y caflfwyf 

fy wyd tragywyddol ? 



Id—lS, Crist yn bendithio Plant Byehain, 
St. Marc x. 13—16. St. Luc xviii. 15—17. 

Addas iawn y dilyna a testyn hwn yr ymddtddan diweddaf. Oddi 
wrth burdeb a chyssegredigrwydd prTodas Gristionogol, arweinir ni ym 
mlaen at fendith ffrwyth y cyfryw undeb sanctaidd. 

13. "Y gweddiai.*' Ni ddefoyddir y gair hwn ond yn nnig gsn 
'St. Matthew yn y fan hon, yr ymadrodd cyferbyniol yn St. Marc, a 
St. iuc yw "Fel y cyffyrddai Efe a hwynt," hynny yw, goeod ES 
ddwylaw arnynt a'u bendithio. Ymddengys yr erfyniad am weddTau 
Crifit fel arwydd anwybodaeth o'i allu i roddi y bendithion a ofynid 
trwy weithrediad Ei Ddwyfol las Ei Hup. Y mae yn wir yn dra 
thebyg y ceisiai y mamniau hyn Ei fendith heb nemawr syniad gwir- 
ioneddol o'i gwerth a'i hystjT. Ond byddai yn gwbl unol a dull ein 
'Harglwydd o weithredu ar achlysuron eraill, feddwl fod y geiriau a 
ddefnyddiai Efe yn y weithred o fendith io ar ffurf gweddi, fel y mae y 
bendithion a ddefnyddir gennym ni yn bresenol. Gallwn sylwi fel yr 
yriiddygai y mammau hyn, er fe allai yn anwybodus, yn fwy unol a 
meddwl Crist, ac y mesurent Ei gariad Ef yn well, na'r disgyblion a'u 
gwaharddent hwynt. 

16-30. Y gwr leuangc Cyfoethog a'r ymddiddan am 
, Gyfoeth. 

St. Marc x. 17—31. St. Luc xviii. 18—30. 

^ 16. "TTn a ddaeth." Yr oedd yn ** llywodraethwr," fel y dysgwn 
oddi wrth St. Luc, " a rhedodd atto, a gostyngodd iddo," fel y*n dysgir 
yn St. Marc, gan ddangos yn ei frys ei awyddus ddymuniad am addysg, 
ac yn ei agujedd ei ostyngeiddrwydd a'i barch i Giist. 

•* Pa beth da a wnaf," ftc. Kid oes amheuaeth na ofynwyd hyn yn 
ddiragrith. Nid oedd ynddo un amcan i demtio yr lesu fel yu 
ymholion y Phariseaid. Etto arddengys anwybodaeth dwyg am dano 
ei hun yn y llefarwr, gan ei fed yn tybied y gallai trwy ei weithredoedd 
ei hun ennill bywyd tragywyddol. Yr oedd mwy o hunan adnabydd-r 
iaeth yng nghri y Publi(»n, " Duw bydd drugarog wrthyf fi bechadur.** 
Nid oedd y llywodraethwr hwn etto wedi deall " Na chyfiawnheir un 
cnawd yn ei olwg Ef trwy weithredoedd y ddeddf " (Rhuf. iii. 20,). 



St. MATTHEW, XIX. 

17 Yntau a ddjrwedodd wrtho, Pa ham y gelwi fi o.c.36. 
yn dda 1 nid da neb ond un, sef Duw : ond os ewyll- 

ysi fyned i mewn i'r bywyd, cadw y gorchymy- 
nion. 

18 Efe a ddywedodd wrtho yntau, Pa rai? A'r 

17. " Faliam y gelwi Pi yn ddaP" Hwyrach nad oedd y " Uywod- 
" raethwr " wedi pwyso ei eiriau pan ddywedodd *• Athraw da," ond 
llefarai yn unol o threfh gyfiredin parch a gweddusder. Fodd bynnag 
defnyddia y gair " da " ddwy waith : llefarai am yr lesu fel un " da," 
ac am danQ ei hun megis am wnejd .rhywheih "da." Gwelai ein 
Hiachawdwr fod ei ddrychfeddwl am y gair yn im isel, ac ammherf^ith ; 
ym drechai, ei ddyrchafu cyn atteb ei ofyniad, trwy adgofio iddo yr unig un 
a deilynga yr enw " da," a*r Hwn nid yw y " Ser yn bur yn ei olwg ** 
(Job XXV. 5.). Nid.rhaid braidd i ni ddweyd nad yw yr lesu yma 
mewn un modd yn ymwrthod ar enw o " dda " iddo Ei Hun. Mor bell 
oedd oddi wrth hyn fel y gallasai, pe boasai yn ewyllysio datguddio £i 
Hun yn fwy amlwg, ddywedyd, " Nid oes neb da ond un aef Duw ; er 
"hynny da y dywedaist, canys Myfi a'm Tad, un ydym." Ond nid 
adwaenai y Ilywodraetbwr yr lesu /d Duw; ac ni wnaethai ond 
defnyddio y gair ** da " am dano, fel am un y credai ei fod yn ddyn 
doeth a da. Felly da y gallai ein Hiachawdwr ofyn iddo ystyried 
gwir ystyr y gair a ddefiiyddiaaai. 

" Os ewyllysi fyned i mewn i'r bywyd oadw y goTohymynion.*^ 
Dyma yr hen gyfemmod gweithredoedd. Os mynni fod yn gadwedig, 
rhaid i ti ei eniiill trwy berffaith ufudd-dod. le, cedwch fy neddfau a'm 
" bamedigaethau ; " a*r dyn a'u cadwo a fydd byw ynddynt ; myfi y w 
yr Aiglwydd (Lef. xviii. 5. Rhuf. x. 5. Gal. iii. 12.). Nid oedd 
Crist yn meddwl i hyn fod yr atteb diweddaf i*r gwr ieuangc. Ei arwain 
ym mlaen yr oedd, yn union fel yr arweiniodd Duw ddynolryw ym 
mlaen, trwy y ddeddf at yr Efengyl, Cymmhwyso y ddeddf yr oedd at 
gydwybod y gwr ieuangc iw ai^gyhoeddi o- bechod. ** Trwy y ddeddf y 
" mae adnabod pechod " (Rhuf. iii. 20.) ; ac yna y hi sydd i fod " Yn 
f athraw i ni at Grist " (Gal. iii. 24.). Pan wel efe, sef y pechadur, 
mor llwyr analluog ydyw ynddo ei hun i ennill iachawdwriaeth trwy 
ei ufudd-dod i ddeddf Duw, yna geUir ei berswadio i ddyfod fel pecha* 
dur at yr lachawdwr. 

18. " Pa rai P " Mor argyhoeddedig oedd y gwr ieuangc ddarfod iddo 
gadw y gorchymynion arferedig fel y tybiai fod yn rhaid mai am ryw 
rai eraiU y llefarai ein Harglwydd. Ni wnaeth ein Hiachawdwr ond 
adgofio iddo orchymynion yr ail lech, gan adael allan yr olaf, eithr 
crynhodd y cyfian yn yr hyn sydd ynddo ei hun yn cynnwys yr oil, 
**Car dy gymmydog fel ti dy hun." Cydmarer geiriau St. Paul, 
" Cariad ni wna ddrwg iw gymmydog : am hynny cyflawnder y gyfraith 
"yw cariad" (Rhuf. xiii. 10.). Gellir gofyn, A adawai Crist y degfed 



17. **Pdham y gelvi Fi yn dda?" Y 
mae darlleniad arall yn y lie hwn, iw 
cael mewn Uawer hen gopiau, ac fe allai 
jnai y cywir yw yr un. He y cawn y 
ffofyniad fel hyn Pa ham yr ymofyni 
?a Mi am y da?" Ond yn y dull cyff- 
redin **Paham y gelwi Fi yn dda?" yr 



hanfoda yn St. Marc a St. Lue, felly os 
yw i fod yn wahanol 3m 8t Matthew, 
rhaid i ni gredu i'n Harglwydd ddodi y 
ddau ofirniad, fel ^e y dywedasai, ** Pa» 
**hara jT ymofyni a Mi yng nghylch 
**p€th da, sue y gelwi Fi yn ddu, pan nad 
" oes neb da ond un sef Duw ? " 



St. MATTHEW, XEL 

o^aao. lesu a ddywedodd, *Na ladd, Na odineba, Na la- 
nEz.».i3. dratta, Naddwg gamdystiolaetih. 
o^M."' 19 ^Anrhydedda dy dad aU fam, a I'CMr dy 

Ehnf.i3-9. 20 Y gwr ieuangc a ddywedodd wriho. Mi a ged- 
lagil'. i* wais y rtai hyn oil o'm nienengctid : beth sydd yn 

eisiau i mi etto? 
q pen. 6. 20. 21 Yr lesu a ddywedodd wrtho, Ob ^ewyllysi fod 
• 16. 9. * yn berffaitb, dos, gwertb yr hyn sydd gennyt, a dyio 
^4*M,a». i'r tlodion ; a tM a gri drysor yn y nrf : a thyred, 
}9'!'*"'«-"'caiilynfi. 

^chymyn allan yn horpasol^ fel yr ttn a droseddai y gwr ienimgc yn 
twyaf neillduol trwy ei esgenlnso 1 A ddarfu iddo aros ar nnwait£ cyn 
dweyd " Na chwenych," fel pe buasai yn edrych, a sylwai y gwr 
ieuangc ar y diflyg, ac felly ddarganfod y pechod parod iwamgylcnynu? 
Gallai hyrmy fod ; pnd y peth mwyaf tebygol yw nad oedd gan ein 
Harglwydd amcan pellach na galw sylw y ^wr ieuangc yn y doll byraf 
at OTchymynion Duw, fel y maent ar yr ail Lech o'r Ddeddf, heb fod 
yn ofalus i enwi pob un ar waban. Y mae hyn yn fwy tebyg gan i 
St. Marc ar ol adrodd y nawfed gorchymyn ychwanegu y geirian, " Na 
" chamgoUeda ; " yr hyn a ettyb mewn rhan i'r d^ed gorchymyn, gan 
fod " camgolledu " neu dwyllo, yn ganlyniad union gyrchol chwenycnu. 

20. ** Mi a«gedwai8 y rhai liyn oU o'm hieuengctid." Dyma fel y 
dengys y gwr ieuangc hwn ei anwybodaeth am dano ei hun. Yr oedd 
amo ddirlawr angen addysg y Bregeth ar y Mynydd (Gwel ar v. 17 a 
20 — 22X Ni wyddai ond ychydig am led a ay&ider y gyfraith ag y 
tybiai ddarfod iddo ei chadw mor fiinwl. Nid rhagrith yw yr atteb 
hwn, ond honniad hollol onest. Yr oedd y gwr ieuangc yn meddwl 
nad oedd yn Uefaru dim ond gwirionedd. Gallwn sylwi mai* ar yr 
adeg hon y dywed St. Marc Tn Hiacbawdwr " edrych amo a*i hoflS." 
Wrth y gair " edrych" gallwn dybio i*r lesu amlygu Ei hoffder atto 
trwy edrychiad difrifol a chariadus arno. Hoffodd ef o herwydd iddo 
weled ynddo gymmeriad gobeithiol, gonest, a syral, ag y gallai gras ei 
arwain at bethau uwch. Ond etto yr oedd yr olwg hoff yn un athrist 
hefyd, wrth wybod y troai y cymmeriad gobeithiol allan yn fethiant 
Uwyr. 

20. "Os ewyUysi fod yn berfCiith." Ychwanega St. Marc, a Si 
Luc " un peth sydd ddi%gioI." A ydym ni gan hynny i dybio fod yr 
lesu yn addef pob peth arall, ac yn derbyn tystiolaeth y gwr ieuangc ei 
hun am ei ufudd-dod fel un gy wir ? Diau nad ydym. Ond yr oedd 
cystal a dweyd, Profir di yn awr. Ti a ofynaist i Mi pa beth ia a 
wneit fel y meddidnnit fywyd tragywyddol. A Mi a orcbymynais i ti 
gadw gorchymjrnion Duw. Dywedi dy fod wedi gwneyd hyn. Yna yr 
wyt yn barod i wneyd yr un peth etto. Ehodder gan hynny dy ufudd- 
dod ar brawf. Y mae cyfraith Duw yn dweyd, "Na fydded i ti 
"dduwiau etaill gar fy mron jl.'* A oes i ti ddim Duw arall 1 Oni 
wnaethost dy gyfoeth yn dduw ? Onid yw caiiad at y byd Jn eulun- 
addoliad ? Dos, bwrw ymaith yr euluu hwn, ac ^na gelli honni i ti 
ufuddhau i un gorchymyn o leiaf. 



St. MATTHEW, XIX. 

22 A phan glybu y gwr ieuangc yr ymadrodd, 0.0.9^. 
efe a aeth i flfordd yn drist : canys yr oedd yn ber- 

chen da lawer. 

23 Yna y dywedodd yr lesu with ei ddisgyblioii, 
Yn wir y dywedaf i chwi, mai yn anhawdd yr h 

' goludog i mewn i deyrnas nefoedd. r pen. 13. a. 

24 A thraohefn meddaf i chwi, Haws yw i gamel f Tii\^; 
fyned trwy gran y nodwydd ddnr, nag i oludog fyned ^®- 

i mewn i deyrnas Ddnw. 

25 A phan glybu ei ddisgyblion ef hyn, sjmnu 
a vmaetbant yn ddirfawr, gan ddywedyd, Pwy gan 
hynny a all fod jm gadwedig ? 

26 A'r lesu a edxychodd amynt, ac a ddywedodd 



22. " ZSfe a aeth i fEbrdd yn drist." Argyhoeddwyd ef o'r diwedd 
o'i honan gyfiawnder. Ofaodd wynebu y prawf, Hwyrach y gallai 
gadw y ddeddf yn y Uythyren o honi ; ond yr oedd yr yspryd yn rhy 
galed iddo ef. Nis gallai oddef tynii y Uygad de, a thoni ymaith y 
Haw dde (v. 29, 30.). Pa un a edifarhaodd y gwr ieoangc byth ar ol 
hyn, a'i peidio, a chan ymwadu a bydol fagl dirfawr ei olud, y 
ceisiodd Ef drachefti, edrychiad carnaidd yr Hwn nis gallai yn hawdd 
anghofio, nis gwyddom. 

23. ** Anhawdd." Dygir adnod bwysig iawn i mewn gan St. Marc 
(x. 24.) yn y fan hon. He yr ymddengys ein Hiachawdwr yn eglurhau 
ystyr Ei ymadrodd cyntaf trwy ddodi i mewn ** y rhai sydd a'u hym- 
" ddiried yn eu golud,'* yn lie " goludog," — ^gan ddangos yn amlwg pa 
fodd, a pha bryd, y mae golud yn rhwysitr mor fawr (Gwel 1 Tim. vi. 
9, 10, 17.). 

" Teymas nefoedd." Nid oes nn rheswm droe gyfyngu yr ymadrodd 
yma (fel yn xiii. 43.) i deyrnas nefoedd yn Ei pherffeithrwydd fry. 
Gall oddef yr ystyr gyffredin o Deyrnas Tsprydol Crist yma ar y ddaear. 
Ni byddai iV rhai a ^urent imrbyw beth yn fwy na Christ allu bwrw eu 
coelbren ym mblith Ei bobl Ef. 

24. " Haws yw i gamel," &o. Ymdden^rs nad yw hyn ond diarheb 
yn arwyddo rhyw beth anhawdd iawn. Gallai ei fod yn ddywediad 
cy£Ei*edm ym mjKg yr I«ddewon. Ymddengys fod "camel" yn air 
aiferol am rywbeth mawr (Gwel ar xxiii. 24.). 

25. "Pwy gan hynny a aU fod yn gadwedig P" Synnodd y 
disgyblionatgulniymddangosiadol, ac anhawster, ffordd iachawdwriaeth. 
Os y w cyfoeth y feth rwystr, pa sawl rhwystr mwy marwol o lawer sydd 
raid eu bod ar y llwybr ! Mor anhawdd yw 1 nefc fod yn aelod deyr- 
nas sydd yn gofyn y fath aberth ! 

26. ** Ap lesu a edrychodd amynt." Bhaid i ni beidio'a myned 
heibio i'r feth ymadrodd a hwn, fel pe na byddai o un pwya. Cyfarfy- 
ddwn yn ami a sylw o'r fath am ein Hiachawdwr yn edrych ar bobl 
(Gwel ar 20.), ac nis gallwn braidd ambeu nad oedd yr edrychiad hwnnw 
yn llawn cariad, neu dristyd, neu gei7dd, yn ol yr amgylchiadati, ac 
felly cyffyrddai a chalonau y gwyddfodolion mewn dull nas gallent ei 
anghofio ; ac am hynnj cymhwys eu cothodir gan jr Efe»g^lwyr. 



St. MATTHEW, XIX. 

o.gao. wrthynt, Gyd a dynion ammhcwibl yw tyn; ond 
• Gen. 18. 14. gyd a 'Duw pob pfcth sydd bosibl. 
jil.i7. 27 Yna Petr a attebodd ac a ddywedodd wrtbo, 
LucVsj^' Wele, *nyiii a adawaom bob peih, ac a'th ganlyn- 
t Dent. 33. 9. asom di : beth gan hynny a fydd i ni? 
ETcs.'ii: 28 A'r lesu a ddywedodd wrthynt, Yn wir medd- 
af i chwi, y cewch chwi, y rhai a'm canlynasoch i, 
yn yr adenedigaeth, pan eisteddo Mab y dyn ar 
« pen. 20. 21. oTsedd ei ogoniant, "eistedd chwithau ar ddeuddeg 
29" 30. ' ^ gorgedd, yn barnn deuddeg llwyth Israel. 
DatViw!^" 29 A phob un a'r a adawodd dai, neu frodyr, neu 
chwiorydd, neu dad, neu fam, neu wraig, neu blant, 
neu diroedd, er mwyn fy enw i, a dderbyn y can 
cymmaint, a bywyd tragywyddol a etifedda efe. 

" Gyda Duw pob beth srdd bosibl." herwydd fod Dnw yii 
rhoddi gras ag sydd ddigonol i ni; a'i nerth Ef a berffeithir yn ein 
gweiidid iii (2 Cor. xii. 9.). Dywed St. Paul, «' Yr wyf yn gallu pOb 
"peth trwy Grist yr Hwn ^dd yn fy nerthu i" (Phil iv. 13.). Y inae 
Zaccheus yn engraifft wr goludog ag y bu i ras Duw wneuthiir iach- 
awdwriaeth yn bosibl iddo " (Gwel St. Luc xix. 1.). 

27. "'Wele, nynl a adawsom bob peth." Dylid rhoddi *r pwyslais 
yn drwm ar y gair " nyni." Cymmer, St. Petr, gyda *i fyrbwylldra 
arferol, ohan lefiiru yn enw y ll6ill, yn ganiattaol eu bod hwy o leiaf, 
yn ddiogel, o gofyna pa wobr bennodol a gaent hwy. 

28. Attebodd yr lesu ofyniad St. Petr, er ei fod fe allai yn arddangos 
gormod o ryw edrych ym mlaen am wobr am ei waitb. Yr oedd yn 
j^ith wirioneddol ddarfod i*r Apostolion adael pob peth a dilyn Crist, ad 
yr oedd lie ucbel wedi ei ordeinio iddynt yn nheymas nefoedd. Dywed 
hyn wrthynt yn eglur, o herwydd hwyrach eu bod mewn anghen cefho- 
^eth ar ol ymofyn, "Pwy gan hynny a ddichon fod yn ^dwedigl" 
Ond nid yw yn eu hysbysu am y gogoniant heb eu rhybuddio yn 
ddifrifol rhag meithrin balcher, yn gyntaf yn y geiriau "Llawer-o'r 
" rhai blaenaf a fyddant yn olaf : a'r rhai olaf yn flaenaf,'* — ac yna yn y 
dammegion yn nechreu y benncd ddilynol. 

" Yn yp adenedigaeth." Hynny yw, y greadigaeth newydd. Def- 
nyddir y gair yn fwyaf cyffredin am adnewyddiad ysprydol. Yma 
defnyddir ef am adnewyddiad pob peth, sef am yr amser y gwelir 
** nefoedd newydd a daear newydd " (2 St. Petr iii. 13.). 

" Deuddeg gorsedd, yn bamu," &o. Arwyddocc^ bod yn gyfranno- 
gion o orsedd Crist anrhydedd a gogoniant mawr (Gwel Dat. iii. 21.). 
XJellir dweyd yr un modd am feddiannu gorseddau. Arwydda gorse- 
ddau y radd uchaf mewn gogoniant. Wrth "farnu" yma meddylir 
Uywodraethu. Y mae graddiEiu ac urddau yn y nefoedd, ac ym mhlitii y 
rhai hyn Ueinw yr apostolion sefyllfaoedd uchel, gan fod, hwyrach, yn 
benau ar ddeuddeg dosbarth mawrion o'r L<rael Ysprydol, gwedi rhanu 
llTaws mawr y cadwedigion, yn gyffelyb 1 Israel lythyrenol gynt. Rhaid 
i ni gofio golli un yr orsedd ei galwyd iddi gyntaf, ac y llenwir hi gan 
un arall (Gwel ar x. 1. St. loan vi. 70. ac Act. i. 26, 26,). 

29* *'▲ dderbyn y can oymmaint." Ychwauega St. Marc a St» 



St. MATTHEW, XX. 

30 *Ond llawer oV rhai blaenaf a fyddant yn 0C.9Q- 
olaf, a*r rhai olaf yn flaenaf. * pen-S- IS* 

' *' ft A I. tUf OA. 

Luc. 13. 30. 

PENNOD XX. 

1 CVtflC, trwy ddammeg y gtteithwifr nn y winUan, yn dangot nad ydyto 
. Duw i(n ddyledvr i neb : 17 yn rhctg-fynegi ei ddioddffaint : 20 trwy 
atteb if am metbion Zehedeu8,yn dysgu i*iv ddisgiMion fod yn osfyn- 
Oedig; 20 aeyn rhoddi i ddau ddyn doll eu golufg. 

CANYS te)rmas nefoedd sydd debyg i wr o ber- 
chen ty, yr hwn a aeth allan a lu yn dyddhau, 
i gyflogi gweithwyr i'w winllan. 

Luc eirian yn dangos fod hyn iw ddeall am y hyufyd preteml^ **yr 
" awr hon y pryd hwn ;" a dywed St. Marc y geiriau pwysig hyn ym 
mhellach " ynghyd ag erlidiau " (Gwel ar St. Marc). Sylwer hefyd, 
y mynnai ein Hiachawdwr ddysgu i ni mai nid yr Apostolion yn unig 
a gyrhaeddent sefyllfaoedd nchel yn nheyrnas nefoedd. " Pwy hynnag ** 
a adawodd fendithion daear er mwyn enw Crist — er mwyn Crist " a't 
'^Efengyl (St. Marc) — "er mwyn teymas nefoedd (St. Luc), a dderbyn 
wobr helaeth yma, a bywyd tragywyddol gwedi hyn. Dywed St. Paul, 
Duwioldeb sydd fuddiol i bob peth, a chanddi addewid o'r bywyd y tydd 
yr awrhon, ac o'r hwn a fydd (1 Tim. iv. 8.). (Gwel ar v. 5. a 1 Cor, iii, 
21, 22.) 

30. " Ond Uawer," &o. Y mae yn bosibl fod ein Hiachawdwr yn 
meddwl am Judas Iscariot, i)an yn dweyd am y rhai cyntaf a fyddent 
yn ddiweddaC Y mae y geiriau yn rhybudd i'r rhai oil a alwyd i sef- 
yllfaoedd uchel, breintiau uchel, ac yn gyfrannog o ddoniau mawrion, 
mor ddwfh fydd eu cwymp, os syrthiant. Yn y geiriau olaf, *' y rhai 
" olaf yn flaenaf," cawn rybudd yn erbyn balchder. Canys ga]l y rhai 
a dybiant eu hunain ym mlaenaf yn ffafr Duw, weled eraill, ag a 
ymddangosent iddynt hwy yn ola^ gwedi eu gosod o*u blaen. I wasgu 
y gwirionedd hwn at sylw ei wrandawyr y llefarodd Crist y dammeg 
ganlynol. 

PENNOD XX. 
1— 16, Dammeg y Gweithwyr yn y winllan. 

1. "Canys." Y mae y gair hwn yn cyssylltu y ddammeg yma yn 
union gyrchol a'r ymddiddan sydd yn niwedd y bennod o*r blaen ; 
a chan fod diweddgloy ddammeg (16.) yn cynnwys ail adroddiad o adnod 
olaf yr ymddiddan, rhaid i ni chwilio yno am arweiniad i mewn i 
ddeongliad y ddammeg. Ei haiacan mawr gan hynny yw dangos fel 
y dichon y cyntaf ddyfod yn olaf, trwy feithrin yspryd balch a grwg- 
nachlyd, a pha fodd y gall yr olaf ddyfod yn flaenaf, trwy ras a 
thrugaredd Duw. Ond rhaid i ni droi yn ol at ofyniad St. Petr, 
"Beth gan hynny a fydd i nil" (xix, 27.) er mwyn llawn ddeall 
amcan y ddammeg. Yr oedd gofyniad hwnnw, er i Grist ei atteb yn 
gariadus gyd ag addewid am wobr helaeth, yn bradychu yspryd beTus. 
istyriai wobrwyon Duw yn llawer rhy debyg i haeddiant dylediis am 
waith a gyflawnaffld, yn lie yn rhad roddion annrhaethol uwch law dim 

1. " Yn dehyg i m," Gwel Nodiad ar xi. 16. 



St. MATTHEW, XX. 

O.C.30. 2 Ac wedi cyttuno ^'r gweithwyr er ^ceiniog y 
2Yrpedd dydd, efe a'u hanfonodd hwy iV winllan. 
tSfeta^ 3 Ac efe a aeth allan ynghylch y drydedd awr, 
wJfhSranac a wclodd eraill yn sefyU vn segur yn y farch- 
^r^h'^trnadfa; 

?ip™m8?rtit 4 Ac a ddyweiodd wrthynt, Ewch chwithau i'r 
Sot'*"* winllan; a pha beih bynnag a fyddo cyfiawn, mi 
pen. 18.28. a'^* rhoddaf i chwi. 



a allem ni eu haeddu, bydded hwy fwy neu lai. I ddileu yr yspryd 
hwn, ar ol yr addewid neillduol i*r Apostolion, ychwanegodd eiii 
Hiachawdwr (xix. 29.) yr addewid helaethach y cai " pob lan," a roddai 
i fyuu y byd hwn er mwyn Crist etifeddu "bywyd'tragywyddol." A 
mwy na hynny, y byddai i rai o honynt gyrhaedd safle uwch yno n'ar 
rhai a ymddangosent yn debyg c/r lie blaenaf. Y mae y ddammeg yn 
dyfod i mewn i wasgu attorn y gwirioneddau hyn, gan atteb, yspryd a 
thuedd gofyniad St. Petr, fel hyn. Y mae Duw wedi gaiw dyn i 
wdthio yn Ei winllan, ac addaw iddo y wobr o ** fywyd tragywyddol " 
(xix. 29.). Onid yw hyn yn ddigon ? A mwy na digon ? Beth os ewy- 
llysia Duw, yr Hwn yn ddiau a all wneuthur a fynno a*r eiddo Ei Hun, 
beidio cyfrif, fel y mynnit ti, yn ol maint a gwerth y llafur, ond rhoddi 
yr un wobr i'r rhai a dybit ti nad ydynt yn ei haeddu ? A pha beth pe 
byddai i*r rhai a alwyd gyntaf, ac a lafuriasant hwyaf, trwy eu meddtol 
uchel o*u hunan haeddiant fod yn olaf yn He yn flaenaf ; a, chan dybio 
eu bod yn haeddu y lleoedd uchaf, weled eu hunain yn isaf yn ffafr 
Duw ? Dyma rediad meddwl y ddammeg. 

2. •• Ep ceiniog y dydd." Yr oedd y geiniog yn werth saith a dimai 
o'n harian ni, ac yn gyflog cyffredin diwmod o waith. Teimla rhai 
anhawster mawr i addef y gallai ein Harglwydd siarad am "fywyd 
" tragywyddol " dan gyffelybiaeth a ymddangosai yn ei osod allan yn 
ddim mwy na chyflog dyledus am wasanaeth, yn lie rhad rodd Duw 
(Ehuf. vi. 23.). Ni ddylai hyn flino neb, o herwydd gallwn ystyried 
8wm y cyflog fel addum yn perthyn i ffurfiad allanol y ddammeg, 
er mwyn gwneyd yr banes yii naturiol, a dyddorol, ond heb un angen 
ei gymmeryd i mewn yn y deongliad ysprydol. Mewn perthjmae i olygu 
bywyd tragywyddol mewn un modd dan gyffelybrwydd cyflog, nis 
gallwn ddim ond dweyd ei fod yn ymadrodd cyffredin yn yr Ysgrytiiyr 
Lan i lefaru am dano dan yr enw " gwobr " ein llafur. Y cyfeiliomiad 
gwirioneddol yw pan ystyriom y " wobr " haeddiant, ac nid o ras 
(Ehuf. iv. 4.). Y mae yn debyg y cyfeiria y cyttuno a*r rhai cyntaf 
hynny am eu cyflog at yr hunan-dybiaeth a'r teimlad o haeddiant, a 
amlygodd ei hun drachefa yn eu grwgnach, ac a*u hyspeiliodd o'r He 
blaenaf ag y tybient eu bod yn ei haeddu. Arddangosai gofyniad St. 
Petr arwydd o awydd cyttuno ym mlaen Haw. 

3. "Y drydedd awr." Hynny yw, naw o*r gloch. Dechreuai yr 
luddewon eu cyfjfif o godiad haul, sef ar gyfartaledd, tu a chwech yn y 
boreu. 

" Y farohnadfa." Cysgod addas iawn i ddynodi *r byd, gyd a'i hell 
o&lon, ei swn, a'i drafierth, allan o*r hwn y*n gelwir i kiurio yng 
ngwinllan Duw, eef ei Eglwys sanctaidd Ef. 



St. MATTHEW, XZ. 

5 A hwy a aethant ymaith. Ac efe a aeth aflan O.C.9Q. 
drachefii ynghylch y chweched a'r nawfed awr, ac 

a wnaeth yr im modd. 

6 Ac efe a aeth allan ynghylch yr xinfed awr ar 
ddeg, ac a gafodd eraill yn sefyll yn segur, ac a 
ddywedodd wrthynt, Pa ham y sefwch chwi yma ar 
hyd y dydd yn segur ? 

7 Dywedasant wriho, Am na chyflogodd neb nyni 
Djrwedodd yntau wrth)mt, Ewch chwithau i'r wiii- 
Uan; a pha beth bynnag fyddo cyfiawn, chwi a'i 
cewch. 

8 A phan aeth hi yn hwyr, arglwydd y winllan 
a ddywedodd wrth ei oruchwyliwr, Galw 'r gweith- 
wyr, a dyro iddynt eu cyflog, gan ddechreu o'r rhai 
diweddaf hyd y rhai cyntaf. 

9 A phan ddaeth y rhai a gyjlogasid ynghylch yr 
nnfed awr ar ddeg, hwy a gawsant bob nn geiniog. 

10 A phan ddaeth y rhai C3mtaf, hwy a dybiasant 
y eaent fwy ; a hwythan a gawsant bob iin geiniog. 



5. '* A hwy a aethant ymaith," heb gyflogi, neu gyttuno fel y rhai 
cyntaf, ond ymddiried yng nghyfiawnder a daloni perchen y ty. 

6. " Ar y» unfed awr ar ddeg." Byddai yii waith tra anghyffredin 
cyflop llafurwyr ar hon, pump o*r gloch, gyda dim ond un awr i weithio 
ynddi. Etto y mae Duw bob awr yn cyllogi Ei weithwyr. 

7. "Am na ohyflogodd neb nyni." Sylwer leied o gefhogaeth a 
allwn ni gael yn y ddammeg hon i*r cyfeiliomad peryglns hwunw o 
ddirgel dybio na waeth i ddyuion ar ba ran o*u bywyd i edifarhau a 
throi at Dduw ; neu yn hytrach, nad yw o ddim pwys pa faint o wei- 
thian y gwrthodant wahoddiadau grasol Duw, os bydd iddynt eu derbyn 
yn y diwedd. Pe hyn a foasai Crist yn feddwl buasai yn peri i'r 
gweithwyr a alwyd gyntaf wrthod cyflogi, ac yna yn dangos perchennog 
y 1^ yn myned allan drachefh a thrachefn i'r farchnadfa, ac yn gwahodd 
yr un dynion i ddyfod a gweithio iddo, tra y gwrthodent hwythau dro ar 
ol tro, gan ddewis yn liytrach oedi i segura, neu loddesta, hyd awr olaf 
y dydd. Ni byddai hyn ond darlun cywir o lawer o honom, ag sydd yn 
meddwl troi at Dduw cyn marw. Nid oes un gefhogaeth i hyn yn y 
ddammeg. Nid aethai y bobl hyn at eu gwaith yn gynt am na chyfiogand 
hwy. Ni toahoddand hwy hyd yr unfed awr ar ddeg. Pwy yn y wlad 
hon a allant ddefhyddio y fath eegus. Etto y mae addysg y dammeg 
hon mor gymhwys i'r ieuangc a'r hen^ oanys nis gwyr neb o honom pa 
bryd y bydd ei unfed awr ar ddeg ef. Y maeNn/ed ator ar ddeg y 
rhan fwytrf, sef eu hawr olaf, yn dra ieuangc. 

8. •• Qan ddechreu o'r rhai diweddaf." Ymddengys trefniad dull y 
talu fel yn blaen gysgodi cyfiiewidiad He y cyntaf i fod yn olaf. 

10. " Pob un geiniog." A chymmeryd y " geiniog" i arwyddoccau 
bywyd tragywyddol, nid yw yn augrenrheidiol tybied lod y ddammeg yn 
dynodi y bydd gwobr pob un yn gyfarUd yn y bywyd tragywyddol 



St. MATTHEW, XX, 

O-C*'- 11 Ac wedi iddynt gael, grwgnach a \maetluiat 
yn erbyn gwr y tt, ' 

sNeuTbu 12 Gan ddywedyd, ^Un awr y gweithiodd y rhai 
yrhJh^n. ^j^ ^^^ ^ ^^ a'u gwnaethost hwynt yn g^al a 

ninnaii, j rhai a ddygasom bwys y dydd, a'r gwres. 

13 Yntau a attebodd ac a ddywedodd wrth un o 
honynt, Y cyfaill, nid ydwyf jn gwneuthur cam a 
thi : onid er ceiniog y cy ttunaist a mi ? 

14 Cymmer yr At/w sydd eiddot, a dos ymaith : yr* 
ydwyf yn ewyllysio rhoddi i*r olaf hwn megis i 
tithau. 

hwnnw. Byddai hyn yn groes i lawer o ymadroddion eraill, a rhanau' 
oraill, o*r gair. Hhoddir " bywyd tragwyddol ** i*r hoU gadwedigion. 
Dyma yr oil a ddywedir yma. Yn yr ymadrodd dwfo ac eang hwn nm 
gallwn ddimad pa faint o wahaniaeth, a graddau o ddedwyddwch a 
gogoniant, a ddichon fod. Y mae yn debyg y bydd dedwyddwch pob 
un mewn cyfartaledd teg iw gymhwysder iddo. Ar y cyl'rif hwn da y 
Ueferir am y wobr fel un peth. Y mae yn un ac yr un peth i bawb ; 
ond nis gall pawb ei dderbyn yn gyfiEulal. Fel llestri o amiyw faintioli, 
gellir eu llenwi oil, ond ni ddaliant yr un mesur. 

11. •* Grwgnaoli a wnaethant." Pa fodd y mllai hyn fod 1 Pa fodd 
y gallai y rhai a dderbyniasant y wobr rwgnaSh ? Yn y cymhwysiad 
yHpiydol byddai hyn yr ddiau yn annichonadwy. Nis gall y rhai 
cad wed ig rwgnach, na'r rhai grwgnachlyd fod yn gadwedig. Ond pa 
beth yw amcan y ddammeg? Onid i rybuddio yr AfxxSolion rhag 
meithrin y meddyliau uchel am eu haeddiant, ag a amlygasai y grwgn- 
achwyr hyn % Ac yr oedd y meddyliau uchel hyn yn barod i feddiannu 
yr Apofitolion eu hunain. Onid yr amcan yw eu dysgu y byddai honi 
iiawl i uwch gwobrwyon ar gyfrif eu llafur helaethach, a grwgnach i 
eraill yr un rhoddion ag iddvnt eu hun, eu tynu i lawr o*r He blaenaf i*r 
olaf? A pha fodd y gallesid dysgu y wers yn fwy effeithiol ? Ffolineb 
yw tramgwyddo wrtii y manylion bychain yn y rhai y teimlir anhawster 
iw cymhwyso oU yn gywir yn y deongliad ysprydol/a thrwy hynny, 
hwyrach, golli golwg ar yr addysg gyffredmol. Y mae yn wir nas 
gallai yr ApostoEon amlygu yr yspryd beius, a gondemmir yn y ddam- 
meg, ar cl cyrhaedd y nefoedd. Ond nid oedd berygl iddynt feddwl hyn. 
Yr oedd y wers yn amlwg iddynt hwy. Yr hyn a wnaethai y gweithwyr 
a alwesid gyntaf i'r winllan, yr oeddynt hwythau mewn perygl o*i 
wneyd. Gwna y gweitliwyr yn y ddammeg hynny ar ol derbyn y 
wobr, a gallai yr Apostolion mewn gweithr^ wneuthur hynny wrth 
edrych ym mlaen am y wobr. Ond yr un yw yr yspryd ; a*r un yr 
atteb a ofyn, ac a dderbyn. 

18. " T oyfaiU, nia wyf yn firwneuthur cam a thi," &o. Mewn 
gwirionedd y mae y wobr mor £Ekwr ac annhraethol uwch na dim a allwn. 
ui haeddu fel y byddai yn rhyfyg o'r lath waethaf i neb o honom 
hawlio mwy na 'n gilydd ar sail ein llafur helaethach. Gwedi gwneu- 
thur honom j cwbl oU ag a orchymynwyd i ni (a phwy a wnaeth y 
filfed rani) nid ydrm ond ^eision anAiddiol (6t. Luc xvii. 10. j. 
*' Oblegid yx hyn a ddylaaem ei wneuthur, a wnaethom.*' 



&r MATTHEW, XX. 

15 Ai nid ' cyfreiihlawn i mi wneuthtir a fyBn- 0;C.9q. 
wyf &'r eiddof ly hun? lueu a ydyw dy '^lygad di»Rhnf.».a. 
yn ddrwg, am fy mod i yn dda? ""mL^^^^/i: 

16 Felly y rhai <^ olaf fyddant yn flaenaf, a'r rliai e^°„ *iJ®^ 
blaenaf yn olaf ; canya ^ llawer sy wedi eu galw, ac d^22. li 
ychydig wedi eu dewis, 

17 1[ Ac a'r •lesu yn myned i fynu i Jerusalem, • loan 12.12. 
efe a gymmerth y deuddeg disgybl o'r neiUdu ar y 
ffordd, ac a ddjrwedodd wrthynt, 



15. "A ydyw dy lygad di yn ddpwg.** Hynny yw, a ydwyt ti 
yn cynfigeim. Pan yr oedd trugaredd yn dangos ei daioni yr oedd 
cynfigen yn dangos ei drygioni. 

16. " FeUy y rhai olaf a fyddant yn fla«naf." T rhai olaf— hynny 
y w, y rhai a alwyd olaf, ac olaf yn eu breintiau, a'u cyfleusderau i wasan- 
ae&u— daeth y rhai hyn yn gyntaf, gan dderbyn yr un wobr a'r rhai 
cyntaf, heb mewn un modd ei bychanu trwy uchel dybiau am danynt 
eu hunain, grwgnachrwydd na cnyufigen. Am y rhai cyntaf — cyntaf 
iw galw, uchaf mewn breintiau, hwyaf eu gwasanaeth yn y winllan — 
daethant hwy yn olaf, trwy iw hoiniadau balchiaidd, a*u hanfoddldnrwydd 
cynfigenus, ddwyn amynt wg eu hargilwydd, a phrofi eu bod yn an- 
nheilwng o'i ddaioni ef (Cydmarer y Pharisead ar Publican,. St. Luc xviiii 
9—14.). 

" Canys llawor sydd wedi eu galw, ao yohydig wedi eu dewia." 
Tmddengys hyn fel yn awgrymnu gyirihodiad y grwgnachwyr yn y 
diwedd : megis y gwneid yn ddiamheu yn ymddygiad gweithredol Duw 
tu ag attynt. Argymhellid y geiriau i*r meddwl, hwyrach, gan ranau 
cyntaf y ddammeg He, y dysgrifir gwahoddiad y gweithwyr i'r winllan ; 
a dysgant i ni, y gaU llawer o*r rhai a elwir i winllan yr Arglwydd, trwy 
ymddygiad cyffelyb i eiddo y grwgnachwyr hyn, ac mewn ffyrdd eraill, 
goUi eu gwobr. 

Wrth eglurhau y ddjammeg hon cadwyd mewn golwg y cyssylltiad 
sydd rhyngddi a'r ymadroddion o'i blaen, oddi ar la rai yr ym- 
ddengys wedi cyfodi. G«Uir, fodd bynnag, ei chymhwyeo mewn ffyidd 
eraill. (1.) Sef at bob amgylohiad lie y ceir un dyn mewn meddiant o 
gyj3eu8derau uwch mewn amser, talentau, neu eiddo, i wasanaethu Duw^ 
nac eraill. (2.) Qellir ei chymhwyao fel hyn, yn genhedlaethol, at yr 
luddewon a*r cenhedloedd ; drwy ddysgu nad oedd gan y blaenaf un lie 
i ymffrostio, na chynfigenu i*r olaf eu breintiau, fel " cyd^^tifeddion " 
(Eph. iii. 6.). Y mae yn bosibl i St. Matthew gael ei Yq)rydoU i goftiodi 
y ddammeg hon, fel Efengylwr yr luddewon Crediniol, fr rhai y byddai 
y cymhwysiad hwn honiyn draaddysgiadol. (3.) Gellirei chymhwyso 
hefyd at y Cristionogion a waganaethasant Dduw ar hyd eu bywyd; 
mewn cyferbyniad i'r rhai a ufuddhasant iw alwadau iw winllan yn unig 
yn hwyr eu dyddiau, ond nid heb y rhybudd a'r gocheliad a nodir yn 
adnjod 7. 



17. " Myned i/ynu i JeruMiem,** Gwel ar. St. Hare x. 82; 



Uk 



St. MATTHEW, XX. 

O.C.90. 18 'Wele, yr ydym ni yn myned i fynu i Jeru- 

f pen. 16. a. salem; a Mat) y dyn a draddodir i'r arch-offeiriaid 

a'r ysgrifenyddion, a hwy a'i condenmiant ef i far- 

wolaeth, 

'iSlrowt ^^ ^^^ ^'^ traddodant ef i'r Cenhedloedd, Vw 

Luc*zi 1 ^^^w^''* ac i'w fflangellu, ac i'w groeshoelio : a'r 

liSSi 18. 28, trydydd dydd efe a adgyfyd. 

Act. 3. 13. 

to pen. 4. 21. 20 ^ Yna y daeth mam ^meibion Zebedeos atto 

gyd a'i meibion, gan addoli, a deisyf rhyw beth 

ganddo. 
21 Ac efe a ddywedodd wrthi, Pa beth a fynnil 

Dywedodd. hithau wrtho, Dywed am gael o'm dau 
I pen. 19. 28. * f ab hvii cistedd, y naill ar dy law ddehau, a'r Hall 

ar dy law aswy, yi dy frenhiiiaeth. 



17— 1&. Ein Hiaohawdwr drachefa yn rhagfynegi Ei 

Ddioddefiadau. 

St Marc x, 32^34. St. Luc xviii 31-^34. 

18. " 'Wele, yr ydym ni yn myned i tynu," &o, Eha^fynegodd ein 
Harglwydd Ei ddioddefiadau a'i farwolaeth iw ddisgyblion yn ^lur 
bedair gwaith. Dyma y drydedd o'r prophwydoliaethau hynny. (Ceir 
y lleill yn xvi. 21. xvii. 22, 23. a xxvi. 2.). Y mae yn ddiau fod ein 
Hiachawdwr wedi lle&ru am Ei ddioddefiadau ar achlysuron eraill, ond 
dyma yn diamheu y dadganiadau mwyaf difrifol a phwysig o honynt. 
Gallwn sylwi mai St. Matthew yn unig a gofnoda ddarfod iddo ragfynegi 
dvU Ei farwolaeth, trwy gael Ei groeshoelio. Tchwanega St Luc am 
y diflgyblion " na wybuant y pethau a ddywedwyd.* 



»i 



20—28. Deisyfiad Mam lago ao loan. 

St. Marc x. 36—46. 

20. " Mam meibion Zebedftua." Mae yn debyg mai Salome oedd 
(Gvdmarer xxvii. 66. gyda St. Marc xv. 40. xvi. 1.). Dysgrifia St. Marc 
y ddau Apostol eu hunain yn gwneyd y deisyfiad a nodir yma. T mae 
'n amlwg iddynt ei wneyd trwy eu mam, fel Ue&rydd drostynti 
hwyrach am nad oedd ganddynt ddigon o byfder eu hunain. 

21. " Dywed am gael o'm dau fab hyn eistedd," &o. Sylfaenid y 
deisyfiad hwn yn ddiaa ar addewid Crist o*r " deuddeg gorsedd " (xix. 
28.), a chefoo^d hi iw wneyd gan y rhagorfreintiau a gawsai St lago 
a St loan eisioes, y rhai gyda St. Fetr a fwynhaent Ei ffafr neillduoL 
Bendithid St loan, yr ieuengaf o honynt, ag arwyddion nodedig o*i 
gariad. Fel y mae dynion ar y ddaear yn mwynhau mwy neu lai o 
wedd wyneb Duw yn ol graddau eu hysprydolrwydd, feUy yr.oedd 
disgyblion Crist. Nid fOsifriaeth Crist attynt oedd yn peri byn, ond 
agosrwydd ysprydol eu cyomieriadau hwy atto ef yn eu galluogi hwy i 
fyned yn nes i gjaeeff sancteiddiolaf Ei symdei'thas. Etto yr oedd 
llawer o yspryd rhyfyg a balchder gyd & nunan gais, yn y deisyfiad 



St. MATTHEW, XX, 

22 A'r lesu a attebodd ac a ddywedodd, Ni wy- o.c.ao. " 
ddoch chwi beth yr ydych yn ei ofyn. A ellwch chwi * pen. 26. ^, 
yfed o'r '^cwppan yr ydwyf fi ar yfed o bono, Mkro 14.86. 
a'cb bedyddio ^'r ^bedydd y bedyddir fi? Dywe- iZ!iiu. 
dasant wrtho, Gallwn. * i-ic 12. eo. 

23 Ac efe a ddywedodd wrtbynt,. Dian yr ^yfwch « Act 12. 2. 
o'm cwppan, ac y ch bedyddir a 'r bedydd y'm be- 200^1.7.' 
dyddir i ^g ef : eithr eistedd arfy Haw ddehau ac ^**-^^- 
ar fy Haw aswy, nid dddof ei "^Toddi ; ond i'r 8awlnpen.26.34. 
y darparwyd gan fy Nhad; 

hwD, CT nad oedd, yn amlwg mewn geiriau, wedi ei seilio ar haeddiant 
y rhai a*i gwnaent.. Sawrai yn lied helaeth o dueddfryd St. Petr, 
"Beth gan nynny a fydd i ni?" (xix. 27.).. Ym mhellach dangosodd 
anwybodaeth mawr o*r ffordd gywir i geisio y lie uchafyn nheymas 
Grist Meddylient y gallai ei roddi i'r nd) y mynnai. xr oedd gan- 
ddynt etto yn were iW dysgu mai trwy ddioddefiadau yr oedd y Uwybr 
iogoniant. Dywed Luther, " Y mae y cnawd bob amser yn ceisio cael ei 
ogoneddu cyn ei groeshoelio. 

22. '* Ni wyddooli chwi beth yr ydyoh yn ei otyn,'* Gwelir 
oddi wrth atteb ein Hiachawdwr yr edrychai efe ar y deisyfiad fel eiddo 
'r meibion yn fwy na'r fern, canys attynt hwy, y cyfeiria Ei holl ym- 
adroddion dilynol. Nis gwyddent yn wir pa beth yr oeddynt yn ei ofyn, 
Ychydig a ddychmygent eu bod yn deisyf mewn gwirionedd am groesau 
y ddau leidr, herwydd y flfordd sicraf i ogoneddiad iw dioddef gyda 
Christ. 

"Bedyddio a'r bedydd." Yr ydym oil pi gydhabyddus a*r "cwp- 
" pan '* fel cyffelybiaeth o ddioddefiadau oddi wrth ddefnyddiad y gair 
gan ein Hiachawdwr yng ngardd Gethsemane. Y mae bedydd yn air 
mwy anghyfiredin. Gan fod bedydd yn yr hen amseroedd yn cael ei 
weinyddu trwy drochiad o'r boll gorph dfiui y dwfr, felly, arwyddocca y 
gofyniad hwn, " A ellwch chwi fyned mor ddwfh dan.ddyfroedd chwer- 
" won dioddefiadau ag y bydd yn rhaid i Mi fyned,? " 

" Gallwn." Dywedodd St. Petr yr un ^eth, pan yn addaw 
marw gyda Christ cyn y gwadai Ef ; etto efe a'l gwadodd dair gwaith. 
Bu i feibion Zebedeus, dros amser leiaf, hefyd " Ei» adael Ef a fifoi " 
(xxvi. 56.). Ond rhoddes yr Yspryd Glan i'r tri: ar ol' hynny y gallu 
nad oedd canddynt ynddynt eu hunain, a daethant i fedru yfed o 
gwppan Cnst. 

23. "Diau yr yfwoh." St. lago oedd y cyntaf i dderbyn coron 
merthyrdod ym mhlith yr Apostolion (Gwel Act xii. 1, 2.). St. loan 
a fa fyw hwyaf i ddioddef dros ei Athraw ; ac, er na fu yn ferthyr 
mewn gweithred, yr oedd yn ferthyr mewn ewyllys, gan farw beunydd 
dros Grist (Gwel 1 Cor. xv. 31.). 

"Nid eiddof ei roddi." l^id oedd ein Hiachawdwr ar y ddaear 
yn gwneyd dim o Hono Ei Hun, nac oddi ar ewyllys ddynol, ac am 
hynny ni pherthynai i'r ewyllys ddynol ddyrchafu i anrhydedd yspry- 
dol. Yr ewyllys Ddwyfol a gyflawnai Efe ym mhob peth. Ei fsffjd. 
a'l ddiod ydoedd. Hwyrach y cyfeirir yma at gymhwysder Yspryaol 
yn nerbynwyr yr anrhydedd.. Bhodd Puw ydyw 'r anrhydedd, a*r 
gras i gymhwyso iw dderbyn. 



St. MATTHEW, XX. 



O. C. 90. 



o Luc 22. ii, 

I* 1 Petr 5. 3. 
•I pen. 2:). 11. 

Maro 9. 35. 
T pen. 18. 4. 
• loan 13. 4 
t Phil. 2. 7. 
tt Lac 22. 27. 

luan IS. 14. 



24 A ® phan fflybu y deg hyn, hwy a «»rra«ant 
wrth y ddau frodyr. 

25 A'r lesu a u galwodd hwynt atto, aQ a ddy- 
wedodd, Chwi a wyddoch fod pennaethiaid y Cen- 
hedloedd yn tra-arglwyddiaethu arnyat, a'r rhai 
mawrioDL yn tra-awduraodi arnynt hwy. 

26 Eithr ^nid felly y bydd yn eich plith chwi : 

X EaaL 58. If), ^^^ ^^ q feynnag a fynno fod yn fawr yn eich plith 
Dan. 9. 24, chwi, bydded yn weinidog i chwi ; 
WU.51, 27 'A phwy bvnnag a fynno fod yn beiunaf ya 

Titu? 2^14.' ^^^ pUth, byaded yn was i chwi : 

28 ■ Megis na ddaeth * Mab y dyn i'w wasanaeihu, 
hitf. 6. 15, ond i ^ wasanaethu, ac i * roddi ei einioes yn brid'* 
werth ydros lawer. 



Titus 2. 14. 
1 Petr 1. 19. 
T pen. 26. 28. 
Rl 
19. 
fieb. 9. 28 



25. *• Chwi a wyddoch," Ac. Khoddir y were hon i*r holl Aposto- 
lion. Yr oedd amynt anghen am ddjsgu gostyngeiddrwydd fel 3f 
dangoeasai y tri blaenaf eisioes. 

20. " Bydded yn weinidog I chwi." Hynuy yw, bydded y» was 1 
chwi. Y mwyaf ei wasanaeth i Eglwys Crist yw y pennat A*^ 
gwasanaeth mwyaf yw yr hyn a wneir i*r rbai isaf, a mwyaf anghenu* 
O'r Uwch y mae Duw yn dyrchafii, ac o*r llwcU y dylai ei weisioiji wueyd 
hynny. 

28. " Megis na ddaeth Mab y dyn/' &c. Crist a wnaeth y gwasa- 
naeth mwyaf i ddyn o neb, ac a ddangosodd y gostyngeiddrwvdd 
mwyaf hunan-ymwadol, ac Efe a ddyrcbafwyd ix eisteddle ucnaf. 
Dysgir i ni yr un were o ostyngeiddrwydd yn 61 esiampl Crist mewn 
modd g^dog gan yr Apostol Pam (Pbil. ii. 5 — 11.). Dyna yr eebouiad 
goreu ar yr adnod nchod^ 

•'Yn bridwerth dros lawer." Qesyd ein Hiacbc^wdwr i lawr 
Atiirawiaeth y Cymmod yn eglur yma. " Prid werth" ydyw taledigaeth 
am ryddhad rhai eraill. Arwyddocca y gair yr un gwirionedd a " Pliry- 
"n^igaeth," neu ad-brynu, sef prynu yn ol er mwyn adferu. Y 
'* pridwerth " a ddyru Crist i brynu Ei bobl yw " Ei fy wyd " neu 
*' Ei einioes." Nid y w yr ymadrodd " dros lawer " yn gwrthddywedyd 
y gwirionedd fod Crist wedi marw dros baw*, fel y dywedir yn eglur gan 
St. Paul, yr hwn a ddeihyddia y geiriau canlynol " Yr Hwn a*i 
" rhoddes Ei Hunan ^ bridwerth dros bawb " (1 Tim. ii. 6.). Dysg yr 
Apostol i ni yr un gwirionedd mewn mannau eraill (Gwel Bhuf. v. 18.). 
Defijyddir y gair *' llawer " hefyd me^Ti amryw lefydd fel y gwneir yma, 
Dywed ein Hiachawdwr am Ei werthfawr waed y iywelltid ef ** dro^ 
"lawer" (xxvi. 18.). Yn adnodau olaf Esaiah liii, gwedi dywedyd o*r 
prophwyd yn adnod 6 " A'r arglwydd a roddes amo Ef ein hanwiredd 
" ni i gyd" ychwanega am Grist, ** Fy ngwas cyfiawn a gyfiawnha 
" laioer /" ac *• Efe a ddug bechodau llaweroedd." Dyfynir yr ymad- 
rodd olaf yn Hebr. ix. 28. Yn Khuf. v. 16. a 19 llelara St. Paul am 



26. " Qweinidoq i chtci." YatvT wrei- 
ddiol y gair a gyfeithir ** gweinidog " yw 
im >Q Rwii«aDaethu ar eraill mewn un- 
rbyw ddull, ac ar unrbyw delerau; ac 



yttyr y gajr a 
caethwas, mewn 




ielthir "gww'* yw 
lifk Uaianrhyda- 



St. MATTHEW, XX. 

29 T Ac a hwy yn myned allan o Jericho, tytfa 0, c. 30. 
fawr a*i canlynoad ef. 

* ■ ■ « ■ 1 — ' . - 

flfrwythau haeddiant Crist yn ** amlhau i laweroedd.'* Ond yn y fan 
honno defnyddir y " Uawer " mewn cyferbyniad i " tin," ac y mae yn 
aml>¥g ei fod yno yn arwyddo pawb, drwy fod yr ymadrodd cryfach 
*• pob dyn yn cael ei osod yn adnod 18. Y gwirionedd yw fod y naill 
a'r Hall o*r geiriau yn gywir, yn ol amcjan yr ymadrodd. Yr oedd 
marwolaetii Crist yn yr amcan, yr haeddiant, a*r gallu, o honi dros hawh: 
yn y cymh^ysiad ymarferol o honi er iaoliawdwriaeth, trwy y der- 
byniad o honi gan ddyn, y maie dro8 lata^r^ sef drps *' y dyria fawr" na's 
gellir ei rhifo, a achnbir ynddo Ef. 

29—34. laohau y ddau ddeillion wrth Jericho. 
St. Marc x. 46—62. St. Luc xviii. 86—43. 

09. "Ac a hwy yn msmed allan o Jericho.** Dywed St. Luc ac 
" Efe yn nesftu ai Jericho." Y mae gwahaniaeth arall iw nodi yn yr 
hanesyn. Nid yw St. Marc a St. Luc yn son am ddim ond un dall, yr 
hwn a elwid Bartimetis, medd St. Marc, tra y llefara St. Matthew am 
ddau ddeillion. Y mae yr auhawster yn union o*r un natur a'r un a 
gawn yn hanes y ddau gythreulig yng ngwlad y Gadareniaid (Gwel ar 
viii. 28.), ac y mae wedi peri llawer o ddryswch. Diamhea fod Barte- 
meus yi dra adnabyddus, fel yr awcrymma y dull y llefara St. Marc 
am dano dan yr enw "Bartemeus odall," ond ei gydymaith yn llai 
hynod. Ond bu i*r anhawster mewn perthynas i amser cyflawniad y 
wyrth beri dyryswch i lawer. Nid yw y peth ynddo ei hun o unrhyw 
bwys. Ond, gan y poenir llawer gan y gwahaniaeth lleiaf yn sylw^d 
yr hanesion Ysprydoledig, awgrymmir mai hawdd y gallasai i Bartemeus 
alw yn gyntaf ar yr lesu wrth nesSu at Jericho, (yr hyn a nodir gan 
St. Luc yn unig) ond na iachdwyd ef y pryd hwnnw ; yna i'r lesu 
fyned ym mlaen, a thalu Ei ymweliad a Zaocheus. Ar ddyfodiad ein 
Harglwydd allan o Jericho arhosai Bartimeus iw ddisgwyl, gyd ag un 
dall arall, ac yna cyflawnwyd y weithred o iachau. Yr unig anhawster 
yma yw Ibd St. Luc yma yn adrodd yr AoS hanes fel pe y cymmerasai 
le ar unwaith wrth fyned i Jericho. Ond y mae yn hawdd deall hyn, 
oherwydd^ gwedi iddo nodi erfyniad cyntaf ydall, naturiol iddo orpheu 
yr hanesyn, yn lie ei dorri yn ddau. [Y mae gennym engraifft o hyn 
yn y bennod nesaf o'r Efengyl hop, (20.) He yr ymddengys fel pe 
gwywasai y ffigysbren ar unwaith wrth eiriau yr lesu, ac i'r aisgyblion 
sylwi amo ar y pryd : ond pan ddarllenom yr hanes manylach yn St. 
Marc (xi. 20.) cawn mai bore drannoeth y sylwasant ar effaith y felltith 
ar y mgysbren.^ Os dyma wir eglurhad yr amgylchiadau, rhaid i ni 
ystyried mai am yr hyn a gymmerodd le ar yr ail achlysur yn unig v 
sonia St. Matthew, a St. Marc, sef pan lefodd y dall ar yr lesu wttJb 
iddo fyned allan o Jericho. 

•'Jericho.'* Dinas gyfoethog a phrydferth, mewn gwaataded6 
ffrwythlawn llawn o baJmwydd, ac oddeutu 18 milltir i'r Gogledd- 
ddwyrain o Jerusalem, yn Uwyth Benjamin, oedd hon (Gwel Map), 
Pentref truenus ei olwg ydyw yn awr. Ffordd anial trwy ganol 
creigiau gwylltion, a mynyddoedd anhygyrch yw *r llwybr y daethai 
ein Harglwydd ar hyd iddo wrth fyned o Jericho i Jerusalem. Ar y 
fibrd^ honno y gesyd ein Hiachawdwr olygfisi dammeg y Samariad da 



St. MATTHEW, XXI. 

o.c.ao. 30 Ac wele, " dau ddeillioo. yn eistedd ar iin 
■ pen. 9. 27. J ffordd, pan gly wsant fod yr lesu yn myned heibio, 
a lefasant, gan ddywedyd, Arglwydd, fab Dafydd, 
tmgarha wrthym. 

31 A'r dyrfa a'u ceryddodd hwynt, fel y tawent : 
hwyihau a lefasant fwyfwy, gan ddywedyd, Ar- 
glwydd, fab Dafydd, trugarM wrthym. 

32 A'r lesu a safbdd, ac a'u galwodd hwynt, ac 
^ ddjrwedodd, Pa beth a ewyllysiwch ei wneutiiur 
o honof i chwi ? 

33 Dywedasant wrtho, Arglwydd, agoryd ein Hy- 
-gaid ni. 

34 A'r lesu a dosturiodd torthyniy ac a gyfifyr- 
ddodd 4'u Uygaid : ac yn ebrwydd y cafodd eu Uy- 
gaid olwg, a hwy a^i canlynasant e£ 

PENNOD XXI. 

1 Crist yn marchogaeth ar. asen i Jeruddlem; 12 yn oyrruW pryruoOr 
a*r gtJDeriktcyr o*r deml; 17 yn mdld^io*r ffigysoren; 23 yn qo»- 
tegu r offeirtaid a*r henuricUd, 28 ae .yn euceryddu trwy gvffelyh- 
vwydd y ddau fab, 33«a.V llofwrwyr a laddeuani y rhai a a^onwyd 
dttytit. 

APHAN ddaethant yn gyfagos i Jerusalem, a'u 
dyfod hwy i Bethphage, i^fynydd yr Olewydd, 
yna yr anfonodd yr lesu ddau ddisgybl. 

(St. Luc X. 30.). Dodir eglurhad helaethach ar £Euiylion y wyrth hon 
yn St. Marc (Gwel hefyd ar ix. 27—31.). 

PENNOD XXI. 

1— 11. Crist yn marchogaeth i JTerusalem. 

St. Marc xi. 1—11. St. Luc xix. 28—40. St. loan xii. 12—19. 
1. " Bethphage." Pentref, y mae *n debyg, yn agos i Bethania (lie a 
enwir yug nglyn ag ef gan St. Marc, a St. Luc), ac a eafei ar lechwedd 
Dwyreiniol Mynydd yr Olew-'wydd, sef yr ochr bellaf iddo oddi wrth 
Jerusalem. Ar ochr Dd^nrreiniol Jerusalem, ac o dan ei muriau, wrth 
, droed y mynydd, y gorwedd dyffryn Jehosaphat, lie y rhed ffrwd Cedron, 
o ogledd i Ddehau. Dechreua esgyniad mynydd yr Olew-wydd, gan 



1. " Aphan ddaethant yn .agoe i Jeru- 
** salem. Y mae gwahaniaeth jii nhref- 
niad y digwyddiadau, ag yr ydys yn 
msmed iw hystyried, yn ol fel eu cof- 
nodir gan yr amrywiol Efenarylwyr. 
Deallwn oddi wrth St. Tofln (xii. 1.) ir 
lesu ddyfod i Bethania, **Chwe diwjuod 
" cyn y Paag/' eef ar y Sabbath blaen- 
orol, neu hwyrach ar brydnawn y dydd 
Owener cynt^ prrd y dechreuai 'r Sab- 
bath luddewig, a r fachludiad haul. Y 
mae yn amlwg mai ar brydnawn Gwener 



neu Sadwm y cyramerodd yr eneiniad 
gan Mair le, fel y cofnodir gan St loan. 
Dyry St. Matthew a St. Marc lianes yr 
eneiniad hwn mewn trein a ymddengya 
i ni fel pe digwyddasai ar ddydd Mercher, 
deuddydd yn unig cyn y pasg. Ond ©■ 
chwiliwn ni i'r dull y dygir yr hanea i 
mewn (Si Matt. xxvi. 6. a St. Marc xiv, 
3.), cawn weled nad yw amseriad y 
digwyddiad yn cael ei roddi gan un o 
honynt, er y buasem ni 3m natnriol yn 
tybio mai ar ddydd Mercher y bu, oni 



St. MATTHEW, XXL 

r 

2 Gan ddywedyd wrthynt, Ewch i'r pentref sydd Q-C.ao. 
ar eich cyfer, ao yn y man chwi a gewch asen yn 
rhwym, ac ebol gyd 3. hi: gollyngwch hwynt^ a 
dygwch attaf fi. 

3 Ac OS dywed neb ddim wrthych, dywedwch, 
Y mae'n rhaid i'r Arglwydd wrthynt : ac yn y man 
efe a'u denfyn hwynt. 

4 A hyn oil a wnaethpwyd, fel y cyflawnid yr 
hyn a ddywedasid trwy'r prophwyd, yn dywedyd, 

5 ^Dywedwoh i fsroh Slon, Wele dy IVenhinbEBai.62.ii. 
yn dyfod i ti, yn addfwyn, ao yn eistedd ar 

asyn, ao ebol Uwdn asyn arferol ft 'r ian, zech. 9. 9. 

gynted ag y croesir ffrwd Cedron, a chyfeiria llwybr dros ^b y 
mynydd i Bethania, yr hwn sydd tna dwy filltir o*r ddinas (Gwel Map). 
Nid oes dim adfeilion o unrhyw le yn atteb i Bethpbage ar gael yn awr ; 
ac nis gellir nodi ei safle yn gywir. Bu i rai, wrth ^dmaru hanesion 
luddewig, dybio mai enw ar dai gwaqgaredig yn nyffryn Jehosaphat, 
fel maeadref yn perthyn i Jerusalem, yw Bethpbage. 

2. "Chwi a gewoh asen." Dangosai Ei ragwybodaeth Ddwyfol 
yma. 

a. " Y mae yn rhaid i'r Arglwydd wrtho." Y mae yn amlwg odd! 
"wrth hyn fod meddiannydd yr asen yn credu yng Nghrist, ac y byddai 
iddo ddeall pwy a feddylid mtb " yr Arglwydd " (Cydmarer " Y mae yr 
"Athraw," xxvi. 18.). Gallwn sylwi fod ein Harglwydd, Yr Hwn a 
alwai Ei Hun yn gjrffredin dan yr enw gostyngedig " Mab y dyn," yma, 
pan ar fyned i mewn i Jerusalem fel Brenhin, yn defnyddio titl o 
awdurdod ac urddas sef " yr Arglwydd.'* 

5. "Dywedwoh i feroh Sion." Ystyr y gair yw preswylydd : a 
meddwl y prophwyd yw " Dywedwch i breswylwyr STon." Defnyddir y 
gair merch gan y prophwydi yn ami mewn dull ffugurol i ddyncJdi 
cenhedl yn ei chorfforiaeth ; ac am Israel fel arwydd o hoffder a phryd- 
ferthwch. Bryn ydoedd STon, lie y safiii rhan ddeheuol Jerusalem, ao 
yn neillduol, palas y brenhin Dafydd (Gwel Map), a defnyddir y gair 
weithiau am yr boll ddinas, ac ar ol hynny am yr hoU Eglwys. 

fel po ar y dvdd canlynol. Yma hwy- 
racn mai gwell dilyn trefniad St. Marc, 
fel y mwyaf manwl a rheolaidd yn ol 
pob ymddangosiad. Os dilynwn ef^ cawn 
i'r leeu ar ei fvnediad rh wyggfawr i Jeru- 
salem ar ddydd Sul (y Blodau) fyned i'r 
Demi, ac yno ** Edrych ar bob peth o'i 
*' amgylch, ac am ei bod " weithian yn 
"hwyr" iddo ddychwelyd i Bethania. 
Dranoeth daeth yn ol i Jerusalem a 
phurodd y Demi ar ol gweled ei balopiad 
y dydd cyn hynny. Os dvma y gwir 
eglurhad rhaid i ni ystyriea i St. Mat- 
thew a St. Luc wrth ^ofnodi edrychiad 
galarus Crist ar halogiad y Demi, lyned 
ym mlaen i fynegi yr hyn a wnaeth Ef© 
dranoeth, heb dorri ar yr hanes, i ddweyd 
mai ar y dydd nesaf y gwneid. (Gwel 
ar XX. 29. ac adnod 20 o'r bennod hon.) 



bai mynegiad St. loan. Gallwn ystsrried 
fod y ddau Efengylydd cyntaf yn troi 
yn ol at yr amgylchiad, ac yn ei gofhodi, 
lie y gwnant, mewn cyBsylltiad a hanes 
cybydd-dod trachwantus Judas Iscariot, 
ym mradychiad ei Arglwydd. Dodir y 
ddau hanes yn ddilynol iw gilydd yn St. 
Matthew a St. Marc, am fod cyssylltiad 
mewn effaith a chyferbyniad rhyngdd- 
ynt, er eu bod yn cael eu gwahanu 
mewn amser. [Mai 'n dra anuwg mai 
at yr un amgylchiad y cyfeiria y tri 
hanes hyn, a'i fod yn ddigwyddiad gwa- 
hanol i'r hwn a nodir gan St. Luc (vii. 
37—50.), Gwel Nodwn ar xxvi. 6.] Y 
mae anhawster arall yng nglyn a phure- 
digaeth y Demi. Cofhoda St. Matthew 
a St. Luc ef fel pe cymmerasai le yn 
imion g3rrchol ar ol y mynediad rhwysg- 
fawr i mewn i Jenisalem, end St. Marc 



St. MATTHEW, XXL 

O.C.9Q. 6 Y diflgyblioii a aethani, ac a ^imaeifaaiit fd y 
gorchymynasai'r lesu iddynt 

7 A hwy a ddygasant yr asen a'r ebol, ac a ddo- 
«2BreB.9. dasant eu ^dillad amjut^ ae a'i goBodaeaiit 6^ i 

^' eiBtedd ar hynny. 

8 A thyrfa ddir&wr a daenasant ea dillad ar 7 
4GweiLef. ffordd ; ^eraill a domusant pangaa o't gwydd, ae 

^' *^' 9l'u iaenasant ar hyd y fFordd. 

9 A'r torfejrdd, y rhai oedd jrn mjrned o'r blaen, 
a*r rhai oedd yn dyfod ar ol, a lefasant, gan ddy- 

• pen.28.39. wedyd, Hosanna i fab Dafydd: •Bendigedigyw*r 
hwn 0ydd yn dyfod yn enw'r Arglwydd: Ho- 
sanna yn y goruchafioiL p^iib.k^26. 

** Ao eboL" Bhed yr ymadiodd yn iaiili y prophwyd fel hya " Yn 
" marchogaeth ar aejn, ac ebol Uwdn asrai.** Dull addnmol a Dwyrehdol 
o ddweyd y byddai iddo £u'diogaetb ar ebol asyn, nea asyn ieoaDgc 
ydyw. Cyflawnwyd hyn yn ll^yrenol gaa yr leBo, yr Hwn a &rdiogai 
ar yr ebol, txa, j mae yn debyg, y dilynai yr asen o*u hoi. Y mae 
afiynod y Dwyram yn fwy na*r eiddom ni, ac amynt hwy y marchoga 
brenhinoedd a bamwyr yn axaeei beddwdL Ni ddefiiyddid meirch mor 
fynycb, oddi eithr yng ngwasanaeth rhyfel. Bhagfynega yr adnod nesaf 
ym mhrophwydoliaeth Zecharias dorriad ymaith y oer^d a*r maroh, fel 
arwydd o'i oeymasiad heddyehol Ef. Felly riiagfynegai y brophwyd- 
oliaeth fynediad Crist i mewn i Jerugalem (1) fel Brenbin, (2) Brenhin 
tangnefedd. Dywed St. loan nad oedd y aiagyblion jn deail y petban 
hyn ar j cyntaf, fel ag i weled cy&wniad o'r bropbwydoliaetb ynddo ; 
hyd oni " ogoneddwyd yr lean/' yna y oofiasant fod y petbau hyn yn 
VHgrifenedig am dano. Diau mai yr ispzyd Glsn a ddug hyn iw cof 
hwy yn ol addewid Crwt (St loan xiv. ^.). 

8. ''A dadnasant eu diUad.". Dull Dwyremid o groeeawi ac 
anrhydeddu ydyw hyn, fel y byddys yn taenu blodau gyda ni. Dywed 
St. loan mai ^'palmwydd*' oedd y "cangau o'r gwydd a daenasant ar 
•* hyd y ffordd." Y mae dail y pren hwn ax flfurf pluf mawrion, a defoy- 
ddid hwy yn fynych fel banerau mewn gorymdeithian. Oddi wrth yr 
amgylcbiad hwn y gelwir y Sul nesaf o naen y Pasg yn Sul y Blodau, 
neu yn Saesonaeg, Sul y ralmwydd (Palm Sunday). 

9. ** Hosanna." Ystyr y gair hwn yw, " Attolwg, Achub," " Achub 
** yn awr." Cymmerir ef allan or 118eg Psalm, a dechreu y 25a)n adnod 
'* Attolwg, Arglwydd, achub yn awr." Ffurfiai y ddwy adnod (25 a 26.) 
fath goru<«, neu attebion, a addroddid yn fynych gan y bobl pan genid 
y Salmau llSeg i 118eg yn eu cylch priodol, ar wyl y Pasg (Gwel ar 
xxvi. 17.), a gwyl y Pebyll, a dy^id cangau balmwydd a choed ^^111 
ar yr wyl olaf. Felly daeth y geiriau hyn i gael eu cyssylltu a gorym- 
deithian pryd y dygid palmwyad, nes gelwid hwy yn fynych mewn iaith 
eathredig yn " HoBannae." Dylid crybwyll, wrth gwrs, nad oedd gwyl 
y Pebyll ddim yn cael ei chadw pan farchogai Crist i Jerusalem, yr hyn 
a gymmerodd le diwe diwmod cyn y Pasg, sef ar Suly Blodau, ond ar 
ddiwedd y cynhauaf ei cedwid, gwedi darfod cynnulf yr ^d a*r gwin. 
Etto defoyddid yr un Psalmau, a*r un attebion, ar y ddau achlysnr, a 



St. MATTHEW, XXI. 

10 Ac wedi ei ddyfod ef i mewn i 'Jerusalem, y o. C. so. 
ddinas oil a gynhyrfodd, gan ddywedyd, Pwy J^'j^^^^^^- 

hwn? loan 2. 13,* 

11 A'r torfeydd a ddywedasant, Hwn yw lean y« pen. 2. 23. 
«prophwyd Nazareth yn Galilea. L^nVii 

a 7. 40* 

12 ir^ A'riesu a aeth i mewn i deml Dduw, acii*ioan2.i6. 

dygid palmwydd yr un modd, ac felly daethant iw hystyried yn gyfryng- 
au aduas i arddacgos llawenydd a goruchafiaeth. Dyma y geiriau yn 
gyflawn, " Attolwg, Arglwydd, aclmb yn awr : Attolwg, Arglwydd, par 
" yn awr Iwyddiant. Bendigedig yw a ddel yn enw yr Arglwydd : bendi- 
" thiasom chwi d^ yr Ar^wydd " (Ps. cxviii. 25, 26.). Gadewch i ni 
ymdrechu sylweddoli yr olygfa ryfeddol hon. Marchogai yr leeu yn araf 
tu a'r ddinas ar hyd y ffordd garegog oedd yn ymddirwyn heibio i 
lechwedd defaenol mynydd yr Olew-wydd. Dilynai lliaws mawr Ef allan 
o Bethania, lie y daetbent iw weled £i^ ac i weled Lazarus, yr hwn a 
gyfodafiai Efe o feirw. Iw gyfarfod dyliiai lliaws Jerusalem, gwedi 
clywed am £i ddyfodiad. Taenai y rhai hyn eu dillad, a cbangau o 
bidmwydd gleision ar hyd 7 ffordd o'i flaen fel llawr leni dan Ei draed ; 
tra y chwifiai entill gang»u hirioii y palmwydd uwcb ben mewn dull 
goruchofiaethol, a*r cyfan yn dyrchafn eu HoRanna iddo, nes cyffroi o'r 
oil o Jerusalem. Ond ai Efe ym mlaen yn addfwyn, difrifol ac athrist : 
Gydnabyddai yr oruchaiiaeth, ond gwyddai Ei fed hyd yn nod yn awr yn 
nesu al Galfaria. Derbyniai y waiogaeth, ond gwelai y groes rhyngddo 
Ef a'i orsedd. Ac fel y dirwynai y ffordd ym mlaen, gan gyfodi mewn 
bwa dros ysgwydd y bryn, torrai iw olwg ddinas brydferth Jerusalem, yn 
ymledu yn ei harddwch oddi tanodd, gyda'i theml wych yn coroni ei 
muriau a'i thyrau uchel. A chan oyllu ami a chasglu yng ngbyd iw 
fynwes olygfeydd bell, ei mawredd darfodedig, a'i thrueni agOfiaol, 
dechreuai *r dagrau dreiglo dros Ei ruddiau, a'r geiriau tyner a cbyffrous 
o idar dorri o'i wefusan. ** Pe gwybuasit dithau, Te, yn dy ddydd hwn, 
y pethau a berthynent i'th heddwch ! eitbr y maent yn awr yn guddiedig 
oddi wrth dy lygaid" (St. Lnc xix. 42.). Ac felly yr ai Efe ym 
mlaen. 

12—16. Ail buredigaeth y Demi. 

St. Marc xi. 16—18. St. Luc xix. 45, 46. 

Cydmarer puredigaeth gyntaf y Demi, St. Joan ii. 13 — 17. 

12. " A'r lean a aeth i mewn i diiml Dduw." Hynodwyd dechreuad 
a therfyniad gweinidogaeth gyhoeddus ein Hiachawdwr gan yr un 
weithred o awdurdod. Tair blynedd union cyn hyn, sef ar y Pasg 
cyntaf o'r pedwar a gymmerasant le yn yr ystod pwysig hwn, y gwn- 
aethai Efe yr un peth o'r blaen. Nid ydyw St* loan yn crybwyll ond 
am y glanhad c^nitaf . 



12. Gan y tri Efengylydd cyntaf y& 
xmifc y cofnodir puredigaeth olaf y Deml^ 
a c^an St. loan yn nnie y oofnodir ei 
phnrediraeth gyntaf, 3^ hyn a gvmmer- 
odd le dair blynedd yn flaenoroL Par- 
odd hyn i rai ddadieu mai t± jr vn. 
amgylchiad y cyfeiria y pedwar hanes. 



ac fod un a'i 'r tri Efengylydd, neu St. 
loan, wedi ei oeod i mewn allan 01 
drefh briodol. Y mae hvn yn llwyr 
annichonadwy iw gredu. (Gwel Nodyn 
ar xiy. 15.). Am fanylion ao eshoniad 
ychwanegol ar hyn gwel St. loan ii. 
13—17. 



St. MATTHEW, XXL 

O.C.30. a daflodd allan bawb a'r oedd yn gwerthu ac yn 
prynu yn y deml, ac a ddymchwelodd i lawr fyrddau 
iDeut.i4.25.y "newidwyr arian, a cnadeiriau y rhai oedd yn 
gwerthu colommennod : 

13 Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ysgrifenwyd, 
kjer.7.11. T^ gwoddi y gelwir fy nh;^ i; ^eithr chwi a'i 

gwnaethoch yn ogoi Uadron. E»i- ^e. 7. 

14 A daeth v deillion a'r cloffion atto yn y deml ; 
ac efe a'u hiachaodd hwynt. 

15 A phan welodd yr arch-offeiriaid a'r ysgrifen- 
yddioii y rhyfeddodau a wnaethai efe, a*r plant yn 
llefain yn y deml, ac yn dywedyd, Hosanna i mb 
Dafydd ; hwy a lidiasant, 

'* Bawb a'r oedd yn gwerthu ac yn prynu yn y .demL" Er mwyn 
cyfleufideran abertliu y dygid yr anifeiliaid a enwir iw gwerthu yno ; ac 
wrth yr enw " Teml " meadylir, yn ddiau, y oyntedd allanol, a elwid 
"Cyntedd y cenhedloedd." Byddai yn hwyliisdod mawr i*r rhai a 
aberthent cdlu prynu yr ani&il angenrheidiol yn y fan a'r lie. God 
dengys ein Hiachawdwr nad yw cyfleusderau dyn yn un eBgOB dros 
balogi cyssegr Duw. 

" Newidwyr arian." Yr oedd yn ofynol i bob luddew dalu haner 
sicl yn flyuyddol at wasanaeth y deml (Gwel ar xvii. 24.), a hynny 
mewn arian luddewig. Fan y deuai loddewon o wledydd estronol i 
addoli byddai yn angenrheidiol iddynt gael newid arian y cyfryw wledydd 
am rai luddewig, er mwyn talu yr baner sicl. 

13. **Yn ogof lUdron." Ceir yma gerydd Uymach nag ar yr 
aclilysur blaenorol, pan y dywedai wrth y pryuwyr a*r gwerthwyr. 
" Na wnewch dy Fy Nbad i yn d^ marchnad " (Si loan ii. 16.). I>iau 
fod y prynwyr a'r gwerthwyr wedi ymddwyn yn anghy^wn, a gwneyd 
elw anghyfiawn. x mae yn dra thebyg hefyd fod y " newidwyr arian 
" gwedi gorelwa yn eu masnach." Cawn yma esboniad ymarferol ar yr 
wythfed gorchymyn. lawn yr esbonir ef yn y Catecism fel yn ein dysgu 
i " Fod yn gywir ac yn imion ym mhob peth a wnelom." Ni wiw i ni 
esgeuluso arwyddoccad ac addysg ysprydol y weithred hon. Dysga i ni 
gyd a pha fath aidd a difrifoldeb y dylem ymdrechu puro teml ysprydol 
Eglwys Crist, fel y sonia St. Petr am dani dan yr enw, " Tf ysprydol " 
(1 St. Petr ii. 5. Cydmarer hefyd 1 Cor. iii. 16, 17. ac Eph. li. 20—22.) ; 
ac yr un modd, bob aelod o honi, y rhai ydynt demlau yuprydol, fel y 
byddont Iftn oddi wrth bob halogedigaeth (1 Cor. vi. 19.). 

14. " A daeth y cloffion a*r deillion atto." Mor ryfedd a phrydferth 
hefyd ydyw y gwrthgyferbyniad rhwng Ei gariad a'i dynerwch Ef at y 
truenusion hyn, a'i lymder miniog at halogwyr Ei I>^. 

15. " A'r plant yn Uefain yn y Deml." Nid oedd ar y plant ddim 
mwy ofh yr lesu nag oedd ar y deillion a*r cloffion. Dengys angerdd 



14. "A dadh y deillion a*r cUffion.** 
Nid jv yn eglur iawn pa un a iacbaw^d 

" d (Gwel 
amgylch 



riiid jrw yn egiur lawn pa un a ia( 
y rhai hyn ar y Sul. pan aeth yr 
mewn i'r deml, fel y Bvlwyd 
nodyn 1.), ao yr edrycnodd o'l ai 



yn unig, ar bob peth yn y deml, Ryda 
Rofid a thristwch, a'i ynto ar y dydd 
Llun, ar ol iddo fwrw allan y prynwyr 
a'r gn'^erthwyr. 



St. MATTHEW, XXL 

16 Ac a ddywedasant wriho, A ^nrt ti yn clywed oc.so, 
beth y mae y rhai hyn yn ei ddywedjd? A'r lesu 

a ddywedodd wrthynt, Ydwyf. Oni ddarllenasoch 
chwi erioed, O enau plant byohadn a rhai yn sugno 
y perffeithiaist foliant P Ft. & 2. ^ 

17 If Ac efe a'u gadawodd hwynt, ac a aeth allan 

o'r ddinas i ^Bethania, ac a lettyodd yno. imrtcu. 11. 

18 A'r bore, fel yr oedd efe yn dychwelyd i'r ^^ ' ' 
ddinas, yr oedd amo chwant bwyd. 

19 A phan welodd efe ^ffigysbren ar y ffordd, efeaoroegtu* 
a ddaeth atto, ac ni chafodd ddim arno, ond dail yn ^'* 

Ei sorriant i'r pechaduriaid ystyftiig, a thynerwch Bi gariad i'r gwan 
a digymhorth. Diau mai adsain lle&u y dydd o*r blaen oedd Hoeanna 
y plant, a*u bod wedi cymmeryd eu rhan ynddo y pryd hynny. 

16. " Oni ddorUenasooh ohwi erioed/' &o, Cymhwysir geiriau yr 
8ed. Salm at Grist mewn mannau eraill o'r Testament Newydd (1 Cor. 
XV. 27. Heb. ii. 6, ac hwyrach Eph. i. 22.). Felly dangosir ei bod yn 
uno*r Salman brophwydoliaeth arbenigamy Messias ; a chyflawnwyd 
yr ail adnod, yr hon a ddyfynir yma, yn Uythyrenol.yn Hosanna y plant 
byn yn y deml, er yn ddian y gellir fod iddi gyflawniadau eraill hefyd. 
Awgrymmir at un o'r cyflawniadau hynny yn y Colect am Ddydd gwyl 
y gwirioniaid, pan y dioddefodd y Babanod diniwaid ferthyrdod dan law 
Herod, am eu bod wedi eu geni oddeutu yr un amser a*r lesu. 

17—18. Melldithio y fOgysbren diffrwyth. 
St. Marc xi. 12—14. 19—26. 

17. " Ac a lettyodd yno." T mae *n debyg mai yn nhy Lazarus, a 
Martha a Mair, y bu hyn. Ni chrybwyllir am y teulu hwn yn y tair 
Efengyl gyntaf, oddi eithr yn unig gan St Luc (x. 38 — 42.) yn yr 
hanesyn prydferth hwnnw lie y dysgrifia wahanol ymddygiad a nodwe- 
ddiad y ddwy chwaer. Nid oes un gair son am Lazarus. Ar ol y 
nogon hon ymddengys i'n Hiachawdwr dreulio y nosweithiau diljmol 
hyd Ei farwolaeth ym mynydd yr Olew-wydd (Gwel St. Luc xxi. 37.). 

18. " A*r bore." Boreu dydd Llun yn wythnos y Pasg, a elwir yn 
gyfFredin, yr wythnos sanctaidJd, oedd hwn. 

19. "Ni ohafodd ddim arnynt, ond daQ yn unig." Gallasai ein 
Harglwydd yn hawdd ddigon ddweyd nad oedd dim fifrwyth ar y pren, 
heb fyned atto, ond ni buasai y ffaith mor amlwg i eraill. J^id oedd 
Ei waith yn myned atto ond rhan o*r ddammeg a osodir o'n blaen 
mewn gwtithred yn hanes y wyrth hon. Gellir dweyd nad ydyw hon 
ddim amgen na dammeg y ffigysbren diffrwyth (St. Luc xiii. 6 — 9.) 
gwedi ei gwisgo mewn gweithred yn He mewn geiriau. Dywed St. Marc, 
" Canys nid oedd amser ffigys." Y mae yma anhawster ymddangosol; 
o herwydd os nad oedd yn amser flBgys, paham yr aeth yr lesu at y pren, 
fel pe y disgwyliasai flfrwyth ? A phaham y cyhoeddoidd y ddedfryd ar 
y pren am na chawsai ffrwyth arno, pan nad oedd amser ffrwyUiau? 

17. " Bethania** Gwel ar Bethphage nodyn ar yr adnod gyntaf. 



St. MATTHEW, XXI. 

o.c.TK) . tmig : ac e/!s a ddywedodd wrtho, Na thyfed ffrwylh 
amat byth mwyaclL Ac yn ebrwydd y crinodd y 
ffigysbren. 

20 A phan welodd y disgyblion, hwy a ryfedda- 
sant, gan ddywedyd, Mor (Sdsjrmmwth y crinodd j 
fiBgysbren \ 

21 A 'r lesn a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, 

, I ■ ... . II • t , t m 

Ymddengys nad oedd yn naturiol fod ar y ffi^sbren na flFrwyth na daU 
ar wyl y pa^ (yn Ebnll) ; ym mhellach g&n fbd y ffrwyth yn ymffurfio 
y flwyddyn naenorol, ac yn addfedu yn fuan ar ol tarddiad, y dail, fefly 
Jle yr ymddangosai dail ni byddai yn annaturiol disgwyl flfrwyth hefyd. 
"Gan hynny tr¥^ i'r pren hwn ddeilio o flaen y gweddill, addawai 
"ffrwytho yn ^nnar, ond ni chyflawnodd yr addewid," Felly, fel y 
dywed yr ^ch-Bsgob Trench, coepwyd y pren, nid o herwydd nad oedd 
amo ffrwyth, ond am ei fod trwy yr arddangosiad o ddail yn addaw 
ffrwyth ; nid am ei anffrwythlondeb, ond am ei ragrith neu anfifyddlon- 
deb. Y mae y Ffig^bren diffrwyth yn cysgodi, (1) yr luddewon, y 
rhai, er maint y bro^s a wnaethent, a*r addewidion boreu a roddasent, 
pan ddaeth ein Hiachawdwr attynt, a gafodd Efe yn ddiffrwyth. ** At 
"yr eiddo Ei Hun y daeth a*r eiddo Ei Hun nis derbyniasant Ef." 
Addawsent, fel yr ail fab yn y ddammeg (30.), weithio jn y winllan, ond 
ni wnaethant. (2) Y mae yn gysgod o bob un eydd yn proffesu, heb 
ymarfer ei hun i dduwioldeb. 

" Na thyfed fOrwyth amat byth mwyach." Bam haeddiannol ar y 
rhai na ddygant ffrwyth yw diffrwythder bamol, fel ag y mae dallineb 
bamol yn gymhwys gofib ar y rhai nad "yw gymmeradwy ^nddynt 
" gadw Duw yn eu gwybodaeth " (Ehuf. i. 28.). Yr oedd dyddiau prawf 
Israel ar ben. " Tair hlynedd *' y daethai Arglwydd y winllan i geisio 
ffrwyth ar y flSgysbren, a blanasai Efe, heb gael dim. Goddefesid iddo 
sefyll hyd derfyn eithaf hir-amynedd, ond rhaid oedd yn awr gyhoeddi y 
ddedfryd, " Tor ef i lawr. Etto nid yw y ddedfryd ysprydol ar Israel, 
''mor anobeithiol a'r fam ar y fiBgysbren diffrwyth. Isi chaed byth 
" ddeilen amo ef." Ond am ganghenau Israel, " Hwy, onid arhoeant 
" yn anghrediniaeth, a impir i mewn ; canys fe all Buw ea hlmpio hwy 
" i mewn drachefh " (Rhuf. xi. 23.). 

Dyma yr unig wyrth a wnaeth yr lesu o fam a dinystr yn gwbl ; o 
herwydd nid oedd dinystr y moch yn wyrth, ond digwyddiad yn dilyn 
gwyrth dmgaredd. Pe na buasai gennym ni engraifft o wyrth fel 
Son, a fuasem ni ddim yn rhy dueddol i feddwl yn unig am " ddaioni," 
gan a*nghofio "toster" Duw? "Etto, gwnaeth lesu Grist wyrthiau 
*■ aneirif o dmgaredd ar ddynion ; ond dim ond un o fitfn, a honno a'r 
"bren" (Trench). 

20. " A phan welodd y dlsgybllon." Deallwn oddi wrth St. Marc 
mai y boreu drannoeth y bu hyn. Y mae St Matthew yn crynhoi 
yr boll amgylchiadau i un hanesyn, er mwyn cyfleu y cyfen yn llawn 
ger bron y darUenydd ar unwaith (Gwel ar xx. 29 a nodyn ar 1.). Y mae 
yn debyg y buasai i*r lesu fyned heibio i*r fiBgysbren wrth ddychwelyd i 
fynydd yr Olew-wydd yn yr hwyr, ond na sylwasai y disgyblion amo am 
ei bod yn dywyll: Boreu drannoeth (dydd Mawrth) y gwelsant efibith 
y ddedfryd amo. 



St. MATTHEW, XXI 

Yn wir meddaf i-chwi, Oa ^ bydd geanych ffydd, ac o.C;3Q. 
heb ^ammeu, ni wnewch yn iim'g hyn a w^utethum^v^ri.ii.To. 
i i'r flBgysbreu, •eithr hefyd, oa dywedwch wrth yn^'a^"'^ 
mynydd hwD, Coder di i fynu, a bwrier di i'r mox ; © i cor. is. 2. 
byimy a fydd. 

22 A P iJia beth bynnas; a ofynoeh me\m gweddi pj»«»- t. 7. 
gan gredu, chwi a 1 derbyniwch. laKocm 

. ' . a 6. 14. ' ' 

23 IT Ac wedi ei ddyfod ef i'r deml, yr arch-offeiir- 
iaid a henuriaid y bobl a ddaethant atto fel yr oedd 

efe yn athrawiaethu, gan ddy wedyd, ^ Trwy "ba awd- q kx. 2. 14 
nrdod yr wyt ti yn gwneuthur y pethau hyn? a i^?27.^* 
phwy a Toddes i ti yr awdurdod hon ? 

24 A'r lesu a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, 
Minnau a ofynaf i chwiihau nn gair, yr hvm os 
mynegweh i mi, minnau a fynegaf 1 chwithan trwy 
ba awdnrdod yr wyf yn gwnentaur y pethan hyn. 

25 IBedydd loan, ba le yr oedd ? ai o'r nef, ai 

as. " Mown gweOdi." Gwe^i yw amwifig ffydd ; a ffydd yw 
enaid mewnol gweddi. •* Crediniaeth " yw gwraidd cryfder gweddi'. 
Ond t^edia Wth t Nid eredu y bydd Vn* gweddi gael ei chs^attau 
ya union fel y dywuneoi ni ; ond creda y cauia,tta Duw yr hyn fyddo 
oreu. Os na all y gweddiwr ddweyd, " Nid fel yr wyf fi yn ewyllysio^ 
" end fel yr wyt Ti " (xxvi. 39.), nid yw y weddi a flydd «yn hoUoL 
Gwi hynny rbaid oymmeryd yr addewid " chwi a dderbyniwoi," fewn 
terfynau yr ammod, O4 yw yn unol ag ewyllya £)uw er W ogoiuant £^ 
a'n Ues uinnau. 

23—27. Glofyn am Awdnrdod ein Hotr^lwydd. 

St. Marc xi. 2T— 33. St. Luc xx. 1—8. 

23. " Trwy ba awdurdod." Os ydyni yn ein He wrth gymmeryd yx 
banes yn St Marc fel yr hwn a ddyry y cyfrif manylaf o amseriad y 
rhanau hyn o*r adroddiad ysprydoledig (Gwel Nodyn ar 1.),. dodwyd y 

fofyniad uchod i'n Hiachawdw]: y diwmod ar ol iddo mewn eiddigedd 
uwiol fwrw allan y rhai oedd yn prynu ac, yn gwerthu yn y deml. 
Cynunerodd Ei ymweliad cyntaf a'r deml le ar Sul y Blodau, Ei phure- 
digaeth oddi wrth y prynwyr, a*r gwerthwyr, ar dydd Llun, a'r ym- 
holiad, y cyfeirir atto, felly, ar dydd Mawrth (Cydmarer St Marc xi. 
11, 12, 16, 19, a 27.). Y mae y gofyniad^ " Trwy ba awdurdod yr wyt 
" Ti yn gwneuthur y pethau hyn ? " yn cyfeirio yn naturiol at y bwjw 
allan o*r deml. Yn aebyg iawn y gofynai yr luddewon ar yr achlysur 
blaenorol, " P^ arwydd yn wyt Ti yn ei ddangos 1 " (St loan ii. 18.), 
Yr oedd y weithred yn un na buasai neb yn beiddio ei gwneyd b^b 
awdurdod neillduol, neu aJlu neillduol i bron Dwyfol anfoniad. 
25. •* Bedydd loan." Buasai atteb uniawn i'r gofyniad hwn qiddp 



I m I J* 



21. '* O9 bydd gennyeh ffydd,** Gwel ar xyii. 20. a St. Luq snoi 6. 



St. MATTHEW, XXI. 

. O.C.30. ddynion ? A hwy a ymresymmasant yn en pUth 
en hnnain, gan ddywedyd, Os djrwedwn, O'r nef ; 
efe a ddjrwed wrthym, Pa ham gan hynny na's cre- 
dasoch'ef? 

26 Ond OS dywedwn, ddynion; y mae amom 
rwm.14.6. ofii y bobl I ' canys y mae pawb yn cynuneryd loan 

"^ ' ' megis prophwyd. 

27 A hwy a attebasant i'r lesu, ac a ddywedasant, 
Ni wyddom ni» Ac yntan a ddywedodd wrthynt, 
Nid wjrf finnan yn dywedyd i chwi trwy ba awanr- 
dod yr wyf yn gwnenthur y pethan hyn. 

28 K Ond beth dybygwch chwi ? Yr oedd gan wr 
ddau fab : ac efe a ddaeth at y cyntaf, ac a ddy- 
wedodd, Fy mab, dos, gweithia heddyw yn fy ngwin- 
Han. 

Crist yn atteb cywir i ofyniad yr Arch-ofieiriaid a*r henuriaid. Os oedd 
loan Fedyddiwr wedi ei anfon gan Dduw, a'i Fedydd o*r nef, rhaid iddynt 
^^u ynddo ; ond yna rhaid fuasai iddynt gredu Dwyfol awdordod 
Crist hefyd ; o herwydd tystiolaethasai loan am dano mai Efe oedd 
" Mab Duw " (St loan i. 34.). 

•* Os dywedwn," &o. Y ikiae yr ymresymmiad hwn o eiddo *r Arch- 
offeiriaid yn deilwng iawn o'n sylw, gan ei fod yn dangos cyflwr ea 
meddwl. Nid oeddynt yn gofalu dim pa beth oedd yn loir, ond pa beth 
oedd yn fantemol. Nid oeddynt yn ceisio gwirionedd. Ea hunie 
amcan oedd rhoddi atteb diogil, Ymdrechent wneyd yn gaU ac nid 
yn gyfiavm. A chan na e^llysient wybod y gwirionedd, ni ddywedodd 
yr lesu wrthynt ; canys ni buasai hynny ddun amgen na thaflu gemau o 
blaen y moch. 

28—32. Dammeg y Ddau Fab. 

28. ** Beth dybygwch chwi P " Y mae crssylltiad agos rhwng y 
ddammeg hon a'r ymddiddan blaenoroL Decnreua y gyfres honno o 
ddamhegion, a rhybuddion, yn y rhai yr ymdrechai ein Harglwydd 
arwain yr laddewon i adnabod eu cyflwr pechadums a pheiyglus. Er 
mwyn gwnenthur hynny argyhoeddai a chondemniai eu hunan-gyfiawn- 
der a'u rhagrith. Y dinoethiad yma o*u gwir gymmeriadau a gynhyr- 
fodd yr luddewon mor fawr, — nid i edifeirwch, canys yr oedd eu calonau 
yn rhy galedion i hynny,— ond i*r lath eithafion o ddigasedd a digofaint, 
nes o*r diwedd llychwino o honynt eu dwylaw yng ngwaed y Cyfiawn, 
yn ol " terfynedig gynghor a rhagwybodaeth Duw (Act. ii. 23.). 

" Dau Fab." Cynddrychiola y ddau feb ddau dosbarth ym mysg yr 
luddewon, fel y gwelir oddi wrth adnod 81 ; ac wrth gwrs y ddau 
dosbarth o bersonau bob amser a attebant iddynt Pe na buasai i*n 
Harglwydd aml^gu cymhwysiad y geiriau Ei Hun (yn 31 a 32.) buasem 
ni yn naturiol i feddwl mai y cenhedloedd a feddylid wrth y mab 
hynaf, a'r luddewon wrth yr ieuengaf, fel ag y ewneir gan rai esbonwyr. 
Ni ddangofiir y gwrthgyferbyniad hwn yn y ddammeg bresenol ; yn y 
naaafy gwneir. 



St. MATTHEW, XXL 

29 Ac yntau a attebodd ac a ddywedodd, Nid af : o.c.30. 
ond wedi hynny efe a edifarhaodd, ac a aeth. 

30 A phan ddaeth efe at yr ail, efe a ddyweiodd 

Jr nn modd. Ac efe a attebodd ac a ddywedodd, 
[yfi a af, ardwydd ; ac nid aeth efe. 

31 Pa un or ddau a wnaeth ewyllys y tad 1 Dy- 
wedasant wrtho, Y cyntaf. Yr lesu a ddywedodd 
wrthynt, Yn "wir meddaf i chwi, yr a'r publicanod«Lac7.29, 
a'r putteiniaid i mewn i deymas Dduw o'ch blaen '"• 
chwi. 

32 Canysdaeth *Ioan attoch yn flforddcyfiawnder,tpen.3.i,&c. 
ac ni chredasoch ef ; '^ond y publicanod a'r puttei)i-«Lacai2, 
iaid a'i credasant ef : chwithau, yn gweled, nid edi- '^• 
farhasoch wedi hynny, fel y credeeh e£ 



29. "ITid af."' Cynddrychiola y mab hwn y "publicanod a'r putte- 
"iniaid," y rhai oddynt droeeddwyr agored, hyfion, a gwirfoddol, o 
gyfiaith Duw ; ond, yn gymmaiut a'u bod yn cydnabod eu hunain yn 
droseddwyr y maent yn twj tebyg o gael, eu dwyn i edifeirwch. 

30. •* Myfl, a k£, Arglwydd." Dyma atteb y Phariseaid a*r Ysgiif- 
enyddion. Y mae yma ddigon o broflfes. Yr oeddynt hyd yn nod yn 
Uawn aiddgarwch dros gyfraith Duw. Etto, gan eu bod yn tybio, yn eu 
hanwybodaeth o'i gwir ofynion hi, mai bwynt hwy eu bunain oedd yr 
unig rai a'i cadwent hi, chwyddasai eu balchder a'u hunan-gyfiawnder i'r 
fath raddau, fel n& thybient eu hunain mewn anghen edifeirwch, ac 
felly nis ceisient ef. 

31. " Y oyntaf." Y mae yn debyg nad oedd gan y rhai y rhoddee yr 
lesu y gofyniad iddynt yr un ddychymmyg pa fodd yr ydoedd ar fedr 
cymhwyso y ddammeg. Ond, hyd yn nod pe amheuent y byddai yn eu 
herbyn hwy, nis gallent osgoi rhoddi atteb yn awr. Nis gallent yn 
bresenol ddweyd, "Nis gwyddom ni." Yna dadganodd yr lesu y 
ddedfryd ddifrifol a ganlyn : ac o mor chwithig y seiniai yng nghlustiau 
y rhai hynny " oeddynt yn hyderu amynt eu hunain eu bod yn gyfiawn, 
"ac yn dTystyru eraill" (St. Luc xviii. 9.). 

" Yn wip meddaf i chwi," &o. Gofalwn sylwi ar yr hyn a ddywedai 
Crist. Nid yw yn dweyd fod y "publicanod a'r pechaduriaid, sef y 
cymmeriadau gwaethaf ac isaf ym mysg bobl, yn well n'ar Phariseaid 
moesol a pharchus o'r gyfraith, ond hunan-ddigonol. Nid y w yn dweyd 
fod yn well atteb " Na wnaf." i orchymyn Duw, na dweyd, " Myfi a 
"af, Arglwydd," ac esgeulus gwneuthur. Yr hyn a ddywedodd Efe 
mewn gwirionedd yw fod y rhai a wrtbodasent ufuddhau i alwad Duw 
unwaith, ond gwedi hynny a edifarhasant, yn well na*r rhai a gymmer- 
ant amynt y broflfes, ond heb fyned ym mhellach na hynny. 

32. "Yn ffordd cyflawnder.** Hynny yw, gan ddysgu, a rhoddi 
mewn arferiad, y cyfiawnder ag y pronesent hwy ufuddhau iddo. 

"Ohwithau, yn gweled." Er gweled o'r Phariseaid ffrwythau 
daionus gweinidogaeth loan Fedyddiwr ar y publicanod a'r putteiniaid, 
ni chredasant ac nid edifarhasant 



&r. MATTHEW, XXL 

ac>3a 33 f Clywch ddammeg aralL Yr oedd rhyw ddyA 
X p«. 80. 9. * berchen ty, yr hwn a blannodd winllan, ac a oso* 

KlSi:!.*!^* dodd gaa yn ei chykh hi, ac a gloddiodd ynddi wia- 
i'^i^^\^ wryf, ac a adeiladodd dwr, ac a i gosododd hi allaa 
■ Can 8 iL ^ lafurwyr, ac a ^ aeth oddi cartre£ 
'12. ^ ' 34 A phan uesaodd amser ffirwythau, efe a ddan- 
*aS"i6*^^*foiiodd ei weision at y llafurw^r, i "dderbyn ei 

SLt^S ffrwythauhi. 

Art tM^' 3^ A'r • llafurwyr a ddaliaaaat ei weision ef, m 

lThes.2.i5. Heb. 11. 36, 37. 

33 — 46. Dammeg y Llafdrwyr drygiontifl, 

St Marc xii. 1—12. St. Luc xx. 9—19. 

38. " Owinllan." Cyffelybir y genhedl luddewig yn ami yn yr Hen 
Destament i winllan. x ddwy engraifft fwyaf adnabydduB ydyw Salm 
80 a dechreu Esaiah v. Hwyracn mai mwy cywir yw dweyd fod y 
winllan yn y ddanuneg hon yn darlunio teymas Dduw ar y ddaear 
(Gwel 43.). Y mae y rhan ^ntaf o honi yn hanesiol yn darlunio yr 
hyn a wnaed yn yr Eglw^fs luddewig ; ac y mae y rhaja acall yn bro* 
phwydol am farwolaeth Crist Ei Hun, a*r canlyniadau o hynny. WrtU 
" osod cae o'i chylch,** ac " adeiladu twr " ynddi, arwyddocceir yr hyn a 
wnaethai Duw drosti, fel y dywed trwy y prophwyd Esaiah. " Beth 
" oedd iw wneuthur yn ychwaneg i'm gwinllan nac a wnaethum ynddi 
(v. 4.). Gwedi gorphen pob peth yn nhrefniad y winllan " gofiodwyd " 
hi " i lafurwyr " y rhai oeddynt i dalu iw Harglwydd ran o*r cynnyrch 
neu fFrwyth. Yr luddewon, yn llywodraethwyr ac athrawon, yn y lie 
cyntaf, ac yna, holl gorph y genhedl, oedd y llafurwyr. Yr oeddynt oil 
yn rhwym o roddi o'r ffVwytn i Dduw, y blaenoriaid yn fwyaf cyfrifol^ 
a'r gweddill yn ol eu manteision. Felly yn yr Eglwys Gnstionogpl y 
mae pob un yn gyfrifol am ei flrwylii hi, a lies yr dl o honL 

" Ao a aetb oddi cartref." Pan ddywedir hyn am i>duw yn Ei 
ymddygiad at y genhedl luddewig rhaid ei gymmeryd i arwyddoccau Ei 
ymneillduad ymddango&iadd oddi wrthynt, fel y gellir dweyd iddo 
wneyd ar ol dodi iddyut y Gyfraith trwy Moses, a'u rhodm mewn, 
meddiant o wlad Canaan, rrya hynny, gadawodd hwynt ar brawf, heb 
amlygu iddynt Ei ewyllys union gyrchol, trwy foddion Goruwch'* 
naturiol, oddi eithr codi prophwydi ar wahanol amserau iw d^sgu a*u 
rhybuddio, a'u hannog at eu dyledswyddau (Gwel ar Ac yn y uoi Efe a 
aeth oddi cartref, xxv. 16.). 

84. •* Amser fltwytbau," Hynny yw, pa bryd bvnnag v dylasai 
ymddygiad Daw yn Ei drugareddau a*i rybuddion ga^l effaitn bribdol 
amom. Pa bryd bynnag y byddai iddo yn gjfiawn ddisgwyl ffrwytb 
cyfiawnder aniom. Neu hwyrach y cymmer i mewn y syniad y dylem 
ddangos ein flfrwythau daionus yn fwy amlwg pa bryd bynnag y bydd 
iw ymddygiad amlwg a ni ein dwyn i deimlo ei fod yn galw amom. 
Er ein bod i ddwyn ffrwyth cyfiawnder bob amser, y mae. amserau yn 
digwydd pan y gofynir arddangosiad neiUduol o hynny. 

" Ei weision." Sef y prophwydi a anfonai Duw i ddysga a rhybudd- 
io y bobl. 

9t. "A.'^ UaAirwyr a ddaliMant ei weision." Ysgrifena St. Paul 



St. MATTHEW, XXI. 

xm a garasant, ac arall a laddaflant^ ac arall a lal^- oo-^ 
ddiasant. 

36 Tracheal, efe a anfonodd weifldon eraill, fwy 
na'r rhai cyntaf : a hwy a wnaethant iddynt yr im 
modd. 

37 Ae yn ddiweddaf d\, efe a anfionodd atfynt ei 

Mf d han, gan ddywedyd, 5wy a baT€iiant fy^niW 
mab i ett^ka. 

38 A i*an vfdodA j Haforw^ y mab, bwy a ddy- rS'.?' ^• 
wedasant yn en plith eu hun, ^ Hwn yw'r ettfedd ; St 4 w®* 
°deuweh, Uaddwn ef, a daliwn ei etifeddiaeth et d^.a6.fio, 

39 * Ac wedi iddynt ei ddal, liwy a*i bwriasant ef ]»^m^i4 4% 
aUoa o't ^millan, ac aV Uaddasant; Lii'e22.64, 

40 Am hyaiiy paa ddel arglwydd j winllan, pa i^ni8.i2, 
betb a vmsk efe I'r Daftjrwfr hyzngr? £^2:23. 



am Saint yr Hen Destament, '* Ao efalH a gairaaat brofedigiieth trwy 
*' vatwar a fflangellaa, ie trwy rwyooiau heifjd a charchar : Hnvynt hiry 
'^ a labyddiwyd, a dorrwyd a llif, a dtmtiwyd, a lB4dwyd yu fsas^ a'f 

" cleddyf (Heb. xii. 36, 37.). 

87. " Ei fob Ei Hun." "Un ]i|ab, Ei AnWylyi" (St, Marc). Yn 
yr ymadrodd " Hwy a barchant fy mab i," dysgrifir Duw fel yn defiiy- 
ddia dull teddwl ae iaitb ddynol, fel ag j gwneir yn ^f&edin yn ^ 
Bibl. Gwyddai Duw yn kollol na byddai i'? luddewon '^barcbu Ei 
" Fab Ef ;" ond ni sonir am ddim ond agweddion idlanol Ei ymddygiad 
Ef yn y ddammeg ; ao ymddygai Duw at yr luddewon, fel y gwna bob 
amser attorn ninnaa fel gweil^redwyr rb^rddiba eu hewytlys i ddewiid 
neu wrthod. 

88. <* Hwa yw yx* Etifedd.'^ Gwnaetii Duw Ei Fab '< Yn Bti&dd 
" pob peth " (Heb. i. 2.), a bynny yn Ei ifatur Ddpui, ac fel Brenhin 
|Qi deyrnas, sef Ei EglwyB. 

''Peuwoh, lladdwti "Ef," Gwnaetbai yr luddewon bynr yn bared, 
o berwydd yr oeddynt eiaioee gwedi ymgynghori ar ol adgyfodiad 
LazaruB "iw ladd ef " (St loan xi. 63.). Mor llwyr yr an%ga Efe 
iddynt ddirgelion eu calonaUy a'u hamcanion Uofriiddaog. Yr oedd 
Joseph yn gysgpd cyflawn Grist pen y dywedodd ei Iroayr am dana 
" Deuwch gan hynny yn awr, a Uaddwn ef (Gen. xxxvli. 20.). 

« A cUliwn Ei etifeddiaetb ef." "* A'r etifdldiaetfar frdd eiddom ni," 
medd St. Marc. Yr oedd yr luddewon yn ofni cdUi eu breifitiau 
cenbedlaethol yn fwy na dim ; a phan ddael^ CrisI i wneutbur £i< 
EglwyB yn un Gatholig, sef yn agpred i gofleidio pob Hwyth Bd iaith ar 
chenhedl dan y i^f, yn ei chynuaond^b, yn lie mi bobl, yr oeddynt yn 
mawr dramgwyddo, ac yn gwrthwynebn bynny, Buaseat ftt «idw ^i' 
etifeddiaeth yn eiddynt eu hunain^ pe gallasent. Dym^l yn wir oedd 
eu bamcan wrth roddi yr lesu i farwolaeth (St. loan xi. 48 — 50.). 

89. ••Bwriasant ef aUan.*' Sylwer mor fanwl v prophwydai €inr 
Harglwydd y dloddefai Efe " tu allaa irp porth " (Sei, xiii. 12.), 



St. MATTHEW, XXI 

O.C.8a 41 Hwy a ddywedasant wrtho, ® Efe a ddifetha yn 

• Lac 21. 24. llwyT J aynioii drwg hynny, ae a esyd y winllan 

f ArtM^k i lafurwyr eraill, 'y rhai a dalant iddo y ffrwythau 

:}U yn eu hamaeran. . , ^ 

BSf?9 ^2 Yr lesu a ddywedodd wrthynt, « Oni ddarllen- 

»io, all. agoch chwi ended yn yr ysgryttiyran, Y maen a 

'^ 4?iL *' wrthodddd yr adeiladw;^, hwn a wnaethpwyd 

f lrtr\^'7. ya toen oongl : gan yr Arglwydd y gwnaethpwyd 

hyn, a rhsrfedd yw yn ein golwg Hi P ?■• us. 22, 23. 

n pen. 8. 12. ^^ ^^ tyony meddaf i chwi, Y dyg^r ^ teymas 
I Baal. 8. 14^ Dduw oddi amoch chwi, ao a'i rhoddir i genedl 

zech. 12. 3. a ddygo ei flfrwythau. 

fF^2.&' 44 A phwy bynnag a 'syrthio ar y maen hwn,. 

41. " "Efe a ddifetha yn Uwyr." ArwyddoocS hyn fwy na gwr- 
thodiad yr luddewon. Cynnwysa brophwydoliaeth eglur o'r dlnystr 
truenus a oddiweddodd Jerosalem o ddeutu deugain mlynedd gwedi 
hyn. 

" Iilaftirwyr eraiU." Yr Eglwys Gristionogol ag y i^d yn gwneyd 
i fynu deymas bresenol Duw ar y ddaear yw y rnai hyn. IJn o'r 
pechodau parod i amgylchu deiliaid Eglwys y Duw byw ydyw tueddu 
i wneuthur gwinllan eu Harglwydd yn eiddo iddynt eu hunain. T 
mae Duw yn sicr gospi y rhai a wnant hynny trwy gymmeryd y 
winllan oddi amynt. Gk)goniant Duw ac acnubiaeth eneidiau ddylu 
fod ein hunig amcan. 

"7 rhai a dalant iddo y fESrwythau yn en hamaeran." Etto 
gallant hwythau droi yn anffyddlawn. Deftiyddia St. Paul y geiriau 
rhyfeddol a ganlyn wrth annerch y Genhedloedd y rhai a impiasai Efe 
i mewn yn lie y ** Canghenau naturiol, " sef yr luddewon, Daioni i ti, 
" OS arhosi yn Ei ddaioni Ef:oa amgen, torrir ditiiau hefyd ymaith " 
(Bhuf. xi. &,), Dylem sylwi fel y dy wed St. Luc i'r bobl ar ol clywed 
y ddedfryd ar y llafurwyr drygionus, ac hwyrach ddeall ei hystyr, waeddi 
aUan " Na atto Duw." 

42. " Y maen." Difynir y geiriau hyn o'r un Salm (118.) ag y 
^mmerai y bobl eu Hosannaa (Gwel ad. 9.). Y " Maen yw Crist 
Yr "Adeiladwyr" yw yr luddewon. "Pen y gond" y lie mwyaf 
pwysig ac anrhydeddus yn yr Adeilad. A'r adeilad yw yr Eglwys. 
Khwymai y " Pen congl feen " ddau for yr adeilad yng nghyd, fel y 
cyssyllta Grist luddew a Chenhedl ddyn (Cydmarer Act. iv. 11. Eph. ii, 
20—22. 1 St. Petr ii. 6, 7.). 

48. " Dygir teymas Dduw oddi amooh ohwt'' Llefam ein Har- 
glwydd yn ^lur ac agored yma. Nid oes ganddo amcan mwyach i 
gadw gorchudd droa ddirgelion Ei deymaa (Gwel ar xiii. 11.). Ym- 
arecha yn awr argyhoeddi yr luddewon o*u pechodau. 

44. "▲ phwy bynnag a ayrth ar y maen hwn." Bu i'r rhai a 
wrthwynebaaant, ac a dramgwyddaaant wrth Griat, ayrtiiio ar y maen 



41. **Hwy a ddywedasant wrtho." Yn 
St. Marc fk St. Luc priodolir y geiriau 
liyn i Orj4, ond eu cymhwyao enau ei 



wrandawyr yn ddiau a wuaeth, ar ol eu 
gwaflgu iw cyffeeu. ^ 



St. MATTHEW, XXTL 

efe a ddryllir : ac ar bwy bynnag y syrthio, efe a'i .^c.ao. 
^ m&l ef yn chwilfriw! k bmi. 00^ 

45 A phan glybn'r arch-offeiriaid a'r Phariseaid "** 
ei ddamnegion ef, hwy a wybuant mai am danynt 

bwy y dywedai efe. ' 

46 Ao a hwy yn ceisio ei ddala, hwy a ofnasant 

y torfeydd; am en bod yn ei ^gymmeryd ef feliad.ii. 
prophwyd. 1^7.46. 

PENNOD XXn. 

1 Damtneg pviodas fnah y hrenhin, 9 QaitoedigcLeth p Cenheettoedd. 
12 Cospedigaelh vr htm nid oedd ganddo loisg briodas. 15 T dt^id 
talu teym-ged t VeMr. 23 Crist yn cau ec^fnau *r Shdueeaid yngkyleh 
yr adgyfoaicLd ; 34 i/» aUth y cyfireMiitor^ paunmoy gorehymyn eyr^ 
taf^ a V mawr; 41 aeyn hdt^r^hariseata ynohylch y Measias, 

A'R lesu a attebodd, *ac a lefarodd wrthynt dra-»^uoi4.i6. 
ebefii mewn damhegion, gan ddywedyd, * * * 

2 Cyffelyb yw teymas nefcedd i ryw frenhin a 
wnaetii briodas iV fab, 

3 Ac a ddanfonodd ei weision i alw y rhai a wa- 
hoddaad i'r briodas : a^ ni fyiment hwy ddyfod. 

hwimw. " Drylliwyd " hwy. Syrthiasant amo, a drylliwyd hwy yn 
fawr, ond etto yr oedd gobaith iddynt gyfodi. Ond y mae y dydd 
yn dyfod pan na bydd i ddynion dramgwyddo wrth Grist, eithr y daw 
Crist Ei Hun iw bamu hwr, a dial ar Ei elynion. Ar pwy bynnag y 
i^nrth Efe y pryd hwnnw, Efe a'i wSl yn chwilfriw, yn Ei gyfiawnder 
llym, ac ni oydd gwaredigaeth. 

45. " Yp arch-offeiriaid ar Fhariseaid." Dywed y Tri Efengylydd 
mai canlyniad y ceryddon eglur hyn fu i*r luddewon lidio a phender- 
fynuEiladdEl , 

PENNOD XXn. 
1—14. Dammeg priodas Mab y Brenhin, ^""' 

2. *• Priodas iw fab.** T wledd bri'odas ydyw y digwyddiad y sylfaenir 
y ddanuneg ami ; ac etto nid yw y bifodas ei hnn heb ei harwyddoccad, 
herwydd cydmerir Otist yn yr Ysgfythyrau i Biiodfab, a*r Eglwys i 
biiodasferch (Gwel hefyd Eph. v. 26—27, 32.). Y mae y wledd yma, 
yn arwyddoccdu dedwyddwch a breintiau teyrnas nefoedd, fel y gwna 
dammeg y Swpper Mawr yn St. Luc (xiv.). Sylwer fel y mae ein 
Hiachawdwr yn Hefaru yma yn Uawer mwy amlwg am ei berihynas 
Fabol i Dduw. 

8. "I alw y rhai a wahoddasid." Yr oeddynt wedi derbyn gwa- 
hoddiad blaenorol, ac nid oedd y galw presenol ond mynegiad iddynt fod 

1. Braidd y mae anghen 8]rlwi mai weled y gwahaniaeth yn y loaiiylion^ yn 
dwy ddammeg wohanol iw gilydd yw gyetal a'r amgylchiadau o dan ba rai en 



dammeg Priodae Mab y BrenbiD, a 
danuneg y Swpper Mawr 3ni St> Lnc 
(ziT. 1&~21). Gall y neb a fynno 



llefarwyd. 

2. **Cyffdyh yw teymas n^Q^^ 
Gwel jKai« xl 16. - 

oa 



St, KATIHEW, XXTT- 

o«o«8^ 4 Trachfifii efe a anfonodd wdocm ^raOI, gan ddy- 
wedyd, Dywedwch wrih y rhai a wahoddwjd, Wde, 
i»i>iH-.9.2L ^rMoeis fy n^aaimw : "^ fj ye^^ 

a laddwyd, a plu>b petii i^dd barod: deuweh i'r 
bnoda& 

6 A h^ jD. ddiystyr gaadd^t^ a aethant ymaith, 
im i V faes, ae ami i'w fitanaeh : 

6 AV lleill a ddaliasant ei weifflon eS^ ac a'ti 
bammharchasant, ac a'u lladdasant. 

7 A phan ^Ijbn'r brenbin, efe a lidiodd; ac a 
eDtfi.9.26. ddanfonodd a ^looedd, ac a ddinjskriodd j llei* 

^^^'^' ddiaJd bynny, ac a lofl^odd eu dinas bwynt. 

8 Yq/i efe a ddywedodd vrtb ei weimoDi, Yn wir 
y briodas sydd barod, ond y rbai a waboddafiid nid 

4^10. IX oeddynt * deilwng. 

Act 18. 46. 9 Ewcb gan bynny i'r prif-fl^rrdd, a cbynnifer ag 
a gi^oeh, gwahoddwcb i 'r briodas. 

10 A'r gweision bynny a aethant allan i'r prif- 
• Mn.u.a8, fl^^dd^ ac a ^gas^asant yngh^d gynnifer oil ag 

a gawsant, drwg a da : a llanwyd y briodas o wa- 
hoddedigiot. 

11 A pban ddaetb y brenbin i mewa i weled y 

pob peth yn barod i ddyfod i'r biTodfts. Tr luddewoB oedd y gwahodd- 
edigion: cowsent y ffwahoddiad crntaf trwy weinidogaeth Moies a'r 
Frophwydi ; a'r alwad a mynegiad rod pob peth yn barod drachefii, gan 
loan Fedyddivr, a phrogeth^Tr cyntaf yr Efengyl, neu y deyraas. 
Felly ag amset y Testament Newydd yn un% y mae a wnelo y ddaTnmeg 
hon. 

4, " 'Weision eraiU." Yr Apostolion a phregethwyr cynfaf yr Efeng- 
yl a feddylir yn neillduol yma^ y rhai a aethant allan yn llawn gwres 
cariad i erfyn gyd a thaerineb angerddol ar yr luddfiwon.ddyffxl i mewn 
ar ol tywaJltlad yr Ygpiryd Okn^ 

6. '* A hWT 7n ddlyslijr flanddynt*" Y ooae y xfaan hon o'ti hym- 
ddygiad yn cael ei ddarlunio yn llawer laanyladi yn nammeg y Sivpper 
Mawr (Gwel ar St Luc siv. 18— ao.). 

6» " A'r UeiU a ddalia«aot ei weision." Byma ddadun byw o ddfo- 
ddefiadau y merthyron QmHoDO^ cyntefig* &1 ag y cair daslnn o ddi- 
oddefiadau y pn^hwydi 4an yv ^em Destomemt yn naounfig y Uafiir- 
^^ drygipmis (Qwel uc xxi^ 36.), 

7. ** A ddanfonodd ei luoedd." Byddlnoedd y Bhufeiniaid oeddyDt, 
y rhai a. defoyddiodd Duw fet Bi offerynaa adiaa i gospi y genhedl 
am eiiip^lioaaa bwy, a Uosgi '' eu dioas," aaf iermalusk (GweL ar 
zxiv. 21.). 

10. " Drwg a da." Y mae drws Eglwys Weledig Crist ar y ddaefff Tn 
agpred i ba^wb oil Bhoddir gwahoddiad i bawb. Gall pawb fjmecT i 
mewn (Gwel damhegion yr e&au a^'r Rhwyd a fwriwyd i*r mpr xiii.). 

U* ''A pban dsStyfiSh j bsaz^Un i welad 7 flpra^oddadi^oo.'* 



&T. MATTHEW, Xxrt 

gwahoddedigian, efe a gaaafa yno ddyn 'heb mag ^-^-^ ' 
priodas am dano : '11^^24: 

001.9.10,11 Da*.&4. al6.16. al9.a. 

■ • ■ — • f — - ■ 

Pyma ail ddidoliad yn cymmeryd He. Cptanetodd j didoUad cyntaf le 
rhwng y rhai a wrthodasant y ffwahoddiad, a*r rhai a ddaethant 1 me^wn. 
Owrthododd un dosbarth ddyfod i'r Eglwjrs ^eledig, ond daeth eraill. 
Ond etto cymmer yittchtnliad le ym mhlith y rhai a ddaethant i mewn, 
fdl y gellir didoli rhwng y rhai a rodiant yn adda§ iw ^Wedigaetii 
nefol, a*r rhai nad ydynt Gristionogion, ond mewn enw a phroffes yn 
nnig (Gwel Trench : a chydmarer dammeg y t)eng Morwyi^. Ond pa 
bryd y daw y brenhin i ipewn i "weled y gwahoddedigion ? Diau mai yn 
niwedd y byd, ptyd y daw iesu Grist Ei Hun i diidoli, y rhai nis gsdl, 
ac ni pherlhyn, iw weision eu didoli yn awt (Gwel ar xiii. 39, 43.). Y 
mae y gair a gyfieithir " i weled " yn yr adnod hon yn air grymus ac 
eang ei ystyr; arwyddocca "chwilio 1 mewn,'* **ed^ch yn fanwl ac 
ystyriol." Ac 0*r edrychiad, yn treiddio hyd ddyfhderoedd eithaf 
dii^lion y galon, a ddyry Crist, pan yn galw yr holl genhedloedd ger Ei 
fron 1 Fam y Dydd Mawr 1 

•• Bdyn." Am un dyn y crybwyllil", nid i'n harWain i feddwl vaai 
;fchydig Qrdd yno fel y dyn hwn, ond i was(^ at ein hystyrilieth eia 
cyfiSfoldeb mawr personol. Bydd bam y djdd olaf yn chwilio oyflwr po!^ 
nn ar ben ei hun (Gwel ar y flSgysbren difl6wyth, St. Luc xiii. 6.). 

*' Chw^Bg pnodas.^' Meddylia rhai y damBrid y wi^ pJtTodas gan y 
^wahoddwr i bob un o*r gwahoddedigion, oba y mae hyn yn die, amneus. 
Gwell yw cymHieryd y geiriau 1 arwyddocc^ i*r dyn hwn ddyfod heb 
ymwisgo mewn dull gweddus. Baetii i mewn heb wisg weddus i*r lie 
a*r amgylchiad am dimo. Ond pa beth yw yr ystyr ysprydol sydd i'r 
"wisg priodas r* Bu llawer ddadleu yng nghylch hyn. Myn rhai 
mai cynawnder cyiirifol yw, y eyfiawnder pernaith, yr hwn nid yw 
eiddom ynom ein hunain, ond a ^yfrifa Duw 0*1 rad ras i'r rhai oil sydd 
ganddynt wir a bywiol %dd yn ei Fab Ef. Y mae eraill yn llawn mot 
hyderus ddal aUan mai y sancteiddrwydd personol, "heb yr hwn ni 
chaiff neb weled yr Arglwydd " (Heb. lii. 14.) a feddylir wrth y " Wisg 
" priodas." Dywedant mai y eyfiawnder personol, yr hwn a ddefllia trwy 
sancteiddhad, yr hwn gyfiawndfer, er ei fod yn ammherffaith jmddo ei 
huU) y mae yn rhaid i ni ei feddiannu, os mynnwn fod yn ^dwedig. 
Y mae 'n fdcr gennym fod y ddwy olwg hon yn wir, o leiaf, melm 
rhan, ac unig &i y naiU yw ei bod yn cau allan y llall. Y mae yr holl 
wir yn cofleidio y ddau olygiad. Beth oedd ar ol i'r dynl "Cym* 
" hwysd^r " i gael rhtiaCi o etifeddiaelh y saint yn y gdeuni. Dyma yr 
oil a ddysga y ddammeg. Nid yw yn cyfeirfo at un pwncc neillduol o 
athnawiaetib. Dadgctniswl agored a chy^^edinol ydyw, yn dangos fod yh 
rhaid cael cymhwysder. (Ski os mynnir gofyn, Beth yw cymiiwysder i 
fyned i'r nefoedd ? Ehaid atteb, Nid ffydd heb weithredoedd ; canys 
pe felly tin farw fyddai, ac Nid gweithredoedd heb fiydd, hfir<?ydd ni 
byddai hynny ond hunan-gyfiawnder Phariseaidd, Nid eyfiawnder 
cyfrifol yn unig, canys nis caff neb ei gael ef heb fod yng Nghrist, a rhaid 
i'r rhai sydd yng Nghrist debygu mewti rhyw fesur idcb. Nid cyfiawn- 
had yn unig ychwaith, canys gwaith y Mab yn unig fyddai hynny, heb 
Waith yr Yspryd. Ac nid sancteiddhad yn unig, canys gwaith yr Yspryd 
Glan heb Grist fyddai hynny. Er y gellir son am y naill ar wahan 
oddi wrtib y IMl me^m ymdnniad ft Diwinyddiaeth, nid yw y nfiill ytt 



St. MATTHEW, XXIL 

0.C9Q. 12 Ac efe a ddywedodd wrtho, Y cyfaill, pa fodd 
J daetliost i mewn yma, lieb fod gennyt wisg pri- 
odas 1 Ac yntau a aeth yn fad. 

13 Yna y dywedodd y brenhin wrth y gweinido- 

gion, Rhwymwch ei draed a'i ddwylaw, a chym- 

f pen. 8. 12. mcrwch ef ymaith, a theflwch i'r « tywyUwch eithaf : 

yno y bydd wylofain a rhingcian daiinedl 
kpen.2o.ie. 14 ''Canys llawer sydd wedi eu galw, ac ychydig 
wedi eu dewis. 

15 ^ Yna'r aeth y Phariseaid, ac a gymmerasant 
gyngor pa fodd y rnwydent ef yn ei ymadrodd. 

16 Aliwy a ddanfonasant atto eu (usgyblion yng- 
hyd a'r ELerodianiaid, gan ddywedyd, Athraw, ni 

cymmeryd lie heb y llall mewn fiaith. Cymhwytder i'r nefoedd yw y 
naUl a'r llall gyd a*u gilydd. Ffydd fywiol yw, yn ein dwyn at Grist 
am faddeiiant ac iaclutwdwriaeth, yr hon a dderbynir gan Dduw yn £i 
drugaredd er ein cyfiawnhad ; ac ar yr un pryd tebygolrwydd i Grist, yn 
cael ei dd^rm ym mlaen ynom gan yr xspryd Glan, heb yr hwn ni 
byddai ein nydd ond Uythyren farw, yn lie gweithredydd byw. Mewn 

Sir, cymhwysder i'r nefoedd ydyw yr hyn ag y mae trugaredd y Tad, 
wn y Mab, a nerth yr Yspryd Glan, yn eicr o wneyd erddom ni, ac 
ynom ni, os ewyllysiwn ni. Dyma gyfiawnder yn ei ystyr eangaf, yn 
cynnwys "holl addnmiadau y dyn newydd, ac yeprydol" {Trench), 
A dyma *r ** wisg prlodas a ofyn Duw." 

12. " Ao yntau a aeth yn Aid." €^wn ni ddychymy^ digonedd 
o esgusion a allasai y dyn hwn eu gwneyd, a chyd a*r rhai hwyrach y 
boddlonasai efe ei hun, hyd nes dyfoa o'r brenhin a dodi ei lygaid amo. 
Prysurdeb wrth barattoi, byrder ji amser a ganatteid iddo, pwys a thrar 
flferthion bywyd, ydynt esgusodion hawdd eu gwneyd. Ond ni allai 
ddwyn un ym mlaen y pryd hynny. A pbwy a afl wneuthur y feth 
esgusodion ger bron Uygaid treiddiol y Brenhin 1 

18. " Oymmerwch ef ymaith." Dyma yn union yw y ddedfryd a 
ddysgrifia St. Paul ar yr annuwiol, y rhai a ddioddefimt '* ddinystr tra- 
gywyddol oddi ger bron yr Arglwydd" (2 Thess. i. 9. Gwel ar 
xiii. 41.). 

14. •* Canys llawer sydd wedi eu galw." Yr un geiriau ydyw yr 
adnod hon a'r olaf yn Nammeg y Llafurwyr yn y Winllan (xx. 16.) a 
dangosant ar unwaith nad yw y dyn heb ganddo " wisg prfodas " am 
dano, ond engraiflt o dosbarth helaeth iawn (Gwel ar vii» 14.). 

16^22. Holiadau yng ng^ylch talu teymged i Caesar. 

St. Marc xii. 13—17. St. Luc xx. 20—26. 

. 16. ''Eu disgyblion ynghyd a'r Herodianiaid." Dywed St. Luc 
mai *' cynllwynwyr " (spies) " y rhai a gymmerent am^nt eu bod yn 
"gyfiawn" oeddynt. IVaturiol yw casfflu y cymmerai disgyblion y 
Phariseaid a*r Herodianiaid amynt eu bod yn dadleu a'u giiydd ar y 
pwngc, ac yr ewyllysient i'r lesu benderfynu rbyngddynt Plaid oedd 



fir. MATTHEW, XXn. 

a wyddom dy fod yn eirwir, ac yn dysgu ffordd OO-^' 
Duw mewn gwinonedd, ac nad oes amat ofal rhag 
neb : oblegid nid wyt ti yn edrych ar wyneb dy- 
nion. 

17 Dywed i ni gan hynny, Beth jr wyt ti yn ei 
dybied ? Ai cyfreithlawn rhoddi teym-ged i Cesar, 
ai nid yw f 

18 Ond yr lesu a wybn en drygioni hwy, ac a 
ddywedodd, Pa ham yr ydych yn fy nhemtio i, chwi 
ragrithwyr ? 

19 DangCNSwch i mi arian y deym-ged. A hwy 
a ddygasant atto geiniog. 

20 Ac efe a ddywedSd wrthynt, Eiddo pwy yw 
y ddelwhona'rargraph? 

21 Dywedasant wrtho, Eiddo Cesar. Yna y dy- 
wedodd wrthynt, ^Telwch chwithan yr eiddo Cesar imd. 17.25. 
i Cesar, a'r eiddo Duw i Dduw. at 13. 7. 

yr Herodianiaid yn dal i fynu awduidod Frenhinol Herod (Gwel Nodyn 
ar xvi. 6.). Nid yw yn wybyddus, ac nid yw o bwys ychwaith, pa olwg 
a grmmerai yr ymofynwyr hyn ar y pwngc, gan nad oedd eu ymholiadau 
ond twyll a dichell, er mwyn rhwydo yr lesu i roddi unrhyw atteb, 
ag y gallasent hwy Ei gyhuddo o*i blegid. Yr oedd eu gofyniad yn un 
hynoa gyfrwyo^dl, oherwydd pe buasai ein Hiachawdwr yn rhoddi 
yr atteb syml, " Y mae yn gyfreithlon ** iddynt, buasent yn cynhyrfu y 
bobl iw erbyn, trwy ddweyd W fod yn fiafriol iw gorchfygwyr, y 
Hhufeiniaid. Ac ar y Haw arall pe dywedasai " Nad oedd yn ^rfreith- 
" Ion," buasent (fel y dywed St. Luc) yn Ei ddwyn ger bron Pontius 
Pilate dan y cynudoiad o fradfwriadu yn erbyn Ymerawdwr BhufiEiin 
(St. Luc xxiii. 2.). 

** Wl a wyddom Dy fod yn eirwir." Mor ychydig a wyddent hwy am 
Grist pan y tybient y gallent Ei dwyllo Ef a*u gweniaith ddirmygus. 

18. "Faham yr ydyoh yn Fy nhemtio i, ragrithwyr P" Mor 
ebrwydd a chyflawn y dinoetha ein Harglwydd eu twyll, ao y rhwyga 
'* ymaith gochl eu rhagrith." 

10. " Ceiniog." Dam o arian mewn cylchrediad cyffredin yn y Tir 
Sanctaidd oedd, ond bath Hhufeinaidd, nid luddewig, oedd idao. Gan 
fod yr luddewon dan lywodraeth Khufain y mae yn deby^ y gorfodid 
hwy i ddefnyddio arian Rhufeinig. Gwerth tua saith a dimai oedd y 
geiniog Bufeinaidd (xx. 2.). 

20. " Y ddelw hon a'r argraph." Y " ddelw " oedd darlun o ben 
yr Ymerawdwr ar y geiniog, a'r "argraph" oedd ei enw yn ei am- 
gylchu. 

21. " Telwoh ohwithau yr eiddo Cesar i Cesar," &o. Yn Saesonaeg 
" render," neu ** dychwelwch yr eiddo Cesar i Cesar ; gan arwyddoccftu 
fod yr hyn a ddychwelir yn eiddo yr hwn y dylid dychwelyd iddo. 
Arian bathol RhiiSfain oedd mewn cylchrediad cyfreithlon yng ngwlad 
Judea. Yr oedd y fifaith hon yn ddigon i brofi fod yr luddewon yn 
addef awdurdod Uywodraethol Rhufam amynt. Derbynia ein Har- 



8t. MATTHEW, XXIt 

o.a». 22 A phan glywsant hwy hyn, rhyfeddu a wnaeth- 
ant, a'i adael ex, a myned ymaith. 

23 1[Y dydd hwimw y daeth atto y S&duceaid, 
kAct.23.8. ky j.iiai gy'n dywedyd nad oes adgyfodiad, ac a ofy- 

nasant iddo, 
I Dent. 25. 6. 24 Gan ddywedyd, Athraw, dywedodd *Mo8e», Os 

bydd inarw neb heb iddo blant, Jnrioded ei frawd ei 

wraig ef, a chyfoded had iV frawd. 



clwydd y flfaith hon, a chynghora Ei wrandawyr i weithredu ami. 
Sid yw Bfe yn cymmeryd iw ystyriaeth pa on a oedd y Hhufeiniaid yn 
lawn a*i peidio wrth ddaroetwng Judea, na pha nn a'i da a'i drwg oedd 
cyflwr gwleidyddol yr luddewon. Cwestiynau oedd y rhai hyn "na 
phertliynai i*r rhai a*i holent Ef eu penderfynu. Nid oedd ein Hiach-' 
awdwr wedi dyfod yn famwr a rhanwr yn y pethau hyn. A dyledswydd 
yr ymofynwyr ger Ei fron oedd " Tmddarostwng i'r awdurdodan 
** goruchel/' ac nid penderfynu eu hawliau (Bhuf. xiiL 1.). Nis gellid 
dwrn ym mlaen un gyfunc&efii lywodraethol pe goddefid i bob dyn ei 
ryadid i weithredu yn ol ei fam ei hun mewn perthynas i*r lly wodraeth- 
wr a'r cyfreithiau, pa uh a'i ufuddhau a'i peidio a wnai« Y mae 
terfyn yn ddiau i oddefiad dan law llywodraeth a chyfreithiau camwrus ; 
ond nid yw ein Hiachawdwr ddim yn cyffwrdd a hyn yn ddim pellach 
nac y mae a wnelo a thalu ** yr eiddo Duw i Dduw." Pa beth yw y 
rhai hyn 1 Diau y cynnwysant ufudd-dod i orchymynion eglur Duw. 
Ond si yr ymadrodd yn ddyfaach na hyn. Ac oni aflwn dybied fod y 
meddwl dwyfol yn rhedeg fel hyn ? " Fel y mae y damau arian hyn 
" yn dwyn delw Cesar, a chan hynny yn cynawn berthyn iddo, felly yr 
" ydych chwithau yn dwyn graddau o ddelw Duw, ac yn eiddo pnodol 
"iddo." Nid j^f y ddelw hon wedi ei llwyr ddileu mewn dyn, er 
cymmaint a ddioddefodd yn y cwymp, ac yn llygredigaeth cyflfredinol 
byd (Gwel Gen. ix. 6. St. lago iii. 9.). Gan hynny ewasgai ein Har- 
glwydd lesu Grist amynt y ddyledswydd o **rodcQ eu hunain yn 
•* deymged ddyledus i Dduw." Da y gallasai yr ymholwyr twyllodrus 
hynny ryfeddu at ddoethineb digyffelyb Crist yn eu hatteb yn y fath 
fodd fel ag i droi cyfeiriad eu gofynion maleisus i mewn at eu meddyliau 
a'u cydwybodau eu hunain, iw hargyhoeddi hwy. Rhyfedd yw gweled 
y modd y gallai yr luddewon ar ol y foth atteb ddweya am Grist, " Ni 
" a gawsom hwn yn gwyrdroi y bool, ac yn gwahardd rhoi teymged i 
" Cesar " (Luc xxui. 2.). 

23—38. Atteb i'r Saduceaid am yr Adgyfodiad. 

St. Marc xii. 18—27. St Luc xx. 27—40. 

23. "T Saduceaid." Amgylchid ein Hiachawdwr gan elynion ar 
bob Haw. Nid cynt y gostegai Efe un, nac y cyfodai arall. Yn eu 
gelyniaeth atto Ef cyttunai y bobl fwyaf gwrthwynebol iw gilydd yn eu 
"ilygiadau, a'r rhai a wrthwynebent eu gilydd yn y modd mwyaf 
mig ar amserau eraill. Temtiai y Saduceaid Ef yn awr. D)^^ yr 
mod hon ddysgrifiad o honynt gan belled a dangos mai haner anfifydd- 
wyr oeddynt yn gwadu yr Ad^odiad (Gwel ar iii. 7.). Plaid Ded 



St. MATTHEW, XXH. 

25 Ac yr oedd gyd & ni saith o frodyr : a'r cyntaf Q. c. 90. 
a briododd wraig, ac a fa farw ; ac efe, h6b nilio- 
gaeth iddo, a adawodd ei wraig i V frawi 

26 Felly hefyd yr ail, a'r ttydydd, hyd y *8eitIi-aGwe«. 
fed. •«*«*• 

27 Ac yn ddiweddaf oil bn farw y wr«^ hefyd* ^ 

28 Yn yr adg^odiad, gan hynny, gwraig i bwy 
o'r saith fydd hi? canys hwynt-hwy oil a^i caw^ 
sant hi 

29 A'r lesu a attebodd ac a ddywedodd wrihynt, 

Yr ydych yn cyfeiliomi, "gan na wyddoch yr ys-niioan2o.9. 
grytnyrail, na gallu Duw. 

30 Oblegid yn yr adgyfodiad nid ydynt nae yn 

gnreJcca, nao Vn gwra ; eiithr y maent fel °angylionfti loan 9.2. 
uw yn y nel 

31 Ac am adgyfodiad y meirw, oni ddarllenasoch 
yr hyn a ddywedwyd Wrtnych gan Dduw, gan ddy- 
wedyd, 

32 ^Myfl yw Duw Abraham, a Bnw Isaac, Act. t. 32. 
a Duw Jacob P Nid yw Dnw Dduw y rhai meirw, 

ond y rhai by w. bx, 3. e» le. 

fechau oeddynt, yn gynnwjsedig gan mwyaf o'r dosbarth uchaf, ac a 
gaseid yn gjdSredin gan y lliaws. Dyma yn ddiau yr achos y sonir mor 
▼chydig am danynt hwy yn yr Efengylan, lie y ceir Haver mwy am y 
blaid liosoccach^ mwy poblogaidd, ac uwch ei honiadau crefyddol, y 
Pharifieaid< 

^ 29. " Yr ydycOi yn oyfeiliorni." Yr oeddynt yn cyfeiliomi wrth 
feddwl, neu gymmeryd arnynt fod yn meddwl, y byddai hi yn wraig i 
un o'r Saith. Er nad oedd y Sadaceaid wedi datgan eu bam en 
hxmain, gwyddai yr lesu eu syniadau, ac ettyb hwynt. 

"Q-an na wyddooh yr Yagrythypau.** Nid yw ein Hiachawdwr 
yn cyfeirio cymmaint yma at ofyniad y Saduceaid, ag at eu hanghre- 
diniaeth yn yr Adgyfodiad. Yn wir, buasai y Saduceaid eu hunain 
yn gwawdio y feth ofyniad, ac ni feddyliaeant erioed y byddai y wraig 
yn eiddo yrj un o*r gwyr, o herwydd nid oeddynt yn credu mown 
8efyll& ddyfodol o gwU. Felly % ein Hiachawdwr i mewn at wraidd y 
pwngc, a thrydd eu goiynion dichellgar yn destyn i roddi i ni addysg 
o'r fath fwyaJ gwerthfawr. 

" Na gaUa Duw." Dau beth sydd wrth wraidd pob anghrediniaeth 
o'r natur yma, (1) Anwybodaeth o'r hyn y mae Duw wedi Ei ddadgudd- 
io yn yr Ysgrythyrau, (2) Anwybodaeth o allu Duw yn Bi awdurdod 
ar ddefoyddiau a deddfau anian. Dyma y ddau adiOB o ddallineb 
ysprydoly Saduceaid. 

82. " Myfl yw Duw Abraham," fto. Bu llawer yn teimlo graddau 
helaeth o betrusder paham y dif^na ein Hiachawdwr yr adnod hon i 
brofi yr Adgyfodiad pryd y gallasai gael rhai llawer goleuach, yn ein 
tyb ni, yn y Salmau a'r prophwydi (megifl Ps. xvi. 9. Bsai. xxvi. 19. 



St. MATTHEW, XXIL 

0.0. 90. 33 A phan glybn y torieydd hyrmy^'hwj a Pgyn- 
'peii.7.28. nasant wrtli ei athrawiaeth ef. 

Ezec. xxxTU. 1 — 14, Dan. xii, 2,) t Y mae yn dia thebyg mai er mwyp. 
dwyn ym mlaen dystiolaeth Moees y gwnaeih. Yn St Luc dywedir 
"Mofies hefyd a hysbysodd^" Nid oes nn sail i dybio nad oedd y 
Saduceaid yn cydnabod Dwyfol awdnidod yr oil o'r Hen Deetamen^ 
^nd hwyrach en bod yn meddwl yn nwch am Moses na'r Prophwydi 
diwedda^uch, ac wedi arfer ynuresynunu nad oedd Moses ddim yn son 
am 8efy]l& ddyfodol : ac, hyd yn nod yn y ddeddf dan en sylw mewn 
perthynas i brTodi gwraig y brawd, nad oedd efe wedi pmeyd on 
odarpariaeth ar gyfer y s^u&k ddyfodoL Terfynai darnanaeth deddf 
prToaas Moses yn y byd hwn, ac felly awgrynunai y Saduceaid derfyn 
bodolaeth ar yn nn pryd. Ond gwedi taflu golwg ar syniadau y 
Saduceaid, gadewcb i ni ymdrecbu doall pa fodd y mae y geiriau a 
ddyfynwyd yn profi adgyfodiad y meirw. Pro& yn gyntaf nad yw 
Duw ddun yn eorych ar y meirw yn feino mewn gwirwnedd, A ellir 
meddwl y buasai Duw yn dysgrifio Ei Hun yn y modd diMfol hwn, yn 
Dduw rhai ag y darfuasai am eu bodolaeth ers amser maith, M am yr 
anifeiliaid a ddjfethirt Drachefh pan ddysgrifia Duw Ei Hun fel hyn, 
fel y Duw a'u carodd ac a aeth i gy&mmod a bwy, ac a'u bendithiodd 
y gwna. Ond a wna Duw gy&mmod a dyn, a galw ErHun yn Dduw 
iddo, ac yna gadael iddo syrthio i ddiddymdra gorpb ac enaid ? Na 
wna : canys " Nid yw Efe Dduw y rhai meirw, ond y rhai byw ; ac fel 
y dywed St. Luc ym mhellach. " Canys pawb sydd fyw iddo Ef." 
Ystyr yr ymadroddion olaf hyn yw. Nid yw Duw, — ac ni odde&sai 
Efe Ei alw, yn Dduw, dynion a fiiasent &rw, ac y darfiiasai am en 
bodolaeth hwy ; ond Duw ydyw, a Duw y geilw Ei Hun, i*r rhai sydd 
JO. fyw yn Ei ohog Ef, Y mae hyn yn ddigon eglur gan belled ag yr ^ 
Pro& fodolaeth yr enaid gwedi amgeu ; ond nid ydym etto yn ^eled 
ei fod yn profi yr adgyfodiad. Pa fodd y gellir profi hyn odai wrth yr 
Enw (title) a gymmerodd Duw amo ? Nis gallasai neb ond Mab Duw 
ddadguddio hyn i ni. Amlygodd Efe i ni y fFaith werthfewr fod Duw 
yn defoyddio yr Enw difrifol hwnnw amo Ei Hun yn Ei berthynas 
a chyrflf Ei bobl yn gystal ag a'u heneidiau ar ol eu marwolaeth. Y 
mae cyssylltiad corph ac enaid mor agos yn Ei olwg Ef fel ag yr edrych 
amynt yn un, er eu gwahanu dros ychydig yn angeu. Gan hynny y 
mae y geiriau hyn, sydd yn dangos fod y meirw yn fyw yng ngolwg Duw, 
yn siarad am yr oil o ddyn, yn gystal corph ac enaid. Ond pa fodd y 
dywedir fod y corph yn fyw iddo Ef ? Mewn rhan, am nad yw yn farw 
yn yr ystyr o ddileaa hanfod, neu ddinystaiad Uwyr, ond yn unig mewn 
ewsg, ag y gellir ei adferu i fywyd ; ac mewn rhan, am fod y corph, er 
maint yr ad&il amo, a*r maluriad mewn llwch i olwg dyn, etto yng 
ngolwg Duw, yn dal i hanfodi yn barod i dderbyn Ei alwada deffroi o'r 
pridd. Felly " Pawb sydd fyw iddo Ef. Ond, os yw y corph yn fyw 
1 Dduw yn y cyflwr ammherflfaith hwn — ^mewn sefyllfia amserol yn un^, 
ac megis yn cael ei gadw yn barod iw ail fywhau, rhaid y bydd adgyf- 
odiad ; pe amgen (L'i amcan Duw yn ofer, ac ni ^ddai i'r hoU ddyn, fel 
ag y creodd Duw ef, le a hanfod dragywyddol. Y mae y meirw yn awr 
yn.fyw i Dduw ; a bydd Duw yn fyw iddynt hwythau yn eu hadgy- 
fodiad. Bhaid cael bywyd galluog i sylweddoli y naill y Hall o bobtu i 
ddal i fynu, y cy&mmod, fel bydd i ADraham yn ei gorph etto toeUd Ei 
Dduw, a Duw ei gydnabod ynteu. 



St. MATTHEW, XXIL 

: 34 ITAc wedi clywed o'r Phariseald ddarfod Vr o»o»90» 
leim ostegu'r Saduceaid, hwy a ymgynnullasant 
ynghyd i'r Tin lie. 

35 Ac un honyiit, yr hvm oedd * gyfreithiwr, a^L^sw-as. 
ofynodd iddo, gan ei demtio, a dy wedyd, 

36 Athraw, pa un yw'v gorcnyjnyn mawr yn y 
gyfraith? 

37 A'r lesu a ddywedodd wrtho, 'Ceri yr Ar-^'Deut. 10.12. 
glwydd dy Dduw &'th hoU galon, ao &'tli hoU Lac.1b.2rr. 
enaid, ao & 'th hoU feddwl. oeut. e. 5. 

38 Hwn yw'r cyntaf, a'r gorchymyn mawr. 

39 A'r ail sycld gyffelyb iddo; •Oftr dy gym- -j^. 19. 19. 
mydog fel ti dy bun. Let 19. is. sh^. 13^. 

40 Ar *y ddau orchymyn hyn y mae'r hoU gy- SJil^a' 
fraith a'r prophwydi yn sefyll. *fTiii'i\ 

41 1 Ac wedi ymgasglu o-r Phariseaid ynghyd, yr 
lesu a ofynodd iddynt, 

84—40. Gofyniadau am y Gorchymyn Mawr. 

St. Marc xii. 28—54. 

86. " Gyflreithi"WT." Hynny yw, dyn dysgedig, neu athraw a deong- 
lydd o ddeddf Moses. Nid yw yn amlwg pa un a oedd y Cyfreithwyr yn 
blaid neu doebarth ar eu penau eu hunain a*ipeidio. Tybia rhai mai 
yr un doebarth oedd y " Cyfreithwyr " a'r " Ysgrifenyddion." Dywed 
St. Marc yn yr ymadrodd cyfochrog "Ac un o'r ysgrifenjddion a 
" ddaeth." Y mae yn debyg nad oedd •y gair " cyfreithwr," fel " doc- 
** tor," yn arwyddo dim mwy na dyn dysgedig yn y gyfraith. 

" Gan ISi demtio." Gallwn gasglu oddi wrth yr hanes llawnach yn 
St Marc nad oedd y Cyfreithiwr hwn yn temtio ein Hiachawdwr gyd 
k*T un malais dwfa, er mwyn Ei rwydo yn Ei ymadrodd, a'r ymholwyr 
blaenorol. Dengys attebiad syml a pharod Crist yr un peth. Ni 
ddylem gan hynny gymmeryd y gair temtio yma yn ei ystyr waethaC 
Nid yw y gair ym ami yn meddwl dim mwy na phrofi. Felly yma er 
mwyn profi Ei wybodaem Ef yn y gyfraith y rhoddes y gofyniad iddo ; 
end pa un a'i gyd a'r amcan o dderbyn addysg iddo ei hun, a'i o 
ddyrysu yr lesu nis gwyddys. 

40. " Ar y ddau orchymyn hyn," Ac. Hynny yw, y mae y ddau 
orchymyn hyn yn cynnwys yr oil a ofyna Duw oddi ar ein llaw ni. Nid 
oes un gorchymyn nad yw yn dyfod i mewn dan xm o'r ddau ben yma. 
Dywed St. Paul ** Cyflawnder y gyfraith yw cariad " (Ehuf. xiiL 10.). 
Ond i ni garu Duw, fe wnawn ein dyledswydd atto ; ac ond i ni garu 
dyn fe wnawn ein dyledswydd iddo. 



41. " Tr lesu a qfynodd iddynt.** Yma 
lle&rir fel pe gofynasai yr lesu ir Phari- 
Beaid. Tn ot. Marc dywedir i'r lesu wrth 
ddyggu yn y deml o^, " Pa fodd y 
** dywed yr Ysffrifenyddioii fod CriBt yn 
"fah Dafydd?** A hyn y ffyttuna St 



41 



Lnc, ond yn unig nad yw jm enwi yr un 
blaid. ** Pa fodd y maent yn dywedyd ? ** 
yw y^ geiriau jrno. Y mae jii hawdd 
cysoni yr amrywiaeth hwn. Groiynai ein 
Harglinrdd i'r Phariseaid, "Beth dyby- 
gwcn chwl am Grist?'* Attebent hwy- 



er. MATTHEW, XXn. 

0.0. 90. 42 Gan ddywedyd, Beth a dybygwch chwi am Grist ? 

mab i bwy ydyw ? Dy wedasant wrtho, Mob Dafydd. 

43 Dywedodd yntau wrthynt, Pa fodd gan hynny 

y mae bafydd yn yt yspryd yn ei alw ef yn Ar- 

glwydd, gan ddywedyd, 

« Act. 2. 34. 44 ^Dywedodd yt ABOliWrni) wrth tj Ar- 

Heb'i. 13. ' glwydd, Eistedd ar fy neheulaw, hyd oni OBOdwyf 

•^^^^- dyelynionyndroedfMngoi'thdraeddiP PtaOmuai. 

45 Os yw Dafydd gan bynny vn ei alw ef yn Ar- 
glwydd, pa fodd y mae efe yn lao iddo? 

46 *Ac nid allodd neb atteb gair iddo; aC ni 
feiddiodd neb o'r dydd bwnnw allan ymofyn &g ef 
mwyacb. 



X Lnc 14. & 



41--46. Crist yn ymoiyn am dano Si Hun. 
St. Maro xii. 35^^-37. fit Lnc xx. 41—44. 

42. " Mab i bwy ydyw P " Gofyna ein Hiacbawdwr hyn i Phari- 
seaid, nid er mwyn dinoethi eu hanwybodaeth hwy trwy fethn o honynt 
ei atteb, ond er mw^, od oedd d^dichoiuidwy, dvyn eu h^stytiaeth o'r 
diwedd, at wir nodweddiad y Messias, a*u harwain i ffurfio bam gywirach 
am dano, ac felly ddyfod i adnabod y cymmeriad h¥ninw ynddo Ef Ei 
Hud. Dengys yr atteb a roisant mor isel ac ammberf&ith oedd y syniad 
oedd ganddynt am Grist, neu y Messias. 

43. "Fa fodd gan hynny y mae Dafydd P" &o. Os Mab Dafydd 
ydyw, a hynny yn unigy pa fodd y g^llai Dafydd leferu am dano gyd a'r 

Sircbedig urddas a nodwyd? Trwy tli alw yn Arglwydd pro&i 
afydd ei fod yn edrycb amo yn rhy^beth rnwy na Mab iddo t x styr 
yr ymadrodd "yn yr yspryd" yw "trwy yr Yspryd Glftn," fel yr 
ysgrifena St. Marc ef. Tystiolaetha ein Harglwydd fel hyn am y 
" Psalmau " (St. Luc) eu bod wedi eu rhoddi tnry Ysprydoliaeth Duw 
(Act. iL 34.). Gallwn sylwi hefyd fod yr luddewon yn cUil allan yn eu 
heeboniadaU fod y gair " fy Arglwydd," yn yr adnod a ddifynwyd, yn 
cyfeirio at Grist. 

46. " Ao ni aUodd neb atteb gaii* iddo," &o. Bygir ein meddyliau 
yn ol yn naturiol oddi yma i*r adeg, pan yn ddeuddeng mlwydd oed, 
pryd yr eisteddai Crist yn yr un deml, " yng nghanol y doctoriaid, 
" yn gwrandaw amynt, ac yn eu holi." Yr amser hwnnw yr oeddynt 
yn synhu wrth Ei ddeall a*i attebion, yn awr y maent yn ofiii ac yn 
tewi. 



tbau gan gyfeirio at esboniadau yr 
TggrifeDyddion, ac hwyrach en hen\?L 
••Mab Dafydd." Dywedai yntau. "Pa 
fodd y dywed yr Tsgrifenyddion hyn ? " 



II Gamrfl ob yw Cnit yn Fab Da^d, i»a 
*' foda gan nyi 



rati 
rdi 



lynny 
*• YBpryH yn ei alw 



ymae Dafydd yn 
Ef yn Ai^lwydd?" 



yr 



gh*, IfATTHEW, XXm. 
PENNOD XXm. 



o.G.aa 




T!f A J llefarodd yr lesu witii y torfeydd al ddis- 
eyblion, 

2 San ddywedyd, *Tnghadair Moses yr eistedd^Heh. 8.4,8. 
yr ysKrifenySdionVr PbTriaeaid. ^''^ ^ '• 

3 Ir kyn 6SL gan Iiyimy a ddywedant wrthyek 
am e^ eadw^ eedweh a gwnewch; ^Xbi yix oj en 
gweithredoedd na ymewcn: canys *dywedant, ac »» Riurf: 2. n^ 
Hi's gwnani 



PENNOP xxnr. 

L^-M^ Oondeninio yr ysgriiiBnyddion ar FhartfleaAcL 

Si Marc xii. 88—40. St Luc xx 45—47. 

!• ''Wrth 7 torfaydd a'i ddisgjblion." Y m«0 *n ddxLjB gemijFm 
fiod yr yi^lfenyddion a'r Fharifleaid jn wyd/StSodol hefyd, ona Ue&iai yv 
Iqsu wrth eraOl yn gystaL a h^vythau. Ei amcan oedd rhybuddio pawb 
1 ochelyd eu pcd^odeiu hwy^ a'u eyfetlioniadan. Nid oedd braidd obaith 
y gellid eu hargyhoeddi hwy. 

2. " Y*Bghadad;r Moses." Hynny yw, yr oeddynt yn llanw *r Bwydd 
athrawon ynft'ngbyi^tb Hiofles. Tr oedd yr lesu bob anuBer yn 
o&lus am dd^i ^u awdurdod swyddau ac ordinbadau gosodedjg 
crefydd, er maint y camddefiiydd a wneid o bonynt 

8. " Tr hyn oil yaai hynny a ddywedapt," 4ko. Ni ddrwedir byn 
heb ei gymmeryd mewn rbyw derfyn, canys y mae ein Hiacbawdwr Ei 
Hun ar ol hyn (ad. 16*— 22.^ ]p enwi rbai petbau ag y gorcbymynai yr 
ysgrifenyddion a'r Fkaxiseaid iw diseyblion eu gwneutbur, ond a gon- 
dfgnniai E&. Y meddwl yw £bd iddynt gadw a gwneutbur pa betb 
byuoag a oichjmynid iddynt o ^gcidaije Moaea <ic yn o^ athravoiaeth 
^* deddf JIfoMt. jNid oedd yr lesu yn gorcbymyn ufuddbau i*r byn 
a weM yr ysgrifenyddion a*r Pbariseaid yn dda yehwanegu at gy&aith 
Moses. S^lwer fel y mae byn yn taflu goleum a'r Weinidogaetb yr 
E^wys QnitionogoJ. Y mae ei Hesgobion, OfEeirii^d a Diaooniaid, yn 
date<m yug ngbadair yr A]^olion. Neu mewn geiriau eglur, y maent 
yn dal y swydd a ddaetb iw rban bwy trwy, ac oddi witb, yr Aposto- 
Uon, ac y maent yn ddysgawdwyr wedi ymrwymo, a cbadL eu bordeinioy 



PBNWOD xxin. 

1. ** Tna V Unfarodd,**^ TnuUleiim y 
bn i'r lesa le^^u rhanau o'r boBBpa hon 
ar achlyroron blaenorol. Gwel si Luo 
zi. 9d--62. a xHi. 94, 35. T mae yn anni- 
cbonadwy cxldi vrtii y dsll y oofiiodir yr 
yiOAdroduoB byn credu nai defyniadsu 
yn unic ydynt o'r Efengrl hom wedi eu 
cymmeryd i lawr ean ot. Luc lieb nn 
cra^lkiBd xliynfldayi]i> a'r odilyrar eu 
lismw^ KoosL X SMf) St* Luc yji nodi 



yr smgylchiadan yng nglyn a pba rai y 
llefarodd yr lean hwynt yn shy fiuiwl o 
lawer i gamatt&n y fittk dyb. Ar y Ua« 
lOuU y mae yn anbawdd meddwl nad 
ydyw St. Matthew yma yn coftiodi anner- 
chiad yr lean yn gyflawn yr m iath ag 
ei traddodwyd ganddo yn y deml, ar y 
dyddMawrth cyny Paag, neu yn wythnos 
y dioddeftjnti Grybwyllir megis am y 
Dregetl^ lion yn fyr gan St Marc a St 



St. MATTHEW, XXHT. 

' OC.30« 4 ® Oblegid y maent yn rhwymo beichiau trymion 

'iS^S' S* ^ anhawdd eu dwyn, acjneu goeod ar ysgwyddau 

Gaiicis.* dynion; ond nid ewyllyaant eu syflyd hwy kg un 

M«' ' 5 Ond y maent yn ffwneutiiur eu * hoU weithred- 

'SZ.f-^oeAA er mwyn eu gleled gan ddynion: eanys y 

£SIs. maeat yn gwieuthur yn Uy£in eu • phylacterau, ac 

• 

i ddysgu athrawiaethau yr Apostolion. Ond pe digii^ddai yn tinrhyw 
le i'r hwn a lenwai y swydd gyasegredig hon fod yn ddrwg ei fuchedd, 
pa beth a fyddai dyledgwydd y bobl 1 A'i ymadael a*r Eglwys, i ba un 
y byddai y fisith weinidog yn warth, a \fnaent ? Tmddengys i mi fod 
yr adnod uchod yn golygu yn wahanol. A gellir ei haralleirio fel 
nyn, " Y mae y gweinidog ordeiniedig yn dal swydd gyasegredig, ac yn 
"athiaw pennodedig y gwirionedd, Gwiandewch ^n hynny ar ei 
" athraTmaeth, gan belled ag y byddo yn unol a'r gwirionedd ag y mae 
" yn rhwym o*i ddysgu, ond na ddilynwch ei esampl e£, Hyn yn imig 
" mewn perthynas i athravnaeth neu addysg y gweinidog. Ond y mae 
" iddo ei ddyledswyddau eraill iw cyflawni fel gweinidojg Grist : a chan 
*' fod ein Harglwydd yn goddef athrawiaeth y drwg ei fdchedd, gan 
" addaw bendith i'r rhai a ufuddbant iddo, pa fSsdnt mwy yng ngweiny- 
"ddiant Sacramentau 'r Eglwys, a'i gwasanaeth cyhoeddus, y mai nis 
**gall y gweinidog eu bammbaru" {Erthyglixyi.), Gan fod Eglwys 
weledig Crist ar y ddaear yn gynnwysedig bob amser o ddrwg a da, y 
mae o gysur annbraetbol iw haelodau wybod nas gall un gwendid yn 
eu gweinidogion amddifadu y rhai a dderbyniant eu gweinidogaeth yn. 
fifyddlawn o*r fendith ysprydol. Ar yr un pryd nid ydyw hyn yn peri 
goddef un gweinidog anfucheddol yn hwy nag y gellir ei brofi yn euog, a 
thrwy ddysgyblaeth Eglwysig, ei ddwyn dan gerydd, neu gondemmad 
rheolaidd. 

4. ** "Y maent yn rhwymo beiohiau trymion." Nis gellir meddwl, 
fel y gwna llawer, fod hyn yn cyfeirio at y traddodiadau a gymhellai yr 
ysgrifenyddion, a*r Phariseaid ar eu disgyblion, canys yr oeddynt hwy 
eu hunain yn manwl gadw y rhai hynny. Bhaid mai at fanylder a 
Ilymder eu haddysg o*r gyfraith, yr hon nis cadwent hwy, y cyfeiria.* 
Cydmerir y dyledswyddau a gymhellent fel beichiau anhawdd eu dwyn 
i ddangos yr anhawster o'u cyflawni 

6. ** Eu hoU weithredoedd." Gwnaent yr oil o'u gweithredoedd er 
mwyn eu gweled gan ddynion. Nid gweithredoedd mewn ufudd-dod 
gostyngedig i Gyfraith Duw oeddynt, ond gwag arddangosiad idlanol o 
seremoniau i dynu sylw y Uiaws, ac ennill cyhoeddusrwydd (Gwel vi. 
2-^, 16.). 

" Phylaoterau." Adnodau o*r Ysgrythyrau oedd y rhai hyn wedi eu 
hysgrifenu ar femrwn, iw gwisgo ar eu talcenau, ac ar y fraich a*r ochr ^ 
chwith. Tarddodd yr arferiad oddi ar gymhwysiad Uythyrenol o eiriau 
Puw am Ei gyfraith, " A bydded i ti yn arwydd ar dy law, ac yn goff- 
" adwriaeth rhwng dy lygaid " (Ex. xiii. 9, Gwel hefyd J 6, a Deut vi. 8, 
xi. 18.). Taidda y gair " phylacterau " o air Groeg yn arwyddocc&u, 
Vgwarchawd" neu "wylio;" un a'i am yr ystyrid eu bod yn gymm- 
horth i'r rhai a*u gwisgent i gadw y ddeddf, neu y dychymygent eu bod 
yn feth amddi^miad, neu swyn-gy&redd, rhag drwg. Hwyiach yr- 



St. MATTHEW, XXICL 

yn gwnetithTir ymylwaith eu gwisgoedd yn he- o.cao. 
laeth; 

6 A 'charu y maent y Ue uchaf mesm gwledd-'3ioaii9. 
oedd, a'r prif-gadeiriau yn y s5magogau, h 

7 A chyfaten yn y marcnnadoedd, a*u gdw gan 
ddynian, Babbi, BabbL 

8 ^Eitlir na'ch galwer chwi Babbi : canys tin ywf lagosi. 
eicb Athraw chwi, se/* Crist; a chwithan oil, brodyr La*!^^'* 
ydych. ^^^^-^ 

9 Ac na elwch neb yn dad i chwi ar y ddaear : 
^canys nn Tad sydd i chwi, yr hwn sydd yn y nef- »» Mai. i. e. 
oedd. 

10 Ac na'ch galwer yn athrawon : canys nn yw 
eich Athtaw chwi, sef Crist. 

11 A*r *mwyaf o honoch a fydd yn weinidog iiMn. 20.28, 

edrychai rhai amynt fd moddion iw hadgofio o'r ddeddf, ac etaill fel 
rbin swynol iw cadw rhag niwed, yn ol graddau eu syniadau ysprydol. 

" ITmylwaith eu gwisgoedd." Gorchymynasid hyn yn llythyrenol 
(Num. XY. 38, 39. Deut. xxii. 12.). Byddai y sawl a broffesent sane 
teiddrwydd neiUduol yn helaethu lied eu phylacterau, a ridens eu 
godrau. 

6. " IT Ue oohaf mewn gwleddoedd." Uchelgais oedd eu nodwedd- 
iad arbennig, ym mhob man. Yspryd balch y byd, ac nid yspryd 
Uednais a hunan ymostyngol crefydd a'u nodweddai (Gwel St. Luc 
xiv. 7 — ll.). 

** A'r prif gadeiriau yn 7 tynagogatL" Yr un gorawydd am bynod- 
rwydd a gymbellai y dysgawdwyr creMdol luddewig yma. Pechod 
pared i amgylchynu pob dyn yw. Tmddengys i'r yspryd hwn ymlusgo 
1 mewn i gynnulliadau boreuol y Cristionogion^ fel y gwelir oddi wrui 
gerydd llym St. lago (ii 1 — 4.). 

8. " TSfn'oh. galwer ohwi Babbi." Tstyr y gair Eabbi yw atbraw neU 
ddysgawdwr crefyddol. Babbi y galwai y disgybl luddewig ei athraw, 
fel arwydd o barch atto fel addytgydd. Y mae y gair a gyfieithir 
" athraw " yn y lOed adnod yn wahanol ac arwyddocca *' flaenor," neu 
" artoeinydd plaid" Hwyrach y gellir yn briodol ddweyd fed y cyntaf 
yn cyfeirio at uwchafiaeth dysg, a'r olaf uwchafiaeth awdurdod. 

Gofynir yn ami, a ydyw y gorchymynion hyn iw deall yn llythyrenol, ac 
felly yn gwahardd pob math o deitlau, neu urddas enwau ? Amlwg yw 
nad ydynt ; byddai yn afresymol dweyd na ddylai y disgybl yn yr ysgol 
alw ei ddysgawdwr yn Athraw. Yn wir y mae St. Paul yn piifi hyn, 
pan y Uefara am dano ei bun fel tad ysprydol y Gorinthiaid yng 
Nghnst (Gwel 1 Cor. iv. 16.). Ystyr ymadrodd ein Hiachawdwr yw, 
nad yw addas iw ddisgyblion Ef chwenychu, nac ymgyraedd at, yr 
urddenwau hyn, fel moddion hunan ddyrchafiad, ac er mwyn blaenori 
a goruwchlywodraethu ar eraill, yn yspryd yr ysgrifenydxiion a*r 
Phariseaid. 
. IX '* A'r mwyaf o honooh," fto. Neges &wr ein Hiachawdwr yn j 



St. MATTHEW, XXIIL 

0.0. aoi 12 ^ A phwy bynnag a'i djrrohafo d httn, a ob- 
kjob22.29. tjmgir; a phwy bynnag a'l gostyngo ei hun, a 



"'"•«•'«'• ddpchfifir. 



a 29. 23. 

a 18. M."' 13 Eithr gwae chwi, yegrifenyddion a Phariseaid,, 

?Kte*i.'6, ragrithwyr ! canys yr ydyeh yB oau teymas nefoedd 

o flaen dynion: canys chwi nid ydyeh yn myned 

i mewn, a'r rhai sy n myned i mewn ni'» gadlweh 

i fyned i mewn. 

14 Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, rag- 
*liS?L^iL' ri^^^ ' ^ canys yx ydych yn llwyr-fwytta tai 

'"* gwjragedd gveddwon, a hjmny yn rhith hir-weddio : 
am hynny y derbyniwch lam fwy. 

15 Gw^ chwi, ysgrifenyddion a Pfaaiiseaid, rag- 
rithwyr ! canys amgylchu yr ydych y mfir a'r tir 
i wneutiiur un proselyt; ac wedi y gw^ler, yr 



byd oedd dangos mai mewn gostyDgeiddrwydd y mae dedwyddwch a 
^wir &wredd yn hanfodi (Gwel xYiii. 4, zx. ^— 2^ St Luc xiv. 11. ; 
xviii. 14.). Balchder cbwyddedig a dynodd y d^ i kwr yn Edea, goe- 
tyngeiddrwydd a'i cyfododd yn y groes. Ond rha^i i'r gostyngeiddrwydd 
fod yn ludrioneddoL jN^id ffag oetyngeiddrwydd yn yr aU^oolion^ a'v 
ymwxthod oddi wrth yr enw er mwyn ennill mwj o hynodrv^d ger 
bron dynion yw, ond gostynceiddrwydd "cadw drtoa*' yn nby Dduwa 
gwafianaethn yn jlawel ar rai bychain Cns^ 

13. " Yv ydyoh yn oau tdyinuM niefoedcL" Yn yr ymadrodd cyffelyb 
yn yr Efengyl yn ol St. Luc, lie yr annercha ein Hiacbawdwr y 
" Cjdfreithwyr " (xi 52.) de&yddia y geiriau tarawiadol " dkm a ddy- 
gasocb ymaith agoriad y gwybodaeth. Gall hyn m cynnm^wyo i 
egluro yr ymadrodd o'u bLaen trwy ddangos mai y nxxld y rhwystEai 
yr atbrawon byn y bold i fyned i m&wn i *' deyrnas nefoedd" (Qwel ar 
lii. 2.) oedd yn en gwaith yn dysga gau aUuBawiaetii iddynt^ a diaddio 
gwir yetyr gair Duw oddi wthynt. 

14. " Tn nwyr-fWytta tai gwva^edd gweddwonj' Finirillai y rbag- 
rithwyr byn sercb gwiagedd de£ofiionol trwy eu baiddangofliad o dda- 
wioldeb anarferol ; a cbymbellent bwy i wario eu l^iddo wru eu hewyllys 
bwY, gan eu darbwyllo yn ddiau y byddai yr bjm a dreuUent fellv yn 
cael ei gyssegru at wasanaetb sanctaidd (Cydmarer'2 Tim. iii. B, 7.). 

**Fam fwy." Yr oedd UwTr-fwytta tai gwragedd gweddwon yn. 
becbod mawr ynddo ei bun, ac felly yn baeddu '' barn/' neu gondemniad; 
ond yr oedd ffwneyd bynny dan ritb duwioldeb yn waetb. Yr oedd y 
rbagritbwyr byn yn y^)eilio y gwragedd gweddwon o'u beiddo, ac yn 
tynu gwartb ar enw fiuw ar yr un piyd, ac felly yn baoddu '* bam fwy," 
nac a fnasai un o'r ddau drosedd yn ei baeddu. 

X5. '* Amgylohu yr ydyob. y zaOr a'r tir.** Hynny yw, aent i lafor 
mawr. 

** Proselyt." Dycbweledigion oddi wrth y Oeobedloedd. i'r grefydd 
luddewig oedd y proselytiaid. Yr oedd llawer o'r Oenbedloedd wedi 
dyfod i adnabyddiaetb o'r gwir Dduw trwy yr luddewon, ac wedi cael 
eu derbyn trwy enwaediad, ac ijoewn o^ao^dd diweddarach^ trwy fedydd 



St. MATTHEW, XXni. 

ydych yn ei wneuthur ef ya fiab uffem yn ddau O.cao. 
m^ n& chwi eich hunain. / \ 

16 Gwae chwi, ™ dywysogion deillian ! y rhai ydych m ad. 24. 
yn dywedyd, "Pwy bynnag a dwng i'r deml, nid T^^^l]^^ 
ddim ; ond pwy bynnag a dwng i aur y demJ, y mae 34. * ' * 
efe mewn dyled. 

17 Ffyliaid, a deillion : canys pa un sydd fwyaf, 

yr anr, ®ai'r deml sydd yn sancteiddio 'r aur? oEx.30.2a. 

18 A phwy bynnag a dwng i*r allor, nid yw 
ddim; ond pwy bynnag a dyngo i*r rhodd sydd 
ami, y mae efe mewn dyled. 

hefyd, i fwynhad rai o freintiau y grefydd luddewig, dan yr enw 
proselytiaid. At y fiGaith hon, y mae yn debyg, y cyfeiria ein Hiach- 
awdwr yn Ei ymddiddan a Nicodemus, pan y dywed " A wyt ti yn ddys-' 
"gawdwr yn Israel, ac ni wyddoet y pethau nynl" (St. loan iii. 10.). 
Arferai y proselytiaid fyned i addoliad y synagogau, fel y gwelwn oddi 
wrth amryw ranau yn Actau yr Apostolion (Gwel Act. xiii. 42, 43, 60 ; 
xvii. 4; xviii. 7.). Byddent hefyd yn myned i Jerusalem ar yr ucbel- 
wyliau, herwydd cawn eu banes yno ar wyl y Pentecost (Act, ii. 10.). 
Yr oedd amryw o bonynt yn weision fifyddlon i Dduw, fel y gweUr fod 
y Canwriad o Gapemaum, yr hwn a garai genbedl Israel, ac a adeil- 
adasai iddynt synagog (St. Luc vii. 5.). Cawn engraifft arall yn Cornelius, 
JT bwn oedd wr defosiynol, ac yn ofni Duw, ac yn gwneutbur llawer 
elusenau i'r bobl, ac yn gweddi'o Duw yn wajstadol. Dygasai ei deulu 
hefyd i ofhi Duw (Act. x. 2, 7, 33. J. Ond nid oedd yr oil o*r prose- 
lytiaid o*r nodweddiad uchel yma, eithr yn byttrach byddent yn fynych 
yn gymmeriadau isel llygredig, wedi cofieidio y grefydd luddewig yn 
ami eyd ag amcanion amiheilwng. Gan bynny mabwysiadent boll 
ffaeleddau y Phariseaid tra yn amddifad o'u rbagorion. 

" Yn fab iiffern yn ddau mwy," &o. Cymmerai yr ysgrifenyddion 
a*r Phariseaid y gofal a'r llafur mwyaf i ennill proselytiaid, a Uanwent 
eu meddyliau a pbob math ofergoeledd a. gwag opiniwnau, gan eu 
gwneutbur yn gaethweision i seremoniau fFol, rbeolau bygoelus, a gwa- 
baniaethau disail. Pan welom mai dyma yr oil o'r addysg a roddid 
iddynt i wrthweitbio eu Uygredd paganaidd, a'u banwybodaeth, nid oes 
dim lie i ryfeddu eu bod yn dyfod yn llawer gwaetb na'u batbrawon ; yn 
enwedig pan ystyriom fod tuedd ym mbob proselyt i redeg i eitbafion 
yn fwy nag eraill. ' 

16. "Y mae efe mewn dyled." Hynny yw, y mae yn rbwym o 
gyflawni ei Iw. 

17. ''Yr aur, a'i y demlP" Dengys ein Hiachawdwr flFolineb y 
gwabaniaethau disail a ddysgai yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid. Ond 
nid yw mewn un modd yn awgrymmu mai yn y graddau O- barch a 
dalent i*r llw yma, neu y Uw accw, yn unig yr oeddynt iw beio. Ac 
nid yw yn amcanu dysgu iddynt, pa feth Iw a ddylid ystyried yu fwyaf 
ihwymedig. Gallai darlleniad arwynebol ein tueddu i feddwl Ki fod yn 
awgrynmau fod y neb a dyngai i*r deml yn fwy rbwymedig na'r neb a 
dyngai i*r aur yn unig ; ond byddai hynny yn gamsyniad (Gwel ar 20. 
ac ar V, 33.). - . ' - 



&r. MATTHEW, XXTTT. 

0.0. 9a > 19 Ffyliaid, a deillion: canys pa ud fWira^ y 
pEx.23.37. rhodd, I'ai'r dicr sydd yn sancteiddio 'r rhodd? 

20 Pwj bynnag gan nynny a dwsg i'r allor, sydd 
yn tynga iddi, ac i'r hyn oil sydd ami 

21 A phwy bynnag a dwng i'r deml, sydd yn 
4iBren.8.i3. tynga iddi, ac i*r ^hwn sydd yn preswylio ynddL 

|cnujn^6.2. 22 A'rhwn a dwng i'r nef, sydd yn tynga i'or- 

rftfn^t seddfaingc Daw, ac i*r hwn sydd yn eistedd ami 
5^7 « ^ Gwae chwi, y&mifenyddiQn a Phariseaid^ rag- 

xiihwyr ! canys yr ydych yn degymmn y mintys, a r 

•i8Mn.is.22.anis, a'r cwmin, ac a 'adawsoch heibio y petiiaa 

MtoS6.8. trymmach o'r gyfraith, bam, a thrugaredd, a %dd : 

V^\^ rnaid oadd wneathar y pethaa hyn, ac na adewid y 

lleill heibio. 

20. "Fw7 hjimng gan hynxiy a dwng i'r aUor/' Ac Gan mai 

Srugu i'r allor ac i'r deml oedd y ddau Iw a dybiai yr luddewou yn 
eiaf rh^vymedig yn ol eu traddodiadau bwy, cynuner ein Hiachawdwr 
y rhai hyn fel engraifitiau, ac yn yr adnod hon a*r nesaf, dengys fod y 
llw yn appeliad at Ddaw, ac felly yn rhuvymedig, pa fodd bynnag y ^wneid 
ef, Yr un peth yw tyngu i*r allor ac ydyw tyngu i'r hyn a aberthir 
aroi ; ac y mae hynny diachefh vr un peth a thyngu i'r Hwn yr ofiry- 
mir yr aberth iddo. Yr uu modd tyngu i'r " deml " ydyw yr un peth a 
thyngu i'r Hwn ^dd yn preswylio ynddi. Appeliad at y goruchaf oedd 
y Uw. Dyna a roddai werth iddo yng ngcdwg y neb ei gwneid iddo« ac 
yr oedd yn rhwymedig. 

22. " I'r nef." Y mae 3'n debyg i'n Haiiglwydd ychwanegu hyn am 
ei fod yn llw cyflfredin ym mysg yr luddewon (Gwel v. 34 X Y wers 
fain* a ddyry jEfe mewn perthynag i Iwon yw, fod y gwauaniaethau 
gwrachiaidd a ddysgai y Jrhariseaid yng nghylch rhwymedigaethau y 
dull hwn, neu y dull accw, o dyngu yn tarddu oddi ar gam agau syniad 
o natur llwon ; yn gymmaint ag fod llw vn beth difrifol a rhwymedig, 
ac am hynny nid yw iw gynuneryd, na'i dorri, yn yttzafii. 

28. "7r ydyoh yn degymmu," ^. Dysgrina yr adnod hou 
grefydd yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn gywir. Oynnwysa bron yn 
hoUol gyflawniadau manwl o fan betbau dibwys. Yr oeddynt yn 
dra gofEdus i ddegymmu, neu dalu degwm, o'r ifyeiau gerddi manaf, 
uwchlaw gofynion y gyfraith, a'r arferiad cyfiredin, tra y gadawent 
heibio y dyledswyddau moesol ac ysprydol uwchaf, sef, " bani a thruga- 
" redd, a ffydd." Nid yw yr lesu yn condemnio y sylw gofalus hwn 
i'r -pethau bychain, ond yn unig yr y^prj^d gau a chyfeSiornu^ a'u 
harweiniai i ddyrchafu y pethau dibwys hyn i'r lie o bwysigrwydd 
ucliaf. Dengys yr un vspryd ei hun yn barhaus. Dyrchefir seremontau 
bychain, digon cyfreithlawn ynddynt eu hunain, a mawrheir hwy fel 
dyledfiwyddau uchaf crefydd, er mawr niwaid i wirioneddau mwy 
pwysig. Fel hyn y dyrchefir i anrhydedd ammhriodol allaaolion 
bychain trefn a phiydferthwch addumol y gwasanaeth cyhoeddus gan 
rai ; eraill drachefn a wnaent fanwl gadwedigaeth y Sabbath, fel unig 
ymgaia eu crefydd. Condemnir yr yspryd cul, arwynebol, a haoerog, 
hwn yn fowr gan Grist 



St. MATTHEW, XXm. 

24 TywyBogion deiilion, y riud ydych yn hidlo o.cso. 
gwybedyn, ac yn lljmgcti camel. 

25 Gwae chwi, ysgraenyddion a Pharisaaid, rag- 
rithw^r! *canys yr ydycn yn glanMn y tu allantMarc7.4. 
i*r cwppan a'r ddysgl, ac o*r tu mewn y maent 

yn Uawn o drawseda ac ianghymmedroldeb. 

26 Ti Pharisead dall, glanh^ yn gjmtaf jrr hyn 
sydd oddi fewn i'r cwppan a'r ddysgl, fel y byddo 
yn Ian hefyd yr hyn sydd oddi allan iddynt. 

27 Gwae chwi, ysgnfenyddion a Phariseeid, rag- 
rithwyr ! canys tebyg ydych chwi i ^ feddan wedi en « Act. 23. 3. 
gwynnu, y rhai sydd yn jonddangos yn deg oddi 

allan, ond oddi mewn sydd yn llawn esgym y 
meirw, a phob aflendid. 

28 Ac felly ^hwithau oddi allaa ydyeSi to ym- 
ddangos i ddynion yn gyfiawn, ond o i4i yi y/ych 
yn llawn rhagrith ac anwiredd. 



I »i m »«■ ^-p^— >»« !■»< ■» ^^^t-^'^t^—^r^^^'P'*'^ 



24. "7 rhai ydyeli yn Mdlo €wyl>edyn,'.' -Ao. Diopeb ydyw hon 
wedi ei chjmmeryd oddi wrtiii yr atferiad hidlo gwin, a'i hamcan 
eedd dangos, fel yr oeddynt yn ofalus iawn i fanylu ar betiiau bychain 
a dibwys tra yr elent yn ddisylw heibio i bethau mawrion a phwysig. 
jDetnyddir y geirian " gwybedyn " a *' chamel " mewn gwrthgyferby- 
niad cyfifelyb i'r " brycheuyn " a*r ** trawst,** yn y Bregeth ar y 
Mynydd (vii. 3.). Y mae yn dra thebyg y byddai yr luddewon yn 
c^alus i hidlo y man wibed allan o'r gwin <^h ei yfed, rheg c^ iddynt 
Ijrngcn un o honynt, gan y buasai nynny yn «eu golwg yr un peth a 
bwytta anifeiliaid afian (Gwel Lef. iL 28.). 

25. *' 0*r tu mewn y maent yn Uafwn drawsedd,*' ^. Troell- 
ymadrodd, nen &th o ddiareb, ydyw hon, yn dangoB cymmeiiad yr 
TsgrifeQyddion a'r Phariseaid eu hunain. Tr oeddynt yn o&lus a 
gweddus yn eu bywyd allanol, ond a*u calonan yn llawn drawsedd ac 
anghymnciedToldeb. ""Traweedd** yw meddiannu ar^am, "anghvnime- 
droldeb" treullo mewn gwyn. "Yr oedd casglu irwy bechod a 
" mwynhau mewn pechod " {SUer) yn fe-oi eu holl weddusder allanol yn 
rhagrith pwdx. 

ae. " FeX y bydde yn Iftn hel^d yr hyn eydd oddi allan.** Nid 
oeg dim modd glanbau y tu allan yn biTodol, oni lanheir y tu mewn, 
)^id yw y neb a amcano fod yn Ian oddi allan, heb ymletnhau ^)ddi 
iewn, yn ^wneyd dim amgen na gwynnu ^ hun a gwisg iragnth 
atgas. 

27. •* Tebyg ydyoh i lisddau wedi «n gwynnu.** Yn ▼ seithfed wae 

hqn dysgr^ Crirt y rha^itbwyr yn ygydmariaeth fwyaf dychrynllyd. 

Yr oeddynt fel y beddau,a wyngelchid ar adeg bennodolbob blwyddyn, 

fel y gaUai y rhai a elent h«lbio eu gweled a go^el cgrffwrdd a hwy, 

rhag eu halogi. Ond o*r aflendid geir oddi mevm \ Nid yw crefydd y 

rhagrithiwr yn ddim amgen na*r gwyngalch. Da y dywedwyd, 

"X3ellir gwn^tt^ur .calon dyn yn deml i Dduw, »eu yn fedd i lygredd ; 

•* yn nefoedd neu yn uffem " (StierX 

P2 



&r. MATTHEW, XXHL 

O.C.30. 29 Qwae chwi, ysgrifenyddion a Pbariseaid, rag- 
rithw^! caays yt ydych yn adeiladu beddau y 
prophwydi, ac yn addumo beddau y rhai cyfiawn ; 

30 Ac yr ydych yn dywedyd, re bnasem ni yn 
nyddiau ein tadau, ni buasem ni gyfrannogion a 
hwynt yngwS,ed y prophwydi. 

31 Felly yr ydych yn tystiolaethn am danoch eich 
x^Act.7.61, jj^jj^gjjj^ ^j^j^ 1^ yjj xyjuit i*r rhai a laddasant y 

L?''^^-'- prophwydi. 

^^Tbi^'z^' ^^ ^ Cyflawnwch chwithau hefyd fesur eich tadan. 
18. 33 Oh seirph, hiliogaeth *gwiberod, pa fodd y 

Tu. U' gellwch ddiangc rhag bam uffem ? 



29. "7r ydyoli yn adeiladu beddau y prophwydi." Tn yr 

wythfed, a*r ddiweddaf o'r rhybuddion difrifol hyn, dyncetha ein 
Harglwydd ragrith yn yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid am eu bod yn 
pronesu anrhydeddu y prophwydi, a chondemnio gwaith eu tadau yn 
ou herlid hwy, ac ar yr un pryd yn gyfrannog o'r im yepryd hnnan 
gyfiawn, angbrediniol, ac erlidgar, a hwythau. Hwyrach fod y cyfeiriad 
at y beddau *• wedi eu gwynnu " a enwyd (27.) we<fi arwain meddwl yr 
lesu at y ^beddau addumol a adeiladai y Phariseaid o'r tu allan i Jeru- 
salem yr adeg hon, er cof am yr hen brophwydi. 

81. " PeUy yr ydyoh yn tystiolaethu am danooh," &e. Pa fodd 
yr oeddynt yn tystiolaethn am danynt eu hunain eu bod " yn blant i*r 
*' rhai a laddasant y prophwydi ? *' Hynny yw, Pa brawf a roddasant 
eu bod yn etifeddu yspryd eu tadau 1 Y mae y gair *' Felly " sydd yn 
c^ffsylltu yr adnod hon mor agos i'r flaenorol yn dangos. Yr oedd eu 
Imnan gyfiawnder ymhongar ac ymffrostgar yn dangos. Dywedent 
" Na buasent hwy ddim yn gyfrannog o waed y prophwydi " ac yr oedd 
eu gwaith yn condemnlo eu tadau, gan ystyried eu hunain yn well na 
hwy, yn profi eu bod yn Uawn o'r yspryd hunanol, a fuasai yn cynhyrfu 
eu tadau i wrthod gwrandaw ar y prophwydi, a*u herlid hwy. 

32. ** Cyflawnwch chwithau heftrd." Mewn math o wawd y llefarai 
yr lesu hyn (Gwel St, Maro yii. 9.), gan orchymyn iddynt mewn ffurf 
o rybudd difrifol, gyflawni inesur anwiredd eu tadau. Nid oedd ond 
ycbydig yn fyr i wneyd hynny. Yr oeddynt yn barod yn llawn o*r 
balchder a'r hunan gyfiawnder a wrthryfelai yn erbyn pob addysg a 
cherydd, ac o deimlad ac amcapion Uofruddiog yn erbvn yr Hwn a'u 
dodai iddynt. Cyn pen ycbydig ddyddiau ym mhellacn yn wir hwy a 
lanwasant dros yr ymylon fesur anwiredd eu tadau (Cydmarer y gor- 
chymyn i Judas, St. loan xiii. 27.). 

88. " O seirph," Ac. Dywedasai St. loan Fedyddiwr, yr un peth 
am danynt -(iii. 7.), ac nid oedd yr un cyfnewidiad yn y rhagrithwyr 
hynny er yr amser hwnnw, oddi eithr parhau o honynt i wrthod 




y Hid a fydd?" Ond dywed Crist** Pa foddyi 
"ddiangc rhag bwn uflfem?" Aethai eu cyflwr yn fwy anobeithiol 
^rbyn hyn, ♦ 



St. MATTHEW, XXHI. 

34 »Am hynny wele, yr ydwyf yn anfon attoch 0.0. 30» 
brophwydi, a doethion, ac yffgrifenyddion : a ^rAai»ijeD.2i. 34, 
o honynt a leddwch, ac a groeshoeliwcli ; a ^rhai OirAct.6.4o. 
honynt a ffrewyllwch yn eich synagogau, ac a erli- X^;^^' 
diwch o dref i dref : o nen. 10. 17. 

35 *Fel y delo amoch chwi yr holl waed cyfiawn 25. ''•"•^' 
a'r a oUyngwyd ar y ddaear, • o waed Abel gyfiawn * ^^ ^'^' 
'hyd waed Zacharias fab Barachias,. yr hwn a ladd- ii<»n3.i2. 
Bfloch rhwng y deml a'r aUor.. 'IqUi!'''^' 

36 Yn wir meddaf i chwi, Daw hjm oil ar y gen- 
hedlaeth hon. 

37 ^Jerusalem, Jerusalem, yr hon wyt yn lladd»Luci3.34. 

34. "Am hynny wele, yr ydwyf yn anfon attocV' &o. Nid 

yw cyssylltiad yr adnod hon a'r un flaenorol yn eglur iawn. Nis 
gall y gair " Am hynny " gyfeirio at yr ymadrodd diweddaf, fel pe 
y dywedasai, Mi a anfonaf attoch brophwydi fel y galloch hyd yn nod 
ar ol hyn ddiango rhag bam uffem ; o herwydd dywedasai yr lesu yn 
eglur na wrandawent amynt. Y mae yn dra thebyg mai at y geiriau yn 
adnod 31 y cyfeiria y cyssylltiad "am hynny." Dywedir yno fod y 
Phariseaid yn tystiolaethu am danynt eu hunain eu bod yn blant i*r 
"rhai a laddasant y prophwydi." Ac "am hynny" byddai iddynf 
hwythau ddan^os yr un yspryd, ac ymddwyn at y prophwydi, y doethion, 
a'r ysgrifenyddioD, a anfonid attynt yn yr un modd, a'u tadau. Y mae 
yn amlwg mai at Ei Apoetolion, Ei Efengylwyr, a gweinidogion Ei 
Air, y cyfeiriai Crist dan yr enwau, prophwydi, doethion, ac ysgri- 
fenyddion. 

35. '* Pel y delo amocli ohwi yr hoU waed cyflawn," &a Hynny 
yw, caroedigaeth yr holl waed cyiiawn. Ond paham yr oedd luddewon 
yr oes houno yn ddarostyngedig i ddioddef am lofruddiaeth Abel, gyda 
'r hwn nid oedd iddynt un cyssylltiad asosach nac eraiU fel cenhedl ? 
herwydd eu bod nid yn unig yn meilhrin yspryd Cain, ac felly yn 
syrthio dan ei felltith, ond am fod llofruddiaeth ynddynt hwv wedi 
cynnyddu megis iw lawn dwf, a chrynhoi yng nghyd yn llofruddiaeth 
Mab Duw. 

"Zaclianas fab BaraoMas." Nid oes nemawr amheuaeth nad 
Zacharias mab Jehoiada, a feddylir yma. Ceir banes ei farwolaeth 
ef yu Ail Lyfr y Chroniclau. Yr oedd trefiiiad llyfrau yr Hen Desta- 
ment ym mhlith yr luddewon yn wahanol i*r eiddom ni. Yno cyfleasid 
Llyfr y Chroniclau yn olaf. Lloiruddiaeth Zacharias oedd yr olaf a 
nodid yn yr Ysgrythyrau yn ol y drefh honno, a llofruddiaeth Abel y 
cyntaf. Y mae yn anhawdd dweyd pa fodd y daeth y geiriau "fab 
" Barachias " i mewn, oddi eithr i un gopTwyr cyntefig yr Efengylau eu 
dodi i mewn oddi wrth gynefiudra a'r seiniau, o herwydd yr oedd y 
prophujyd adnabyddus Zacharias yn &b Barachl'as (Zech i. 1. Gwel 
Abiathar, St. Marc ii. 26.).1 

36. " Daw hyn oU," Ac. Y fern ddynesol ydyw testyn pwysig y 
bennod nesaf. 

37. " Jerusalem, Jerusalem." Torrasai ein Harglwydd allan mewn 
gwaedd deimladwy o gariad, a thosduri, a gofid o*r mth yma o'r blaen 



St. MATTHEW, XXin. 

O.C.90. y ptophwydi, ac * yn Habyddio y rhai a ddanfixnr 
h2ci»on.afcattat, pa sawl gwaith y mynnaswn * gasglu dy blant 
piat.3a.u.yiigh^d, megi« y casgl kr ei chywion ^dan ei 
Iiadenydd, ac ni's jnynnech ! 

38 Wele, yr ydys yn gadael eich t^ i chwi yn 
anghyfannedd. 

39 Canys meddaf i chwi^ Ni'm gwelwcH ar ol hyn, 
1 pen. aL 9. Lyd oni ddywedoch, ^ Bendigedig u^ yr hwn sydd 

yn djfod yn enw yr Arg^wydd. p». naiat 



1 

12. 

k P«. 17. 8. 

aei. 4. 



(Gwel St. Luc xiii. 34.). Cyfeiria y *' pa sawl gwaith " teimladwy at 
ymdrechion, gwaboddiaaBUy a rhjbuddion j prophwydi gynt, canys 
trwyddynt hwy Me oedd jn ewyflysio cas^u Ei bobl yng n^yd atto 
Ei Hun. . 

"Ac ni's rnyn^ch.'* Tr rat modd y dyred 8t, P«ul "Ac with 
Israel y mae yn dywedyd, Ar hyd y dydd yr estynaisfy irwylaw at bobl 
**anufudd ac yn gwrt&<Hyw6dyd '* (Rim. x, 21. gan ddifynu Esai. 
Ixv. 2.). 

88. *• Wele, yr ydys yn gada^ elcjh t? I <Awl,*' Aa Y t^ yw y 
Demi ; " £^h i^" Nid i^ Dduw ydyw mwy, o henrydd yr oedd Duw 
yn myned allan o honno ar y pilji. hynny allan Teml heb I>duw 
▼nddi ydoedd. G-wrthodasid y Pen congl Faen. Addoliad Ihiw yng 
Kghrist oedd i fod mwy. A lie nid yw Orist yn yr ftddoli, nid yw 
Duw. Ond wrth ymadael a'r deml yr oedd Duw yn ymadael a 
Jerusalem, Dinaa y Brenhin Mawr. Pan oUyngodd v genhedl eu gafael 
ysprydol o bono Ef, yr oedd yntau yn myned i ollwn^ Ei afiiel tym* 
horol a hwy fel oorphoriaeth o bobl ddewisedig. Gwedi i Dduw adael 
Uestr y wladwriaeth aeth yn ddj7lliau ym mhen oddeutu 40 miynedd 
ar ol hyn. 

89. •* TSn *m gwelwoh ar ol hyn.** Yr oedd yr lesu yn ymadael o^r 
deml, ac ar yr un pryd yn terfynu Ei weinidogaeth gyhoeddus ym 
mysg yr luddewon. Dyma Ei eiriau diweddaf ger bron y cyhoedd. Yr 
oil a lefarodd ar ol hyn iw ddisgyblion y bu. Y mae yn wir i*r 
luddewon Ei weled yn cael Ei groeshoelio ; ond nis gwekant Ef mwy 
fel Eu Haihraw a'u Gwaredwr. Yr oedd Ei wasanaeth iddynt hwy 
ar ben, 

** Hyd onl ddywedoch.'* Yr oedd Crist wedi llefou geiriau Hym a 
phethau chwerw ; ond etto y mae Ei eiriau daf yn anadlu goboifh. Y 
mae dydd i ddyfod pryd y tynir ymaith y ^'dallineb" a. ddaethai ar 
Israel, ac y byddant etto "gadwedig" (Rhuf. xi. 25, 26.). Y mae 
gobaith gweled dydd pan y dychwel hen boW yr Arglwydd, y rhai a 
wrthodir yn awr o herwydd eu hanghrcdinaeth, gan gyfercL Crist 
mewn Hoeannah llawer mwy gwresog a didwyll, nac y gwnai y lUaws 
ar lechwedd mynydd yr olew-wydd, tra y march ogai i Jerusalem. Nid 
at dderbyniad gogoneddus Crist yn Ei ail ddyfodiad y cyfeiria y geiriau 
uchod. Hhaid mai at dderbyniad cenhedlaethol o bono g^ yr 
luddewon cyn y pryd hwn y gwnant. Ni bydd i*r annuwiolion Ei alw 



^. Yn y cyfwng rhwng jrr Lya a gof- 
nodir yn yr adnod flaenorol, a'r hyn a 
foir yn yr adnod hon, y cynunerodd yr 



yrnddiddan dyddorol am Ciffrwm y weddw 
le, fel yr hTsoysa Si Mare xiL 41-^, a 
St Luc zz£ I---4. 



St. MATTHEW, XXIV; 

PENNOD XXrV. o^a^_ 

1 Crist yn rhao-ddyteedyd difvuttr y dend : 3 pa fath a pha faint o g\^ 
tuddian a fydd o*r hlaen. 29 Arwyddion ei ddyfodiad if t /am. 96 Ac 
a ran hod y dydd aV oner yn ahhysma^ 42 v dylem ni wylied fel 
gufeidon da, yn tUsgtDyl hoh armer am dayfodicM ein mei^. 

A 'E lesTi a aeth allan. ac a ymadawodd o'r demi : 
xjL a'i ddisgybliou a doaethant otto, i ddangos iddo 
adeiladau y deml. 

Ef yn Fendigedi^ ar Ki ddyfodiad iw bamu: (Gwel Hoeea iii. 4, 5. 
Zech. xii. 10 ; xiii. I ; xiv. 7, 8, 11 ; xi. 24, 31.). Dylem sylwi fod Duw 
yn yr Yegrythyr lAn yn edrych ar genhedloedd fel yn meddu bywyd a 
haidfodiaa neiUduoI, yt un fath a phersonau unigol. Yr un chwi sydd 
yn nechreu yr adnod yn gwrthod Crist, ac ^dd yn Ei wahodd yn ei 
diwedd, ac etto pa sawl cenhedlaeth anghrediniol a aeth heibio yn y 
cyfwng (Gwelir yr un unoliaetH coiphoriaethol yn Rhuf. xi). 

PENNOD XXiy. 

1 41, Prophwydoliaeth a'm ddmystr JeruaaJLem a 

diwedd y byd» 

St. Marc xiii. St Luc xxi 5 — B&. 

Qallwn ddweyd ychydig eiriau, mewn dull o ragymadrodd, i*r bennod 
hon, gan fbd ynddi gymmaint o betbau anhawdd en hegluro. Pro- 
|)hwydoliaeth yw ei cbynhwysiad, ac fel pob prophw^doliaetii, y mae 
iddo fwy nac un cyflawniad. Gofynodd y disgyblion i Grist (3) y'ng- 
hylch dinystr Jerusalem a diwedd y byd. Coiieidia yr attebiad, yr hwn 
yw gylwead y bennod hon, ac yn wir y nesaf hefyd, y ddau ddigwyddiad 
yn un, Dyfodiad CriU yw y ddau (Gwel ar xvi. 28.) a*i ddyfodiad 
i farn yw y ddau. Felly y mae y naill yn gysgod a darlun o*r Hall. 
Peth hollol gydweddol a nodw^diad prophwydoliaeth ydyw cyd- 
blethu, neu gyd-gofleidio» megis, ar un gaiael, y cyflawniad agoeaf a 
phellaf honoy nea ymddango^ o honynt yn llawer nes iw gilydd nac 
y byddont mewn gwirionedd. " Gellir cydmaru digwyddiadau dyfodol 
" mewn amser i wrthrychau pellenig mewn Ue. Mewn gwlad fynyddi^, 
"ymddengys dwy drum yn cyfodi y naill uwch y llall, wrth edrych 
" amynt o*r pellder, bron fel un, er y gallant fod fiUtiroedd cddi wrth 
** eu gilydd ; ac ni bydd i'r ymdeithydd ganfod yr agendor lydan rhyng- 
"ddynt nes cyrhaedd o bono grib y nesaf atto. Felly y mae gyda 
" golwg at ddigwyddiiadau dyfodol, Fel hyn cawn Brophwydi yr Hen 
" Destament yn prysuro yn gyflym o ddysgrifio dyfodiad cyntaf Crist 
** iw ail ddyfodiad, nes ymdd&ngos o'r ddau ddyfodiad wedi eu cym- 
" mhlethu yn un " {Wordsworth), (Cydmarer Malachi iii. 1, 2 ; iv. 5, 6*) 
Yn y bennod hon gwelir yr un cyd-blethiad neu gyd-orweddiad, mewn 
un olygla o'r ddwy farn oeddynt y pryd hynny yn ddyfodol, sef v leiaf 
a*r agosaf yn ninystr Jerusalem, a'r fwyaf a phellaf, yn niwedd y byd. 

" Wrth gefh un brig i'r drum gerUaw 
Ymddengys crib y raynydd draw." 

(Benham.) 

1. " Tmaclawodd oW dewi.** Gwel ar xxiiL 89. 



gT. MATTHEW, XXIV. 

2i5J5: 2 A'r lesu a ddywedodd wrthynt, Oni welwch 
"j^.Vch.m hyn oUI Yn wir meddaf i chwi, Ni 'adewir 
SlTiVii^'y™* garr^ ar garreg, a'r ni ddattodir. 

Nid yw y ddau ddigwyddiad er hynny wedi eu cymmy^gn a'u gilydd 
yn annhrefiius, fel y gtulai y darllenydd diofal dybio. Yr oedd y ddau 
y'nghyd o flaen Uygaid ein Harglwydd yn y weledigaeth, ond nid yn 
gymmys^edig. Yn y rhan gyntaf o*r bennod, hyd adnod 28, eaif y 
digwyddiad neeaf, sef dinystr Jerusalem, allan yn eglur, er y gellir 
gweled amlinelliad tywyll a mawreddus y fern fewr trwydda ; ac nid 
yw geiriad y dysgrifiad o*r fam agoeaf, yn can allan bob cyfeiriad at y 
bellaf. Ar ol adnod 28. y Fam fawr bellenig sydd yn dyfod i'r amlwg 
yn fwyaf neillduol ac egfur, er mai nid heb ami adgofiad o'r cysgod a*i 
rhag-bortreasai mor bri*odol (Gwel ar y gair "Ac yn y fan" ad. 29.). 
Yn yr ail bennod gadewir y fam gyntaf yn ninystr Jerusalem o'r golwg 
megis digwyddiad wedi myned beibio, a chael ei anghofio ; a saif y 
Fam fawr ddiweddaf allan yn ei mawredd a*i barbenigrwydd. Aethai y 
Prophwyd Mawr ym mlaen yn Ei yrfa Bropbwydol nes cyrbaedd brig 
y bryn agosaf, ac oddi yno edrychai ar y mynydd pell wrtho ei bun. 

Pe yr ymddangosai yn beth rhyfedd i ryw rai fod prophwydoK- 
aeth Cridt o'r nodwedd dywyll yma. ac nid yn y dull goleu ag y buasent 
yn disgwyl i ddadguddiad Ei Ddwyfol ragwybodaeth Ef fod, d^lent 
gofio i Fab Duw, pan y daeth yn Ddyn, o*i ewyllys Ei Hun roddi o*r 
neilldu, ac, mewn ystyr, guddio o'i olwg, y berfifaith wybodaeth a 
berthynai iddo fel Duw. Felly yn Ei brophwydoliaethau rbyngodd 
bodd iddo le&m yn unig fel Propbwyd Dynol, ac yn ol duUwedd proph- 
^d dynol, heb ddadguddio, nac yn wir, fel Dyn^ wybod pob petn a 
berthynai iw brophwydoliaeliiau (Gwel ar adnod 36.). 

1. '* I ddangos iddo adeiladau y dexnl." Mewn canlyniad i*r hyn a 
ddywedasai efe wrth yr Ysgrifenyddion a*r Phariseaid am ddinystr, neu 
" anghyfannedd-dra," " eu tp" y fynai y diagyblion sylw eu Hathraw 
at yr adeiladaeth (zxiii. 3iB.). xr oedd y Demi yn Jerusalem yn 
adeUad mawreddog, neu yn hytrach yn " dwr o adeiladau " amrywiol 
gwychion, wedi eu cyssylltu yng nghyd, ac iddynt gyntedd aUanol 
mawr, a chynteddau mewnol. Nid yr un oedd y Demi yn nyddiau ein 
Harglwydd a'r hon a adeiladasai Solomon fil o nynyddoedd cynt (Gwel 
1 Bren. vi. a 2 Chron. iii.), a'r bon a ddinystrasai Nebnchodonozor, 
pan gaetbgludodd efe Lwyth Juda, bedwar cant o flynyddoedd ar ol 
hynny (2 Chron. xxxvi. 19.). Adeiladwyd yr ail deml ym mhen 
oddeutu can mlynedd ar ol dinystr y gyntaf, ac ar ddychweliad yr 
luddewon o gaethiwed (Ezra i. — vi.). Helaethwyd ac addumwyd hon 
i'r fath raddau gan Herod Fawr (** Herod Frenhin," St. Matt. ii. 3.) 
fel ag yr oedd bron oil yn newydd yn amser ein Hiachawdwr; a 
chariwyd y gwaith o helaethu ac addumo ym mlaen yn Ei ddyddiau 
Ef (St. loan ii. 20.). Gwelir yn St. Marc i'r disgyblion alw sylw yr 
lesu yn neillduol at " feini " yr adeilad. Yr oedd rhai o honynt, fel 
y darllenwn jm Josephus, o &intioli anfertb, yn 60 a 70 troedfedd eu 
hyd, ac o fynor disglaer. Dywedai efe yr ymddangosai y deml o'r 
pellder ** fel mynydd dan orchudd o eira ; o herwydd yr oedd pob rhan 
** o honi nad eurid ag aur yn glaerwen." 

2. " JSli adewir yma garreg a'r garreg." Gyflawnwyd y brophwy- 
doliaeth hon i'r llythyren. herwydd yn ninystr Jerasalem, er i'r 



St. MATTHEW, XXIV. 

3 Ac efe yn eistedd ar fynydd yr Olewydd, y Q.c.aa 
diseyblion a ddaethant atto o'r neilldu, gan ddy- 
we^d, ^Mynega i ni, pa bryd y bydd y petliain>iThfiM.6.i. 
hyn? a pha arwydd/ydd o'th ddyfodiad, ac o ddi- 

wedd y byd? 

4 A'r lesu a attebodd ac a ddywedodd wrthynt, c Eph. 5. 6. 

^ Edrychwch rhas i neb eich twyllo chwi 2 xhL^i'I: 

6 Canys daw ^Uawer yn fy enw i, gan ddywedyd, ^^^"^*^*' ^' 

Myfi yw Crist ; • ac a dwyllant lawer. Jer! w! i4. 

6 A cKwi a gewch glywed am ryfeloedd, a son am loan 5/43.' 

rjrfeloedd : gwelwch na chyffroer chwi : canys rhaid**^^^- 

yw bod hyn oil ; eithr nid yw y diwedd etto. 

Llywiawdwr Ehufeinig Titus orchymyn arbed y deml, rhoddes y 
milwyr hi ar ddn, ac wedi annrddo o honynt ei phrydferthwch, gorch- 
mynwyd ei Uwyr ddymchwelyd hyd y sylfaen ; yr hyn a wnaed. 

8. "Ar fynydd yp Olew-wydd." Ceir golygfa fawreddus o hoU 
ddinas Jerusalem ben uchaf y mynydd hwn (Gwel ar xxi. 1.), a*r 
Demi oedd y gwrthrych mwyaf amlwg o'i mewn y pryd hwnnw. 

" T diBgyblion." Dywed St. Marc mai " Petr, ac lago, ac loan, ac 
** Andreas," oedd y rhai hyn. T mae yr ymholiad a wnaethant wedi 
ei oeod i lawr yn &nwl yn yr Efengyl hon, a gellir ei ranu yn dair 
rhan, 1. Pa bryd y dinystrir y Deni 1 2. Pa beth a fydd arwydd Dy 
ddyfodiad I 3, ra beth a fydd yr arwydd o ddiwedd y byd 1 Y mae 
geiriau ein Harglwydd yn rhoddi atteb i'r tri ymholiad hyn. Ond ni 
wiw i ni dybio fod y tri yn hanfodi ar wahan ym meddyliau yr 
Apostolion. Y mae yn dra thebyg yr ystyrient y tri digwyddiad, yr 
ymholent am danynt, fel nn amgylchiaa, ac y tybient y cymmerai ail 
ddyfodiad eu Har^wydd le, a diwedd y byd, un ai yn ninystr Jerusalem, 
neu yn ebrwydd ar ol hynny. 

4. *' Edrychwch rhag i neb eioh twyUo." Dechreua ein Hiach- 
awdwr trwy atteb en gofyniad cyntaf, ac o'r adnod hon i'r 14eg amlyga 
beth oedd arwyddion dynesiad dinystr Jerusalem, yr hyn hefyd sydd 
yr un mor wirioneddol, er mewn ystyr is, yn ddyfodiad Hono Ei 
Hun (Gwel ar xvi. 28.). Etto y fath yw Ei iaith fel ag i awgrymu 
nad yw yr arwyddion hyn ond cysgodau o'r rhai a fyddant ar ddynesiad 
diwedd y byd. 

6. ** Eiihr nid yw y diwedd etto." Ymddengys fod hwn yn un o'r 
ymadroddion ag y gellir, er ei gymhwyso yn gyntaf at ddinystr Jeru- 
salem, etto ei gario ym mlaen, a'i gymhwyso at y Fam ddiweddar, o ba 
un y mae 'r dinystr yn gysgod. Felly os nad oedd yr artoyddion cyntaf 
i gyflroi y disgyblion, fel pe buasai y profedigaethau cenhedlaethol yn 
ymyl, yn gyflFelyb ar ol hynny, pan y proffesai dynion fod diwedd y 
byd yn nesiu, ac y nodent allan yr arwyddion, nid oeddynt " iw siglo 
*' yn fiian oddi wrth eu meddwl, na'u cynhyrfu, fel pe bai dydd Grist 
" yn agos " (2 Thess. ii. 2.). 

8. "Dechreu gofldiau yw hyn oU." Y mae banes y deugain 
mlynedd rhwng croeshoeliad Grist a dinystr Jerusalem yn rhoddi y 
prawf egluraf o gyflawniad y prophwydoliaethau hyn. Ymddangosodd 
yr arwyddion a ddysgrifir yn y tair adncd flaenorol, a*r tair dilynol yn 
y dull mwyaf hynod. 



St. MATTHEW, XXIV. 

O.c.aa. 7 Canys cyfyd 'cenedl yn erbyn cenedl, a theymas 
f2Chr.i6.6.yn erbyn teymas: ac fe fydd newyn, a codau, a 
Hiw.'2.22. daear-grynfaau mewn mannau. 
zeci..i4.i3. ^ ^ decbrenad gofidiau yw hjTt oil. 

't^"*J2S- 9 Yna «y'cli traddodairt chwi i'ch fforthrymmn, 

loan 15. 20. > v n "^j x v - *• ° i ii 

a 16. 2. ae a cli lladdant : a cnwi a gaseir gan yr noil gen- 
Act. 4. 2, a. ijiji ^ .° o./ » 
»7. 69. nedloedd er mwyn fy enw 1. 

ipetekfie. 10 Ac yna y ^riiwystrir llawer, ac y bradyehant 
ii^'.^if ef ■ ®^ g^yddj ^ 7 casftnt en gily4<i. 

2 Tii^i !&■'■■'■ S^^ bropbwydi * lawer a godant, ac a * dwyll- 

a 4.^10; 16L ant lawer. 

*fft; 20.^29. 12 Ac o herwydd yr amlha anwiredd, fe a oera 
k^5 2i^' cariad llawer. 

I Tim. 4.* I. 13 ^Eithr y neb a barhao hyd y diwedd, hwnnw 
^«St-i%:!4.afyddeadwedig. 
m'^'n^'^% 14 A'r"*efengyl hon am j deymas a "bregethir 

a 9. 35. ' txwy'r hoU fyd, er tystiolaetfi. i'r boll genbedloedd : 
■5J.ti?M;ac yna y daw y diwedd. 

9. ''T11& y'oh traddodant dhvri,** Y ma6 yr banes a gawn yn 
Actau yr Apostolion yn dangos cyflawniad h3m. 

12. ** Fe a oera csriad Uawer/' Sco. Dyma ddigwyddodd i Eglwys 
Ephesas yr hon a " ymadawodd a'i cbariad cyntaf " (Dat. ii. 4.), tra y 
ceryddir yr Eglwys yni Laodecea am nad oedd " nac oer na brwd *' 
(Dat. iii. 15, 16.). 

13. " Hyd y diwedd." Hynny yw, hyd ddiw€fdd y brofedigaetb. 
Y mae yr ymadrodd hifn ya debyg iawn Vr gennadwrf at Eglwys 
Smyrna ; " Bydd flfyddlawn hyd angau, ac Mi a roddaf i ti goton y 
« by wyd '* (Dat. ii. 10.). 

14. ** Yp efengyl hon am y deymas." Y mae yr adnod hon wedi 
peri llawer o ddyryswdi, gan na buasai i'r efengyl gael ei phregethu nac 
"i'r hoU fyd,*' nac i'r hoU genbedloedd, cyn dinystr Jerusalem. Am 
bynny tybia llawer nad yw yr adnod hon yn cyfeirio at ddim end 
diwedd y byd. Ond tybiem na buasai ein Har^ydd yn cymmysgu 
Ei bwngc fel hyn. Ac nid oes un rhwystr yma, ar ffordd cymmeryd 
y geiriau yn en hystyr lytbyrenol ; canys ystyr y geiriau *'yr boll 
"fyd," a'r "hoU genbedloedd," yn yr Yfigrytbyrau yw, "yr boll 
" fyd a*r boU genbedloedd," adnabyddus i*r luddewon ; a gwyddom 
i'r Efengyl gael ei phregethu ym mhob gwlad ag yr oedd gan yr 
luddewon wybodaetn am dani, a chyssylltiad a hi, cyn dinystr 
Jerusalem. Yr un gair gwreiddiol a dde&yddir yma am boll fyd, ag a 
ddefnyddir yn St. Luc li. I, lie* y darUenwn i orchymyn fyned allan 
oddi wrth Augustus Cesar i " dretbu yr boll fyd." Nis gellir cymbwyso 
y geiriau yma am ddim mwy o'r byd nac oedd ddarostyngedig i 
lywodraeth Rbufain. Sylwef hefyd ar ''chwi a gasheir gan yr boll 
" genbedloedd" (9), He y rhaid gosod yr mi terfyn ar ystyr y geiriau* 
Defnyddia St. Paul helyd yr un foth ymadroddion, yn yr un ystyr, 
(CoL i. 6, 23. 2 Tim. iv. 17.). Diamen fod y geiriau sydd yn 
wirionedd am "ddiwedd" gorucbwyliaetb yr Eglwys luddewig yn 



er. MATTHEW, XXIV. 

15 Am Hynny pan weloek y ffieidd-dra anghy- o.c ax 
fanneddol, a ddywedwyd trwy " Daniel y prophwyd, o D.m. 9. 27. 
yn sefyll yn y lie sanetaidd, (y * neb a ddarlleno, p^^]l\ ^ 
ystyried ;) 26. 

16 Yna y rhai a fyddant yn Judea, ffoant i'r 
mynyddoedd. 



nymchweliad Jerusalem, yn wiiionedd hefyd am " ddiwedd " mawr 
pob peth yn ail ddyfodiad Crist i fisirn. Yn eu cymhwysiad at yr 
wugyichiad mawreddns olaf cymmerant i fewn eu hystyr helaethai Gyn 
y dydd hwiinw fe bregethir yr Efengyl er tystioliaetn i'r ftofl genhedl- 
oedd yn ystyr eangaf y gair. 

16. **Ffleldd-dipa a^ngHyfanneddoL'^ Cymmerir yr ymadrcxld hwn 
p lyfr y prophwyd Daniel, Ue 7 d££iyddir ef dair gwaith (ix. 27 ; xk 
31 ; xii. ll.)y ac ym mho^ nn o honynt mewn cyssylltiad a " dygiad 
"ymaith yr offrwm gwastadol." Cymmerodd cyflawniad cynt5 y 
brophwydolioeth hon le yn syddiau Antiochns Epiphanes, pan osododd 
efe-ddelw Jupiter (duw paganaidd) yn y deml (Gwel 1 Mace., i. 64.). 
Ond yr oedd gwaith ein Hiachawdwr yn difynu y geiriau yn profi fod 
iddynt gyflawniad pellach. Deonglir y geiriai} gan nd fel pe y cyfeirient 
at y banerau Bhufeinig yn nwylaw eu milwyr. Taiddodd hyn yn 
ddiau oddi wrth yr ymadrodd yn St. Lud (xxi. 20^). '* A phan weloch 
** Jerusalem wedi ei hamgylchu gan luoedd, yna gwybyddwch fod ei 
haughyfanedd-dra hi wedi nesau. Ond nid oes un rheswm i feddwl 
ifod y ddwy adnod yn cyfeirio at yr un digwyddiad. Yn y gwrthwyneb 
yn y "lie sanetaidd," yr oedd y "ffieidd-dra» oddi allan i'r muriau 
yr oedd byddinoedd y Bhufeiniaid. Y mae yn amlwg mai amcan y 
rhag-rybudd hwn i'r Cristionogion oedd rhoddi iddynt gyfleusdra i flFoi 
mewn pryd, ac felly rhaid ei fod cyn dechreu y gwarchae. Yr ydys yn 
darllen yn yr hanesydd luddewig Josephus ddarfod cyn i'r gwarchae 
ddechreu i fintai o yspeilwyr a lladron terfysglyd, o'r wlad gylchync^ 
ddjfod i mewn i Jerusalem, a chymmeryd meddiant o'r deml, lie y 
gWLethant eu cartref, gan ei iJogi yn y dull mwyaf ^un, i 
thrwy hynny " attal yr offrwm gwastadol " yno. Byddai i'r Cristionogion, 
wrth ystyried geiriau Crist, ganfod yn hyn y ffieidd-dra anghyfanneddol. 
Ystyr lythyrenol y geiriau yw " y gjillu atgas sydd yn peri anghy- 
** iannedd-dra," yr hyn sydd ddysgritiad gwir briodol o'r Uofruddion 
hynny a gawsant uwchafiaeth yn y ddinas, gan ei darostwng dan 
lywodraeth dychryn. 

" Y neb a ddarUeno, ystyried." Geiriau yr lesu Ei Hun ydyw y 
rhai hyn, yn ddiau, ac nid rhai a ddygwyd i mewn gan yr Efengylwr, ac 
wedi eu Uefaru ganddo er mwyn galw sylwneillduol atbrophwydoliaeth 
Daniel, yr hon a nodwyd uchod. Y maent yn dra thebyg i'r geiriau 
" Y neib sydd ganddo glustiau i wrandaw, gwrandawed " (xiii, 9 — 43.). 
Dylid sylwi mai am yr amser yn blaenori dinystr Jerusalem y Uefara 
ein Hiachawdwr o*r adnod hon hyd 28ain. 

16. ••Pfoant i'p mynyddoedd." Yr oedd y Cristionogion wedi 
deall arwyddion yr amserau mor dda oddi wrth rybuddion eu Har- 
glwydd, fel pan ddaeth yr amser yn agos, y bu iddynt flFoi bron yn 
ddieithriad, Jerusalem, a dinasoedd by chain Judea, cyn i'r Bhufei- 
niaid gymmeryd meddiant honynt, na'u gwarchae ; ac aethant dros 



St. MATTHEW, XXIV. 

PC. 30. 17 Y neb a fyddo ar ben y ty, na ddisgyned i 
gymmeryd dim allan o'i dy : 

18 A 'r hwn a fyddo yn y maes, na ddychweled 
yn ei ol i gymmeryd ei ddillad. 
4 Luc 23. 29. 19 A ^gwae y rhai beichiogion, a'r rhai yn rhoi 
bronnan, yn y dyddiaii hynny. 

20 Eithr gweddiwch. na byddo eich ffoedigaeth y 
ganaf, nac ar y dydd SabbalJi : 
r Dan. 9. 28. 21 Canys y 'pryd hwnnw y bydd eorthrymder 
ioei2.'2. mawr, y fath ni bu o ddechreu'r byd nyd yr awr 
hon, ac ni bydd chwaith. 



y mynyddoedd i Pella, He yn gorwedd o'r tu Dwyrain i'r lorddonen. 
A thrwy hynny ychydig o Grietionogion a fuant feirw yn ninystr 
ofnadwy y ddinas sanctaidd (Gwel ar 22,). 

17. " Ap ben y ty." Yr oedd penau y tai yn wastad yng ngwlad 
Judea, a grisiau oddi allan i fyned i fynu iddynt. Lie cyfleus i wylio, 
ac i edrych oddi amgylch ydoedd, yn gystal ag i weddio, ac ymddiddan 
yn gyfrinachol. Dyry cynghor ein Harglwydd rybudd nad oedd dim 
ameer i ymdroi pan welid arwyddion yr anghyfennedd-dra. 

20. " Eithr gweddXwob," &o. Ni wiw i ni fyned heibio yn ddisylw 
i*r fath honiad eglur o effeithioldeb gweddi. Y mae Mab Duw, yr 
Hwn a wyr pa beth ydyw trefn Duw yn Ei lywodraeth Eagluniaelliol, 
yn Uefaru am effeitliioldeb gweddi yn ei chyssylltiad a'i dylanwad ar 
amgylchiadau manylaf bamau Dwyfol, a hyn fel gwirionead syml ac 
eglur (Gwel ar 22.). Enwir y dydd Sabbath, nid er mwyn ei gadw yn 
ddydd Sanctaidd ym mysg Cristionogion yn gyffredin (Gwel Col. ii. 
16, 17.) ; ond am fod y Cristionogion luddewig yn dal i fynu yr 
arferiad o gadw y dydd Sabbath luddewig yn sanctaidd, yn gystal 
a Dydd yr Arglwydd, hyd amser dinystr Jerusalem. Felly buasent 
hwy yn petruso ffoi ym mhellach na thaith diwmod Sabbath, neu 
oddeutu milltir, ar y dydd hwnnw, a buasai yr luddewon a ymlynent 
yn fenwl wrth eu hen grefydd yn debyg o osod rhwystrau ar eu ffordd 
hefyd. Ar ol dinystr Jerusalem rhoddes hoU ddisgyblion Crist, neu y 
Cristionogion, heibio yn llwyr gadw y Sabbath luddewig, neu seithfed 
dydd, gan gadw yn sanctaidd yn unig y " Dydd cyntaf o'r wythnos," 
fel y gwneir yn yr Eglwys hyd heddyw. 

21. ** Y fath ni bu," &o. Yr oedd y dioddefiadau yr aed danynt yn 
ninystr lenisalem bron yn anghredadwy. Y mae yn gwbl wir na 
welwyd y fath fam ddychrynllyd er y diluw, na*r fath ddToddefiadau 
erioed yn y byd. Y mae yr hanesydd luddewig Josephus wedi cofuodi 
yr amgylchiadau dychrynllyd yn ei lyfr ar " Byfeloedd yr luddewon " 
gyda manylder mawr. Yr oedd echryslonrwydd y newyn yn llawer 
mwy am fod cjrnnifer o breswylwyr y wlad oddi amgylch wedi dylifo 
i mewn i*r ddinas am noddfa yn nechreu y rhyfel. Ond yr oedd 
drygioni a thrais a chreulondeb y minteioedd lladron a lywodraethent 
oddi mewn i*r ddinas yn dyblu y dychrynfeydd. Ar y cyntaf dechreuodd 
Uiaws, ffoi allan, rbag ofa y newyn a*r llofruddion, a myned drosodd at 
y Bhufeiniaid, y rhai a wersyllent o amgylch y muriau. Ond buan y 
daeth eu rhifedi yn ormodi'r Rhufeiniaid eu cadw yn fyw, ac un a*i am 



St. MATTHEW, XXIV. 

22 Ac oni bai fyrh&u'r dyddiau hynny, ni biiasai O-cao. 
ffadwedig tin cnawd oil : 'eithr er mwyn yr etliole-«E»i.66.8,9. 
digion le fyrhfiir y dyddiau nynny. 

^ — ■ ^ -- - - ^ ^^ 

nad oedd yn ddiogel eu barbed, a'u gollwDg ymaith, neu fel y tarewid 
eraDl a dychryn, cymmerodd y milwyr y ffoedigion hyiiny ac a'u 
croesboeliasent o flaen y muiiau. Buont dros amser yn rboddi cynnifer 
a pbum cant i farwolaetb yn y dull bwn bob dydd. Dywed Josephus, 
" Yn eu llid a'u digasedd at yr luddewon hoeliai y milwyr bob rhai a 
*' ddalient, y naill ar ol y Hall, ac un fel hyn ac un fel arall, ar 
" groes-brenau, mewn ^awd ; byd onid oedd eu rhif mor fawr fel na 
** ellid cael digon o le I'r croesau, a digou o groesau i'r cyrph " (bobl). 
Y fath ad-daiiad dycbrynllyd i'r rbai hynny a groeeboeliaeant Ar- 
glwydd y Bywyd, Ar ol hyn daethpwyd i wy&d fod llawer o'r 
ffpedigion truenus yn arfer Uyngcu dainau aur a meini gwertbfawr, 
cr mwyn eu cuddio, a dechreuodd y gwibiaid crwydraidd, a Uadronllyd, 
ag ydynt bob amser yn chwilenna o amgylch gwersylloedd milwyr, eu 
rhwygo a chwilio eu hymysgaroedd am aur a gemmau. Dywed Josephus,; 
"Nis gallai trueni mwy syrthio ar yr luddewon na hyn, oblegid 
"rhwygwyd allan ymys^Eirodd dros ddwy fil o ffoedigion mewn un 
** noson." O'r diwedd daeth y dinaswyr i weled nad oedd dim ymwared 
iw gael oddi allan mwy nac oddi mewn i'r ddinas. "Cynnyddai y 
" newyn ac ymledai, gan ddifa y bobl fesur y teuluoedd cyfain. Yr oedd 
" goruwch-ystafelloedd y tai yn llawn gwragedd a phlant yn meirw . o 
" newyn : a heolydd culion y ddinas o gelaneddau hen bobl. Crwydrai 
" plant ac ieuengctid hefyd o amgylch y marchnadoedd fel cysgodau, yn 
** chwyddedig gan newyn, a syrthient yn leiiw, pa le bynnag y goddi- 
"weddai eu trueni hwy." Gan nad oedd yn bosibl claddu cynnifer o 
feirw teflid hwy dros y muriau, lie y gorweddent yn bentyrrau dirfawr, 
yn y ffos-gloddiau. **Ymledasai dislawrwydd pruddaidd heiyd, a 
" math o nos farwol, dros y ddinas ; tra yr oedd ymddygiad y Uadron 
*' yn fwy erchyll na'r trueni ei hun. herwydd torent i mewn i'r tai, 
**y rhai nid oeddynt ddim amgen na beddau y meirw, ac yspeilient 
" bob peth o'u mewn ; a chan ddwyn ymaith y gwisgoedd a guddient y 
" cyrph, ymadawent dan chwerthin, a phrofent awch blaen eu cleddyf 
" ar y cyrpb meirw, ac hyd yn nod ar rai ar ddarfod am danynt yn 
** gorwedd o amgylch." Mynegir i ni gafl yr hanesydd hwn am y dull 
y llwyr ddileasid yr boll serchiadau naturiol a thosturi dynol dan bwys 
y newyn tiirai, yn ei hoU echryslonrwydd. Ymleddid mewn modd 
b^rbaraidd am bob dim a ellid ei fwytta. Cipiai plant yr ymborth o 
enau yr hen bobl, a'r mamau o enau plant. Khoddir i ni banes 
gofidus lawn am un foneddiges luddewig, yr hon a gawsai ei hyspeilio 
o bob peth, ac a wallgofasid gan y newyn, a rostiodd, ac a ymborthodd 
ar, ei phlentyn sugno. Bhutbrodd y lladron i mewn wrth yr arogl, ond. 
troisant ymaith mewn dychryn wrth weled yr olygfa ddych^nllyd. Fel 
hyn y cyflawnwyd i'r llythyren brophwyd(diaethau Moses am y bamau 
(Deut. xxviii. 49 — 57.), a geiriau prophwydoliaethol Asaph (Ps. Ixxix. 
1 — 3.). Nid oes anghen etto ond crybwyll, ddarfod i un cant ar ddeg 
o filoedd or luddewon, yn ol cyfrif Josephus, feirw, gan mwyaf mewn 
trueni o'r fath fwyaf, yn ystod y gwarchae a'r newyn ; ac i gan mil o 
honynt gael eu gwerthu yn gaethweision yn niwedd y gwarchae. Kid 
dinasyddion Jerusalem oedd y rhan fwyaf or bobl hyn, ond luddewoa; 



St. MATTHEW, XXIV. 

O.C.30. 23 *Tiia ob dywed neb wrthych, "Wele, llyma 

tmci7.28. Grist, neu llyma; na chredwch. 

"i^ii?'w'i. 2^ Canys "cyfyd gau Giistiaii, a gau broph-wrdi, 

2Th^/2.' ac a roddiuit arwyddion mawii<m a rbyfeddooau, 

Dfttiaia hyd oni thwyllaat, pe byddai "bosibi,. ie, yr etho- 

Vr^J: ledigion. 

Bhnf. 8. iBB, 29, 30. ^2 Tim. 2. B. 



a ddaeihent i fynu o*r wlad o angylch, a» o i^Iedydd Mtronol hefyd i 
gadw 7 Fafljg ; a daeth y Hkufeiniaid ar y ddinas yn ddisymmwth gan 
eu cau oil i mewn {Cymmenpffd yr hanet uehod o Lyfr Shyfdoedd yr 
luddewoH gan Joiephue. Llyfr iv.). 

22. "Oni bfd f^Thau y dyddiati^hriuiy.^ Pe ^de&sai Duw i'r 
givarcfaae gael ei eetyn ni chadwedd neb. 

«I3r mwyn yr BStholftdigion." Dodir iri jBtyr i*r ffeirian hyn: 
L £}r m^vyn y (>istionogion y rfaai ni cbymmeraaent rybndd i ffoi allaii 
yn amserol or ddinaa ddioiiydig : 2. JieWn atteb i weddiaa yr ladd- 
ewon crediniol dros eu cydwladwyr yn eu gwae: 8. Er mwyn ken 
bobl etholedig Duw, y rhai nis mynnai Efe en {^wrdK)d yn llwyr, er 
iddo eu oosbi (Bhuf. xi. L). Yr esboniad cyntaf o'r ymadrodd yw y mwyaf 
symL Defhyddir y gair " etholedigion ** jn y Testament Kewydd am, 
yr boll gredmwyr yu^ Nghrist, neu Gristionoglon,— sef y rbai oil ag a 
etholwyd ac a aiwyd iw deymas lEt Nid yw yn debyg felly y defnyad* 
iasai Crist y gair bwn am hen " bobl ethdedig Israel," y rbai a enwir 
fel hyn yn yr Hen Desiament, heb ryw air arall i nodi allan yr ystyr. 
Bydded i ni ystyried ychydig ar yr olwg a geir yma i fewnol drefn Duw 
yn Ei ymddygiad at y byd. Ychydig y mae mawrTon daear yn ei feddwi 
am y gallu a^ y sydd yn lluddiais neu oedi eu hamcanion. Nid ydvnt 
yn ystyried dun bron fel y mae Duw yn goruwchreoli ac yn irefiiu dull 

Lbyd hwn yn unci a lies Ei rai bychain E( ac wrth weadiaa Ei etbo- 
ligion dinod ac anhysbys i'r cyhoedd. 

28. *' lilyma, nea lilyma.'' Hen ddull yd3rw hyn o ysgrifemi, " yma '* 
ac " yna." 

24. " Gau-GriBtiaa,** &o«. ''Ao a roddant arwyddion mawrlon.** 
Nis gellir amheu na chyflawnwyd y brophwydoliaeth hon o flaen dinystr 
Jerusalem, er y gall cyflawntad llawnach o honi gymmeryd He cyn 
diwedd y byd. Nis gwyddom yn iawn pwy oedd y ** gau-Gristiau " a'r 
" gau-brophwydi " y cyfeirir attyntyma, na pha "arwyddion" a "rhy- 
** feddodau " neiUduol a roddasant, ond hwyrach fod Simon y Swynwr yn 
un o'r cyfryw (Act. viii 9 — ^24.) ac eraill o gyifelyb nodwedd, y darll- 
enir am danynl Y mae yn ffaith hynod £od yn y ddyddiau hyn lawer- 
oedd yn hawlio iddynt eu hunain y gallu o ddal cymmunddi) a'r byd 
ysprydol, a chyflawni gweithredoedd nas gellir eu galw yn Uai na 
gwyrthiol, dan yr enw ysprydiaeth, Nid yw ein Harglwydd wedi amlygu 
pa bedi iyddai gallu gwirioneddol y gau-Gristiau hynny, ac ni pherthyn 
1 ninnau benderfynu. 

•* Pe byddai bosibl.'* Ymresymmir oddi wrth yr adnod hon nad yw 
yn boeibl twyllo yr ** etholedigion " neu o leiaf au twyllo. yn angeunl, 
Ond y mae y neb a jrmresymma ar y sail hon yn defnyddio y gair 
" etholedigion " yn ei ystyr gj^yng o " etholedigion i fywyd tragywyddol," 
yr fayn^dd ystyr funheus o'r ga)r fel ei defnyddir yn yr YBffyihjK Lfta 



St. MATTHEW, XXIV. 

25 Wele, rhag-ddywedais i chwi. o.caa 

26 Am hynny os dywedant wrthych, Wele, y mae 
(Bfe yn y diffaethweh ; nac ewch allan : wele, yn yr 
ystafelloedd ; na chredwch. 

27 y Oblegid fel y daw y felltea o'r dwyrain, ac yyi,nci7.a4. 
tywynna hyd y gorllewin; felly hefydy bydd dy- 
fodiad Mab y ayo. 

28 'CanyB pa le bynnag y byddo'r -gelaan, yno'riiobSQ.so. 
ymgasgl yr eryrod. ^° ^' ^- 

(Gwel ar ad. 22.). Ond Ue j gall mai hyn yw gwir jstyr y gair, nid 
yw yn arwyddoccdu fod yn rhaid o angenriieidrwydd i hamb a etholwyd, 
fel y nod^d fod yn wcr o ,gyrhaeda yr qsocmi yr etbolwyd hwy iddo. 
I ddodi nn enj^raififi gallwn .gynuneryd f eizian £t. Paal yn Uefaru am 
dano ei hun " Yn goddef pob peth er mwyn yr Etholedigion, fel y gallont 
*' hwythaa gad yr iaohawdwriaeth sydd yng ^gbrist I&sa gyda gogoniant 
" tragywyddol " (2 Tim. ii. 10.). Nis gallai St Paul ystyried y gair 
•* etholedigion " yma yn gyfystyr a " rhai sicr o iachawdwriaeth ddiam- 
*' modol, neu ni buasai yn defiiiyddio y gairiau blaenorol am ei ymdrech 
"^i hun." Pa fodd bynnag gwyddai ein Hiachawdwr nad oedd yn 
bodbl twyllo £i ddisgyblion Ef pan lefarodd y gejriau dan sylw ; ac y 
mae y wybodaeth hon yn ddigc»i i eglurhau y geiriau " p© bad bosibl." 

2d. ** WelB, y mae efe yn y difEaethwoh,** 4to. I'r &ith leoedd a hyn 
y gwahoddai y gau-Gristiau a*r gan-brophwydi, en canlynwyr. Cym- 
merai yr ysgrifenwyr henafol y.geiriau mewn ystyr ysnrydol a chyfriniol, 
gan ein dyfiga nad ydym i ymc^Q am Grist me^m dvdl dieiihr, anghy- 
ffi'edin, ac anadnabyddus, megis yn anialwch anghrediniaeth, ambenaetii, 
a tbrwy ddynol ymreeymmiad. ; nac y ehwaith yn ^' ystafelloedd '* dirgel 
athrawiaethau cyfyng pleidian ac enwadan ; Kmd yn hytroch yag ngwin- 
llan iavr ac eang Eglwys ^iholig, neu Gyf&vsdinol, Crist, yr hon y w 
M deymas Ef. 

27. '* Fel y daw y feUtes/' PaD ddaeth Xasu 1 ddial at y bobl euo^, 
nid yn yr anialwch anghyfannedd, na*r ystafell ddirgel, y gwnaeth Ei 
ymddangofiiad, ond syrthiodd megis tanftoftbllt ddisyfyd ar y ddinas ddio- 
frydiog, gan wneuthur dydd Ei ddigofaint yn amlwg i bawb u- nnwaith. 
Felly y bydd Ei iail ddyfodiad per^nol i famu y byd. Nid i breseb 
Bethlehem y daw, nac i neillduedd Nazareth, ond " Wele, y mae Efe 
" yn dyfod gyd a*r cymmylau : a phob llygad a*u gwel " (Dat. i. 7.). 

28. " Pa le bynnag y byddo y selain," Ae. Ehoddir amryw esbo- 
niadau ar yr adnod dy wyll hon. Ymdd^gys ei bod o natur diareb, yn 
dy^grifio y fiicrwydd yn gjBtal a'r cyflymdra gyda pha nn yr ymgasgl yr 
eryrod, neu, yn hytrach, y fwlturod., yn heidiau ar gelaneddau meirwon, 
nexL fuxgun Uygredig. Yr eeboniad goreu ar y geiriau ydyw cymmeryd 
y ** gelain " (buiigun) Uygredig i arwyddoccau cyflwxmoesol dydirynllyd 
y genhedl luddewig, a'r " eryrod " yn gysgod o famau Buw yn prysuro 
iw dal. Dengys hyn fod baniau I>uw megis ar edyn buain yn barod i 
syrthio ar bobl lygredig a halogedig o'r fath liynny. Hwyradi mai iernn 
ciybwyll yr ystyriai y Cristionogion boreuol y " gelain '* yn arwyddoccau 
Crist Ei Hun, a'r " eryrod " Ei Saint yn brysio atto : ond nid yw hyn 
yn cydweddu yn dda ag yetyr cyffredin a rhediad y cyd-destynau. 
Tybia rhai esbonwyr diw^dar fad yx " eryrod ** yn cyfeirii) st j lino 



St. MATTHEW, XXIV. 

O.C.90. 29 Ac joi y *faii wedi gorthrymder y dyddiau 
• Dan. 7. 11, hynny, y tywyllir yr **hauT, a*r lleuad ni rydd ei 
b^i.i3,io.gole^, a*r 8-r a sjrrth o'r nef, a nerthoedd y nef- 

^2.fd.3i.oedd a ysgydwir. 

Am« '6 20 ^^ ^^ ^ y^^ y^ ymddengys arwydd Mab y d]^! joi 

a 8. 9. Act! 2. 20. Pat. 6. 12. c Dan. 7. 13. 

eryr pres a ddygai y Rhufeiniaid ar ben piccell fel baner, pan warchaodd 
eu byddinoedd ar JeruBalem. Gallai fod y fath gyfeinad yn yr ymar 
drodd ; ond nid dvna d ystyr uchaf a goreu ; yn enwedig pan feddyliom 
fod yr hoU bropnwydoliaeth yn cyfeirio mewn dull amlwg iawn at 
gyflawniad helaethach yn niwedd y byd (Gwel St. Luc xvii. 37.). 

20. " Yn y fan." CoUir golwg bron yn llwyr ar y fam Genhedlaethol 
ac agoeaf yn yr adnod hon a'r tair nesaf, a daw y Fam fawr gyflfredinol 
a phellaf o'n blaen yn eglur. Ond pa fodd y gellir defhyddio y gair 
"in y fan" ymal Y mae yn amlwg na bydd i'r Fam Ddiweddaf 
ddilyn " yn y fen," neu yn ebrwydd, ar ol dinystr Jerusalem. Ac nis 
gallwn chwaith foddloni ar ddweyd mai fel yr ymddangoeai y digwy- 
ddiadau i Dduw y mae hyn, gan fod *' mil o flynyddoedd yn ei olwg 
" Ef fel nn dydd "(2 St Petr iii. 8.). Nis gellir boddloni chwaith i roddi 
ystyr annaturiol i*r gair "yn y fan," a'i gymmeryd yn gyfystyr a 
" disymmwth," fel y gwna rhai. Ymddengys i ni yn well golygu fod yr 
ymadrodd " gorthrymder y dyddiau hynny " yn cymmeryd i mewn hoU 

§yfnod gwrthodiad a darostyngiad cenhedlaethol yr luddewon, Y mae 
yddiau y "gorthrymder" a ddechreuasant yn ninystr Jerusalem yn 
parhau i wasgu ar yr luddewon etto. Y mae yr ymadroddion a ddug. 
St Luc i mewn yn cadamhau yr olwg hon, " A Jerusalem a fydd wedi 
" ei mathm gan y Cenhedloedd, hyd oni chyflawner amser y Cenhedl^ 
" oedd" (St. Luc xxi. 24.). Felly gallwn ddeall ein Hiachawdwr megis 
yn dweyd, "Ac yn y fan wedi i'r gorthrymder hwnnw redeg ei yrfa 
" bemiod«iig, ymddengys arwyddion rhyfeddol agoshdd y Bamwr Mawr 
" iw Fam olaf " (Prescott), Ni bydd dim dyfodiad hynod a mawreddus. 
arall o eiddo y Bamwr cyn y diwedd. Pan fyddo i'r fam gyntaf yn ei- 
hoU ganlyniadau fyned heibio, yna bydd amser y Hall, neu yr olaf, yn 
dechreu, 

** Tywyllir yr haul," Ao, Peth arferol mewn prophwydoliaethau yw 
dysgrifio terfysgoedd a chyfyngderau dan gydmanaeuiau fel hyn (Gwel 
Esai. xiii. 9, 10 ; xxxiv. 4. Jer. iv. 28. Ezec. xxxii. 7, 8. Joel ii. 10, 
Amos viii. 9.). 

" Nerthoedd y nefoedd." Gallai nad yw hyn yn golygu dim amgen 
na 'r cyrph nefol neu oleuadau mwyaf, megis yr haul a'r lloer, y rhai a 
lywodraethant ein dydd a*n nos a*n hinsawdd ni, ac a edrychant yn fwy 
yn ein golwg, na'r cyrph nefol eraill, er nad ydynt mewn gwirionedd. 
y mae yn ddichonadwy fod hyn yn cyfeirio nid yn unig at derfysgoedd 
gwladol a chenhedlaethol, ond hefyd at dywyllu goleuni gwirionedd trwy 
gyfeiliomadau ac anghrediniaeth. Etto gellir sylwi fod St. Petr yu 
rhag-fynegi cyflawniad Uythyrenol o'r arwyddion hyn (2 iii. 10 — 12.). 

80. "Arwydd Mab y dyn." Ni fynegir i ni na fath a fydd yr 
aiwydd hwn. Tybia llawer mai arwydd y Groes fyda. Felly Goronwy 
Owain:— 

" Ac ar y lien wybrennog 

'E rydd Grist arwydd Ei Grog." — Cywydd y Fam, 
ond digon i ni yw gwybod p^ ymddengys efe. 



St. MATTHEW, XXIV. 

y nef : ac ^jnhj galara holl Iwythan'r ddaear; o.ggQ. 
a • hwy a welant I'ab y dyn yn dyfod ar gymmylau'r a z«ch. 12. la. 
nef gyd a nerth a gogoniajit inawr. *^hj!^* 



31 'Ac efe a ddenfvn ei angylion & mawr sain f Mm 13. 41. 
ndgom ; a hwy a gasgiant ei etholedigion ef yngh^d i&Jfif* 
o'r pedwar gwynt, eithafoedd y nefoedd hyd eu ^^ 
heithafoedd hwynt. 

32 Ond dysgwch ddammeg oddi wrth y ffigysbren ; 
Pan yw ei gangen eisoes yn dyner, a'i ddail yn toni 
allan, chwi a wyddoch/oa yr haf yn agos : 

33 Ac felly chwithau, pan weloch hyn oil, gwy- 
byddwch ei *fod yn agos, wrth y drysan. t lago*.©. 

" CKalttra.*' Galarant gan wa^a gofid o herwydd dynosiad yr Him 
ag y bu eu pechodau yn acbos o*i groeshoeliad £f. 

81. " Ae efe a ddenfyn Ei angylion." Y mae yn anhawdd meddwl 
fod ^ anfoniad yma o*r angylioD yn wahanol i'r anibniad a grybwyllir 
yn xiii. 41, oddi eitbr y dywedir yno y " casglant allan o'i deymas yr 
" boll dramgwyddiadau,** ac yma y ca^ant *' Ei etbokdigion." Ym- 
ddengys fel ped awgrymmir y cesglir yn gyntaf yr holl rai drwg iw 
difa, ac yna yr boll saint yng ngbyd, gan yr un angylion tianctaidd 
(Cydmarer 1 Tbeas. iv. 16, 17.). 

82. " Dysffwoh ddammeg." Amcan y ddammeg bon yw ein dylfgu 
i sylwl ar arwyddion dyfodiad Crist, ac y mae iddi ddwbl gymbwysiad, 
fel y gweddill o'r benuod. 

88. " Pan welooh hyn olL" Bbaid cymmeryd yr oil a grybwyllwyd 
o*r blaen yn llawn, yn cynnwys y digwyddiadau a nodir yn yr aduodau 
diweddaf, i mevrn yma. Felly byddai yn rhyfyg ynom baeru fod. 
dyfodiad Crist yn ymyl am fod rhai o*r arwyddion wedi ymddangos, 
£^ y gwneir yn fynycb. Fel y mae amser yn gweitbio aJlcoi y pi*o« 
pbwydoliaetbau yn boDesyddiaetb y mae pob oes yn gweled rbai o'r 
arwyddion, ond ceir etto ycb^aneg. 

" Gwybyddwoh ei fod yn agos." Nid yw y rbag-enw «♦ yn yr iaitb 
wreiddiol, a buasai yn lied anbawdd gwybod pa betb a feddylid wrtbo 
oni bai fod St. Luc yn llanw y difiyg. Dywed efe, *' Gwybyddweb fod 
" teymas Dduw yn agos " (St. Luc xxi. 31.). Gan belled ag y mae a 
wnelo cymhwysiaid y ddammeg a dinystr Jerusalem rfiaid cymmeryd 
teymas nefoedd yn ei bystyr gyffredln o deyrnas Crist ar y ddaear 
(Gwel ar iii. 2.). A cbyfeirir feUy at ei sefydliad cyflawn ac boljol 
annibynnol bi, fel unig deyrnas weledig I>uw ar y ddaear ar ol dadym- 
cbweliad teymas Judai. Tra y safei yr orucbwyliaetb luddewig ar ei 
thraed, yr abertbid yn ddyddiol yn y deml, ac yr ymgasglai yr boll 
genbedl yngbyd dair gwaitb yn y flwyddyn i Jerusalem i addoli, 
edrycbai Cristionogaetb yng ngolwg llawer fel Sect (Act. xxiv. 5 ; xxviii. 
22.) o*r grefydd bono. Ond pan ddinystriwyd Jeruisalem a'r deml, ac y 
dilewyd yr abertbau a'r gwyliau luddewig, safai Cristionogaetb allau ei 
hunan fel unig deymas y Buw Byw yn ymorpbwye ar Ei air Ef fel 
cyfiradtb, a*i Yspiyd fel arweinydd. Nid yw Cristionogaetb vn fwy 
perffiskitb ar ol dinystr Jerusalem nac ydoedd cynt o ran ei byspry- 
dolrwydd, ond y mae yn fwy amlwg fel cyfundrefo Yaprydol yn y bj&/ 



St. MATTHEW, XXIV; 

O.C.30; 34 Yn wir meddaf i chwi, '^Nid a'r genhedlaetk 
b pen. 16. 28. ^011 heibio, hyd oni wneler hyn oil. 
X^i^'oa 35 *Nef a daear a ant heibio, eithr fy ngeiriau i 
B»i. 61. a nid ant neibio ddim. 
|er.3i.35, gg ^ q^^ ^ ^ ^^^^ hwnnw a'r awr ni's gwyr 

S?b,Lu. neb, nac angylion y nefo8dd,^ond fy Nhad yn unig. 

k Act. 1. 7. 1 TheiB, 6. 2. 2 Petr 3. 10. 1 Zech. 14. 7. 

Pan gyinhwysom y ddammeg at arwyddion dynesiad diwedd y byd, fel 
y mae yn weddns gwneyd, rhaid ystyried yr enw " teymas nefoedd " yn 
cyfeirio at ei chyflwr gogoneddus yn ei dyrchafiad uchaf (Gwel ar xiii 

43.). 

84« " V genhedlaeth hon.'* Pe na ddeallem ddim amgen wrth y 
gair hwn na phobl un oes, nis gall y cyflawniad o*r bruphwydoliaeth a 
nodir yn yr ad nod gyfeirio at ddim ond diiiyetr Jerusalem. Ond y mae 
yn annicbonadwy meddwl i'r Arglwydd lesu lefaru geiriau yr adnod hon 
mewn ystyr mor gyfyng, pan y cymmer yr yma£x)ddion blaenorol &■ 
dilynol i mewn ystyr mor eang, ac y cyfeiriant mor amlwg at ddiwedd y 
byd. Profwyd, fe dybiem i foddlonrwydd, fod y gair a gyfieithir yma 
yn " genhedlaetli " yn cael ei ddefiiyddio weithiau i arwyddoccftu cen- 
nedl, neu bobl ; felly gallwn gymmeryd geiriau ein Hiachawdwr fel 
rhagfynegiad na byddai i*r genhedl luddewig fyned beibio hyd y 
diwedd. Yr oedd eu temil a*u dinas i gael eu distrywlo, eu corphoriad 
gwladol ac Eglwysig i gael ei ddryllio, a hwythau i gael eu gwasgaru ar 
hyd a Ued y ddaear. Bu i hyn gymmeryd He ; ond etto y mae y genhedl 
yn aro8 ar wahan, yn bobl neillduedig yn barhaus. 

35. •' Net a daear a ftnt heibio." Y mae yr ymadrodd hwn yn cael 
ei ddefoyddio yn fynych am y greadigaeth weledig. Y "nef am y 
bodau wybrennpl adnabyddus i ui, ac nid am gartrefle y gogoniant 
Dwyfbl. 

86. ** Ond am y dydd hwnnw a»r awr," fto. Y ** dydd " ar " awr," 
ydyw cyflawniad ddiweddol y brophwydoliaeth, neu y dydd olaf ; canys 
dyma yr amgylchiad sydd yn dyiod fwy fwy o'n blaen yn yr adnodau 
hyn. Ychwanega St. Marc (xiii. 32.) y geiriau pwysig "n'ar Mab;" 
ond awgrynamir hyn yn yr ymadrodd, ** ond Fy Nhad yn unig." Pan 
y daeth Gwynfydedig Fab Duw, yr Hwn angenrheidrwydd fel Duw ar 
wyddai bob peth, yn Fab y dyn, gwelodd yn dda ddodi megis o'r neilldu 
Ei wybodaeth Ddwyfol o bob peth, yn gystal a*i pgoniant Dwyfol, fel 
ag y byddai iddo fod yn wir ddyn. Ymddangosai fel pe yn cyfyngu 
Ei Hun i gylch ewyllys Ei Dad, me¥m perthynas i'r wybodaeth a 
feddiannai, yn gystal a'r wybodaeth a gyirannai i ddynion, tra ar y 
ddaear (Gwel St. loan v. 20 ; ,xii. 49, 60.). Daliai yr Hen Dadau mai 
ystyr yr ymadrodd yma ydyw nad oedd lesu Grist ddim yn gwybod hyn 
fel gwirionedd ag yr oedd iddo hawl iw amlygu iw ddisgyblion. Ond 
ymddengys i ni fod yr eglurhad hwn yn beth trais ar yr ymadrodd, a 
gwell gennym dderbyn y syniad a dtaethwyd o*r blaen, mai un o'r 
gwirioneddau a guddiodd ein Harglwydd megis oddi wrtho Ei Hun yn 
nyddiau Ei ymdaith ar y llawr yw.^ (Gtoel y rhan olaf o*r rhagymadrodd 
€r bennod hon,) Y filth gerydd a weinyddir yn yr adnod hon i'r 
prophwydoliaethau gweigion a rhyfygus hynny a wneir gan y rhai a 
feiddiant hysbysu "yr amserau a*r prydiau a roddes y Tad yn Ei 
k* feddiant Ei Hun " (Act. L 7,). 



St. MATTHEW, XXWj 

37 Ac fd yr oedd dyddiau Noe, felly hefyd y bydd 0.0.90. 
dyfodiad Mab y dyn : 

38 "Oblegid fel yr oeddynt joi y dyddiau ym "»<*«. 6.3, 
mlaen y diluw yn bwytta ac yn yfed, yn priodi ac a 7.a. 
yn rhoi i brM^, hji j dydd yr aeth Koe i mewn \f£k\ 
i'r arch, 

39 Ac ni wybuant hyd cmi ddaeth y diluw, a'u 
cymmeryd hwy oil ymaith ; felly hefyd y bydd dy- 
fodiad Mab y dyn. 

40 ''Yna y bydd dau yn y maeis : y naill a gym-" Lac 17. 34, 
merir, a'r llall a adewir. *'* 

41 Dwy afydd yn malu mewn melin ; un a gym- 
merir, a'r llall a adewir. 

'42 ®6wyliwch gan hynny; am na wyddoch pa « pen. 25. 13. 
awr y daw eich Arglwydd. 

m II ■ ■ 

37. "Ac fel yr oedd dyddiau Noe." Buasai i*n Hiachawdwr cyn 
hyn, pan yn rhybuddio y Phariseaid, ddefiiyddio yr un esiampl, gan 
chwanegu atto ddinyetr Sodom a Gomorrah (St. Luc xvii. 26---30.). 
Y diluw, dadymchweliad Sodom a Gomorrah, a dinystr Jerusalem ydyw 
y tri chyegod egluraf ddiwedd y byd. Nid oes gennym un lie i dybio 
Dia disgwyl y bydd i'r byd gyfnewid dim yn neillduol oddi wrth ei i'efh 
gyflfredin cyn dlwedd y byd. Gall llawer fod mor amharod erbyn y 
dydd hwnnw ag yr ydoedd niferi i gyfarfod a*r tair bam sydd yn ei 
gysgodi. 

38. " Yp aroh." Edrychir bob amser ar yr arch fel cysgod Eglwys 
Crist, yn yr hon y cedwir yr etholedigion yn ddiogel pan ddymchwelir 
yr oil o*r byd euog. 

40. " Yua y bydd dan," &o. Y mae hyn yn dangos i ni y bydd djmion 
yn myned ym mlaen gyd a gorachwylion cyfiredin by wyd pan y daw 
Crist, ac y bydd y da a*r drwg yn cydlafurio, a chydgymdeithasu a*u 
gilydd. I lygaid dyn gall mai ychydig wahaniaeth a welid rhyng- 
ddynt. Ond gwel Duw fod un yn gwylied tra nad yw y llall. Dysgir 
i ni yr .un gwirionedd mewn duU mwy cyffredinol yn y geiriau, " Gad- 
" ewch i'r ddau gyd dyfu hyd y cynhauaf " (xiii. 30.). 

41. " Yn malu mewn melin." Melir ^d hyd y dydd hwn gan y 
gwragedd yng ngwlaA Canaan ; ac y mae y melinau a geir yno yn 
bresenol yn union o*r un ddull a'r rhai y cyfeiria ein Hiachawdwr 
attynt. Gosodir y maen isaf yn sefydlog yn y Uawr, a*r maen uchaf 
amo, ac yna eistedda dwy wraig un o bob tu iddynt, a throant y maen 
uchaf gyda chymhorth handl, yr hwn a newidir yn barhaus o law i law. 
Dyry im haner tro ar y maen, a*r llall. haner arall, . ac felly yn bar- 
haus, nes gorphen y gwaith. 

42. ** awyUwch." Ewyllys Duw ydyw iw bobl Ef fod bob amser yn 
disgwyl am ddyfodiad eu Harglwydd. Dyma yn ddiau un.rheswm paham 
nas gwyr neb yr amser ; ac un rheswm hwyrach paham y mae prophwyd- 
cdiaeth bwysig y bennod hon mor aneglur ar y pwngc. Cedwir llygaid 
yr Eglwys yn wastad yn yr ysgrythymu Sanctaidd ar ail ddyfodiad 
Crist fel y peth mawr ag y dylai yn wastad ei ddisgwyl. Yma fel 

QS 



St. MATTHEW, XXIV. 

o. C. fo. 43 P A gwybyddwch hyn, pe gwybuasai gwr y ty 
pLnci2.39. pa wyliadwriaeth y detiai'r lleicLr, efe a wyliasai, ac 
2p5b?3.H?iii adawsai gloddio ei dt trwodd. 
rjiifi?* 44 'Am hynny byddwch chwithan barod: canys 
QiMn.25.i8. yn yr awT ni thybioch y daw Mab y dyn. 

VoJr^a' ^^ If 'Pwy gan hynny sydd'was flyddlon a doeth, 
Heb.'3.5. yr hwn a oeododd ei arglwydd ar ei deulu, i roddi 

bwyd iddynt mewn pryd? 
• D»t.u.i£. 46 »Gwyn d fyd y gwashwnnw, yrhwn y caiff ti 

Arglwydd ef, pan ddelo, yn gwnenthnr feUy. 
tm. 25. 21. 47 Yn wir meddaf i chwi, * Ar ei holl ddil y gesyd 
LU0 22.29. efe ef. 

48 Ond 08 dywed y gwas drwg hwnnw yn ci 
galon, Y mae fy arglwydd yn oedi dyfod ; 

49 A dechren euro ei gydwdsion, a bwytta ac yfed . 
gyd &'r meddwon j 

50 Arglwydd y gwas hwnnw a ddaw yn y dydd 
nid yw e£9 yn disgwyl am dano, ac mewn awr ni's 
gwyr efe; 

riiybudd difrifol ei dygir ym mlaen ; ond fynychaf fel gwrthrych dym- 
imol ein gobaith a'n llawen hiraeth y cyfeirir atto. A dylem bob amser 
gofio fod marwolaeth i bob tiii o honom ni me^n ystyr yn ddyfodiad 
lem Grist : cany«j He y gesyd angeu ni, yno y cailF y fa^n ni. Ond 
anfynycb iawn yr en wir marwolaeth yn ddrws gobaith y Cristion menn 
cydmariaeth i ddyfcdiad ein Harglwydd. Ymddengys mai ewyllys Duw 
ydyw i*n duwiol obaith a'n hiraetlius awydd am yr lesu edrych droB y- 
cyfwng rhwiig marwoTaeth a'r adgyfodiad ; ac am hynny ychydig a 
wnir am gyflwr yr enaid ar wahan oddi wrth y corph. 

43. " Owr y t^/' ** Wrth gwr y 1^ " yma meddylir disgyblion Crist 
ym mhob oes. 

46-*51. Y Gwas ffyddlawn 8*r Anfiyddlawxu 

St. Luc xii. 42—61. 

45. " Gwas fllrddlawn a doeth.^ Dengys rban olaf yr adnod mai at 
y rhai hynny a osrdwyd yn " wnchwylwyr dirgelcdigaethau Dnw y 
"cyfeiria y gwas ffyddlon a doclh '* yn benriaf (1 Cor. iv. 1.). Ond 
etto y mae yma addysg i bawb. T mae yn St. Marc arweiniad i mewn, 
yn gystal a chymhwysiad ymarferol o'r adammeg fer hon, yn xiii. 34. 
a xiii. S5 — 87. 
- 46. " Yn gwrneixthur feUy," sef yn gwylio. 

48. " Y mae ty Arglwydd yn oedi dyfod.** Dyma nn o brif faglan 
y diafol. Pa un bynnag a*i am angen a*i bain y eonir, ei air ef yw. 
Nid yw yn agos. Nid oes dim brys. T mae digon o amser etto. 



43. *• GumUvcY" 
4.V-61. Yirai 



Owe! ar zir. 25. 
rhan o]ef o'r bennod 



•KY^'Oi, X irai y rban oiex or DeDDoa 
j«mi, nighyd aV oil oV neeaf yn perthyn 
lY on bregeth« a gof odir ef a*r be& ei him 



poa yn imig am eifod yn edmn gyflawn 
cynavya Biath o dnammfg, wrtho ei 
un. 



nil 



St. MATTHEW, XXV. 

51 Ac efe a'i gwahana ef, ac a esyd ei ran ef gyd o.caa 
&'r rhagrithwyr : ''yno y bydd wylofain a rhingciaiin pen. 8.12. > 

PENNOD XXV. 

1 Dammeg y deg morwiftit 14 a 'r talmtau; 31 a duU yfarm 

ddiiceddqf. 

YNA tebyg fydd teymas nefoedd i ddeg o for- 
wynion, y rhai a gymmerasant eu lampau, ^^^^^^i 
a aethant allau i gjrfarfod ^'x •priod-fab. »^ ^^ ^ ' 

2 **A phump o honynt oadd gall, a phnmp yn a 2l «,'».* 

£CLi b pen. 13. 47. 

iTOl. a 82. 10. 

61. "Ac efe a'i ffwahana ef." Yn Groeg, "ac ai tyr ef yn ddan 
•* ddarn." Hen ddull barbaraidd o gospi megis ** gwneyd yn ddrylliau " 
(Dan. ii. 5.) a "thorn a Uif " (Heb. xi. 37.). Ystyr yr ymadrodd yma 
ydyw cospedigaeth o*r fath lymmaf. 

•*<Jyd a'p rhagrithwyr." Hynny yw, gyd a'r rhai mwyaf ang- 
hymmeradwy yng ngolwg yr arghwydd fel^ gwelir ym mhennod xxiii 

PENNOD XXV. 
1—18. Dammeg y Deg Morwyn. 

L "Yna." Hynny yw, yn niwedd y byd, at yr hyn y cyfeiria 
prophwydoliaeth bwysig y bennod ddiweddaf yn eglurach e^urach fel 
yr a ym mlaen. Y mae y ddwy ddammeg yn y bennod hon, a*r 
ymadroddion sydd yn eu ailyn, yn darlunio y fam ddiweddaf o dan 
ddan wahanol ffugurau, a*u gwabanol wersi ymarferol. Addysg bwysig 
dammeg y Deg Slorwyn yw yr angenrheidrwydd am ddyfalbarhad hyd y 
diufedd. . 

Er mwyn iawn ddeall y ddammeg hon dylem gofio y cymmerai 
priodasau le yn nhir Canaan yn y nos, ac wedi Tr briodas gael el 
gweinyddu yn nh.^ y briodasferch, arweiniai y priodfab hi adref iw 
phreswylfod newydd, yng nghwmni rhifedi o forwynion, yn dwyn lam- 
pau yn eu dwylaw, ac yn canu ar hyd y fifordd. Deg fyddai nifer 
arferol y morwyniou. Qwedi cyrhaedd o honynt d^ y priodfab cedwid 
gwledd y neither yno. 

*• Deg o forwynion." Pwy a feddylir yma 1 Pob Cristion ag y sydd 
yn difigwyl dyfodiad ei Arglwydd — y prTod-fab nefoL Nid yw y 
ddammeg hon yn crybwyll gair am y drygionus a*r anedifeiriol. Nid 
ydynt hwy ddim yn myned allan i gyfarrod Crist Yr oedd yr oil o*r 
deg morwyn yn gwneyd rhyw ymdrech i fod yn barod. Yr oedd gftn* 
ddynt oil ryvo gymmaint o grefydd. Dechreuasant oil yn dda. 

** Eu lampau." Goleuni gweithredoedd da, neu fywyd crefyddol, 
oedd y lampau (Gwel v. 16.). Goleuasai pob un o'r deg lamp eu 
cr^ydd a dechreuasent ymbarattoi i gyfarfod a*u Harglwydd. 

*' Aethant allan." Nid oedd y morwynion eu nunain ddim yn 
bresenol yn y brTodas, ond aethant allan i gyfarfod y cwmni prYodMol 
ar eu ffordd i*r wledd. Arddengys '* mynediad allan " y morwynion 
gychwyniad y Cristion yn ei broffes o ymwadu a phechod a dilyn Crist. 
. 2. ** T call " — •* y flfoL" Nid y w y gwahaniaeth rhwng y rhai hyn 
cPr Tin natur a rhwng y " gwas IFyddlon " aV " gwas drwg " yri y ben- 



St. MATTHEW, XXV. 

O.C.90, 3 Y rhai oedd ffol a gymmerasant eu lampau, ac 
ni chyminerasant olew gyd & hwynt : 

4 A'r rhai call a gymmerasant olew yn eu llestri 
gyd §.'u lampau. 
eiTheai^6.6. 5 A thra'r oedd y priod-fab yn ®aros yn hir, yr 
hepiasant oil ac yr nnnasant. 



nod flaenorol (xxiy. 45, 48.). Y mae jn Uawer Uai ; ond etto jsgara 
rhyngddynt droe byth. 

8. *' JSfi ohymmerasaiDt olew.'' Nid yw hyn yn arwyddo nad oedd 
ganddynt ddim olew yn y dechveu, pe amgen ni allasai en lampau oleuo 
o gwbl. Y meddwl yw nad oedd ganddynt dim darpariaeth nea 
lawnder o olew yn eu llestri i gadw y lampau i losgi. Ond beth yw 
yr olew 1 Diau mai cyflenwad oV Y^ryd Gl&i — y gras a ddyry Duw 
— ac heb yr Hwn nis gall ein creiydd barhau. Felly y mae yr olew yn 
atteb yn union i'r "gwlybwr" yn nammeg yr hauwr (Gwel St. Luc 
viii. 6.) heb yr hwn niB gallai yr eginyn dyfu ond " dros amser " yn 
unig. 

4. " Tn eu Uestri." Nid oedd y Uestr hwn yn un rhan o'r lamp, 
ond cerrTd ef wrtho ei him, er mwyn cadw digonedd o olew i adlenwi 
y lamp. Nid oes angen gwasgu gormod, a chwilio am ystyr ysprydol i 
Loll fanylion y ddammeg. Y prif bwngc ydyw presenoldeb neu absen- 
oldeb yr olew. 

6. ** Tr hepiasant oU ao yr hnnasant.'* Ymddengys fod cymmery<l 
hyn i arwyddoccHu syrthio i gysgadrwydd dlofelwch, fel y gwna rhai, 
yn difetha, neu o leiaf yn gwanhau, grym y ddammec yn fawr. Ergyd 
y ddammeg yw dangos tra y bu i rai syrthio i ddiofsdwch fod eraiQ, yn 

Sarhau yn barod hyd y diwedd. Gwell yw deall yr adnod hon fel yn 
ysgrifio y morwynion call a flfol y naill ar ol y llall yn huno yng 
nghwsg marwolaeth. Yn yr ystyr yma fe ddyega i ni y bydd ein 
parodrwydd i gyfarfod ein Harglwydd foreu yr adgyfodiad yn atteb yn, 
union i'n cyflwr o barodrwydd i gyfarfod angeu. Fe ^wn ein lampau 
yn yr un gyflwr yn hollol ag y gadawn hwy. Ond etto nid y w y 
deongliad hwn heb ei anhawsterau. 1. Gwrthwynebir ef am yr awg- 
rymma y bydd pawh yn feirw pan ddaw yr lesu i fam. Ond nid oes 
llawer o nerth yn yr wrtbddadl hon, o herwydd bydd cyfartaledd 
helaeth iawn o ddynol rjrw yn feirw, ac nid j-w yn beth dieithr o gwbl 
i*r ddammeg alw sylw yn unig at y meirw. Yn em hymadroddion cyflf- 
redin byddwn yn son am farwolaeth fel rhan pob dyn, er nad ydyw hyn 
yn hollol gywir, fel y gwyddys. Gadewir y rhai byw yn unol ar dull hwn 
o lefaru allan o olwg yn Uwyr gan yr Apostol yn yr ymadrodd adnabyddus, 
" Gosodwyd i ddynion farw un waith (Heb. ix. 27.). 2. Y mae gwrth 
ddadl llawer cryfech yn yr ymresymmiad fod yr olwg hon yn eorych 
ar farwolaeth fel cyflwr o anwybodolrwydd, gan nad ymddengys fod y 
morwynion ar eu def&oad megis yn hvsbys o*u gwir sefyUfe o barod- 
rwydd, neu ammharodrwydd, i gyfarrod y Priodfab. Mewn attebiad 
i hyn gellir dweyd ei fod yn gwasgu y geiriau yn rhy bell, canys nis 
gellir casglu oddi wrthynt eu bod yn meddwl dim mwj nag mai ein 
meddwl cyntaf yn yr adiyfodiad fydd am ein cyflwr i gyiarfod a'n Har- 
glwydd (Gwel ar 7.). x mae yn ddigon bawdd tybio rod i'r yspryd yn 
amaer ei ysgariad o*r corph ei ymwybodaeth a'i deimlad llawer mwy 



St. MATTHEW, XXV. 

6* Ac ar hanner nos ^ y bu gwaedd, Wele, y mae'r o.aaQ. 
priod-fab yn d)rfod ; ewoh allan i gyfarfod ig ef.- a pen. 24. 31. 

7 Yna y cyfododd yr hoU forwynion hjoiny, ac ieT**^'*' 
a ® drwsiasant eu lampau. •lhc12.86. 

8 A'r rhai flfol a «ddy wedasant wrth y rhai call, 
Rhoddwch i ni o'ch olew chwi : canys y mae ein 
lampau yn diffoddi. 

9 A'r rhai call a attebasant, gan ddywedyd, Nid 
fdly; rhag na byddo digon i ni ac i chwithau : ond 

goleu a theimladwy o*i wir gyflwr, nac a all feddiannu yn y cnawd ; 
ac ar yr un pryd ystyried y bydd i ddyfodiad Crist droi sylw pob dyn 
mewn dull arbenig atto ei bun, a dyfod a phob un uwch ben ei gyflwr 
ei bun, gydft phryder angerddol. x mae dyn wedi bod bob amser yn 
bryderus yng nghylch dydd y fam, fel dydd marwolaeth. 

e. "At hanner no8." Hynny yw, yn yr awr fwyaf anhebyg, ao 
anuisgwyliadwy. Yr oedd yr awr fwyaf naturiol iw ddisgwyl wedi 
myned heibio, oherwydd "arosasai y Priod-fab yn hir," neu yr oedd 
" y Meistr yn oedi dyfod " (xxiv. 48.). Felly y mae hi gyd ft'r gwir 
Briod-fab. Yr oedd y disgwyliad am Ei ddyfodiad yn fwy awyddus 
yn oesoedd boreu yr Eglwys. Yn awr " y nos a gerddodd ym mhell," 
a dechreua dynion dybied fod " yr Arglwydd yn oedi Ei addewid " (2 
St. Petr iii. 9.). Etto Ei eiriau ydynt, " Wele, yr wyf Fi yn dyfod fel 
"Ueidr. Gwyn ei iyd yr hwn sydd yn gwylio" (Dat. xxii. 16.), a 
thrachefii " "Yn wir, yf wyf yn dyfod ar frys " (Dat. xxii. 20.). 

7. " Ao a drwsiasant eu lampau." Hynny yw, dechreuasant drwsio 
y twcfc, i edrych a wnai hi ddim cyneu, fel y gallent hwy ymuno yn yr 
orymdaith, gyd a*u lampau. Dengys hyn y peth cyntaf a wna yob 
dyn ar ymddangosiad ein Harglwydd i fam. Ar y munyd difnfol 
hwnnw fe drydd pob un o honom i edrych i mewn ar unwaith iw galon 
ei bun, i weled pa un a ydynt yn addas i gyfarfod a'r Bamwr a'i peidio. 
Kid yw y deon^iad hwn yn gwadu nad oes i'r enaid wybodolrwydd o*i 
gyflwr ymbarattoad dan bob amgylchiad, ond rhag-dybia y sylweddolir 
y wybodaeth hon mewn ffaith gyffrous, ac mewn dull augerddol y dydd 
hwnnw (Gwel ar 6.).. Sieryd yr Ysgrythyr Lan yn ami am yr un fath 
fam, a sylweddoliad fam, yn cymmeryd He, yn marwolaeth, ac yu 
niwedd y byd, ond nid gyd a*r un cyflawnder. 

8. " Bhoddwoh i ni o'ch olew ohwi : canys y mae ein lampau ni 
" yu diffoddi." Buasai y fflam yn graddol wanhau a marw, a defiroed 
y morwynion ffol pan oedd y lampau ar ddiffoddi, a*r olew yn gor- 

Ehen treulio, a'r wreichionen olaf o oleuni yn diflanu. Hw^rach fod 
yn yn dangos i ni dmenus gyflwr, a dychryn mawr y rhai ydynt o. 
fewn ychydig i fod yn gadwedig, ac etto yn ol. Buasai ychydig mwy 
ofid, ac o ddyfal barhad yn dwyn diogelwch. Y.feth gymmhelliad 
pwysig i wyliadwriaeth sydd yma! "0 pe deuai ein Harglwydd ar 
" unwaith i'n cyrchu adref, pan oleuer y lamp gyntaf, ac y llysg ein 
" duiad cyntaf yn wresog ! Ond efe a oeda, ac a ddaw amom yn ddifl-» 
"ymmwth yn fynych" (StierY Nid yw yr ymofyn am olew gan y 
morwynion call, ond ofer ymdrech olaf y rhai ffol yn eu terfysg a*u 
dychryn, 

9. " Bhag ns byddo digon i ni ao i chwlthaW* '* Gan waredu ni 



&r. MATTHEW, XXV. 

o.cao. cwch yn hytrach at v rhat sydd yn gwerthu, a 
phrynwch i chwi eich nimain. 
10 A thra'r osddynt yn myned ymaiih i brvnu, 
T^fai ^ae^ y priod-fab; a'r rhai oedd barod, a aethant 
22.23* ' i mewn gyd &g ef i'r briodas : a chauwyd y 'drws. 
'alb.^^ia.^ 11 Wedi hynny y daeth y morwynion eraill hefyd, 
I'^Tn^Mi gan ddywedyd, « Ardwydd, Arglwydd agor i ni 
§1^^3 33^ 12 Ac efe a attebodd ac a ddywedodd, Yn wir 
ifac 21 38. ^®d^a.f i chwi, ^ Nid adwaen chwi. 
ioer.i6.ia. 13 *Gwyliwch gan hynny; am na wyddoeh na'r 

ifSSTij. 8.*" dydd na'r awr y daw Mab y dyn. 
ixit.ie.i6. -^ •' "^ "^ 

I pen* 21. 33.' 1^ If ^ Canys y mae ieymas nefoedd fel *dyn yn 



•'wared neb ei fi:awd, oc ni all efe roddi iawn drosto^ i Dduw" (Ps. 
xlix. 7.). Nid oes gan y sant duwiolaf ddim wrth gefa iw roddi i'r neb 
fo yn fyr. " Gwedi i chwi wneuthur y cwbl oU ag a orchymynwyd i 
" chwi, dywedwch, gweision anfuddiol ydym " (St. Luc xvii. 10.). 
• ** Bwoh yn hytrach at y rhai sydd yn gwerthu." Hynny yw, ewch 
A cbeisiwch yr olew angenrheidiol He yn unig y gellir ei gael. Cynghor 
da, ond ei fod yn rhy ddiweddar, ydyw. Duw yn unig a all roddi gwir 
olew yr Yepryd Glan. Os mynnwn ei gael ef ceisiwn ef yn awr gan 
Dduw trwy weddi, a dyfal ddefnyddiad o holl foddion gras. 

10. "A thra yr oeddynt yn myned ymaith i bzynu." Nid oes 
angen dirdroi a dirwasgu yr ymadrodd hwn i fanylder ; ond gallem ei 
gymmeryd i arwyddocau syrthio ar y gluniau a thaer alw am drugaredd 
a gras pan yn rhy ddiweddar. 

"A'r.rhai oedd barod." Dyma ergyd y y ddammeg. Bhybudd 
yw i*r rhai hron a hod yn harod. 

11. •* Wedi hynny y daeth y morwynion eraiU." Nid awgrymmir 
ddarfod iddynt gael olew iw lampau, a*u goleuo drachefn, ond gwedi eu 
hymgais ofer, dysgrifir hwy yn rnoddi un waedd olaf am drugaredd ar 
ddibyn anobaith. 

12. " Nid adwaen chwi." Y mae i'r gair " adwa^i " yma ei ystyr 
neillduol a dwfn, fel yn yr ymcuirodd, " Myfi yw y bugail da ; ac & 
" adwaen yr eiddof fi, ac a*m hadweinir gan yr eiddof fi " (St loan 
X. 14. J. Ystyr geiriau y Priod-fab yw. " Nid adwaen chwi meaa 
cyfeiilion a cnymdeithion i Mi. Dewifiaaooh fod yn ddieithriaid i Mi» 
a dieithriaid a gewch chwi fod. 

13. "Owyliwoh gan hynny." Nid rhan o'r ddammeg, ydyw yr 
adnod hoo, ond cymmhwysiad ein Hiachawdwr o honi. 

14^30. Dammeg y Talentau. 

Geflyd y ddammeg bon o'n bken waWi aUanci j Gristion, fel ag y 
gesyd Damm^ y Deg morwyn y gras mewnol. Yma cawn yr ** amryw 
"ddoniau," yno yr "un Yspryd," trwr yr Hwn eu sancteiddir hwy 
oil (1 Cor. xii. 4.). Hhaid gwahaniaethu yn fanwl rhwng dammeg y 
Talentau a dammeg y Punnoedd yn St. Luc xix. 12 — 27. Llefarwyd 
Hwy ar wabaool amgylchiadau, a chyd ag amcan gwahanol. Yn nam- 



V 



St. MATTHEW, XXV. 



toyned i wlad ddieithr, yr hwn a alwodd ei weifflon, o.cai. 
ac a roddes ei dd^ attynt. 

15 Ac i un y rhoddodd efe bum ^ talent, ao i arall'^?!*!^. 
ddwy, ac i arall un, i bob ""un yn ol ei allu ei pen. is. '24. 
hun ; ac yn y fan efe a aeth oddi cartref. "1 cSr^il^vt 

• 16 A'r hwn a dderbyniasai'r pum talent, a aelli, Ep^\ii. 



meg y Talentati den^ y ddau was cyntaf yr un ffyddlondeb gyd a 
igwahcuiol ddoniau. in namme^ y Pnnnoedd dangosant wahanol raddau 

flyddlondeb gyd t'l un doniaUr *'Fel hyn dysir dau wirionedd 
" pwysig i*r golwg mewn dull tarawiadol, y rh^ ni ellid )ai gyfleus eu 
" datguddio mewn un ddammeg. Dengys y gyntaf wrtti y Talentau, mai 
" yn cl yr hyn a dderhyniasom y disgwylir oddi wrthym ; ar ail wrth y 
" Pannoedd, mai yn cl fel y gioahaniiMeiha dynion yn eu ffyddlonddf^ 
** aiddgtunoch, a Ue^ttr, y bydd iddynt wahaniaethu eu kennHHon a*u fpm- 
**braay8pryddl" (Trench). 

14. ** Bi weiflion." Lle&rwyd y ddammeg hon, fel y flaenorol, wr& 
y Thai a alwyd yn neillduol i wasanaeth Grist. Cyfeiriai Grist yr addysg 
yn gyntaf at vr Apostolion oeddynt yn Ei wrandaw, ac at y rhai a dder- 
byniasant y doniau uchaf oddi ar Ei law Ef. Ond ar yr un pryd ceir 
•yma wersi o'r fath bwysiccaf, fel y gwelir yn amlwg, i bob un a " alwyd " 
at Grist, ac y dodwyd iddynt ddonictu o*r eiddo. 

16. "Pum talent." Y mae y talentau yn dangos yr boll rasusau 
Ja'r galluoedd mewnol, yn gystal a*r doniau a'r cyfleusderau allanol, ag 
y g^lir eu defnyddio er gogoniant Duw. Nis gallwn beidio a sylwi mor 
gyflawn a naturiol y mabwysiadwyd y gair *' Talent " Vn hiaith ni i 
arwyddoccau galluoedd meddwl a doniau ucbel yn ol yr ystyr yn y 
ddammeg bon, er nad oedd yn nodi ond swm arian a*r y dedireu 
(Gwel ar xviii. 24.). 

"I bob un yn ol ei aUu ei hun.** Hynny yw, yn ol gaUu pob un 
i dderbyn, sef galluoedd naturiol y dyn, a'i ^rneusderau cymdeithasol. 
Y mae ei gyfrifoldeb i wneyd daioni yn atteb i*r rbai hyn. Felly 
rhoddwyd y dalent o amddifiyn a cbyfranu gwybodaeth Tr dyn o 
idluoedd naturiol ucbel; a rhoddwyd j dalent i geihogi a chario ym 
mlaen bob achos da trwy ddylanwad esiampl dda a ch^oeth, i*r rhai a 
fagwyd mewn sefyllfa ucbel, neu a ddringant yno. Ond rhaid oofio 
befyd fod pob gras mewnol a gallu naturiol, yn gystal a doniau allanol, 
yn rhoddion o law Duw. Canys, **Pwy sydd yn gwneuthur rhagor 
rhyngot ti ac artMf A pha beth sydd gennyt a'r nis derbyniai^** 
(1 Gor. iv. 7.). 

** Ao yn 7 fan efe a aeth oddi oartref." Nis gallwn braidd beidio 
deall mai at esgyniad Grist y cyfeiria y geiriau hyn, yn ei gyssylltiad 
aV doniau uob^ a ymddiriedwyd i*r Apostolion ar y pryd, megis y 
gresasau, yr awdurdod, a'r coimnissiwn, cyn Ei esgyniad, a dcmiau yr 
Yqpryd Gldn ar ol hynny. Etto dylem fbd yn ochelgar i beidio pwyso 
gormod ar hyn, berwydd cawn eiriau cyffelyb yn xxi. 33, lie nad yw 
y cyfimr ystyr yn brTodoI. Yno y " Gwr o berchen t^ " yw Duw Dad, 
ae nid yw y " myned i wlad bell " yn meddwl dim mwy nac enciliad 
ymddangosiadol Duw o*r neilldu ar derfyniad gweinidogaelii Moses^ ar 

01 datguddio yr hyn a amcanai ar y pryd oU Ewyllys iddo. 



St. MATTHEW, XXV. 

0.C.3Q. ac a farcliimttaodd & hwynt, ac a wnaeth btun talent 
erailL 

17 A'r nn modd yr hwn a dderlyniasai^r ddwy, 
a ynnillodd jmtaxi ddwy eraill. 

18 Ond yr hwn a dderbyniasai un, a aeth, ac a 
gloddiodd yn y ddaear, ac a guddiodd arian ei ar- 
glwydd. 

19 Ac wedi llawer o amser, y mae arglwydd y 
gweision hynny yn dyfod, ac yn cyfrif a hwynt. 

20 A daeth yr hwn a dderbyniasai bum talent, ac 
a ddng bum talent eraill, gan ddywedyd, Arglwydd, 
pum talent a roddaist attaf : wele, mi a ynnillais 
bum talent eraill attynt. 

"^'.^.^'. 21 A dywedodd ei arglwydd wrtho. Da, was da 
J^^^' a %ddlon: buost ffydcflon ar ychydig, "mi a'th 
2Tim.'2.i2.osodaf ar lawer: dos i mewn i ®lawenydd dy ar- 



Heb. 12. 2. 
1 Petr 1. 8. 



glwydd. 



16. " Marohnattaodd." Hynny yw defhyddiodd ei allnoedd a'i gy- 
fleufiderau i wneuthnr daioni ; a thrwy y defiayddiad o*r gras ychwanegai 
ygras. 

18. " Ao a gloddiodd yn y ddaear, ao a gr^iddiodd," &o. Meddyliai 
y dyn hwn fed ei allu i wneutbor daioni mor f^chan fel nad oe4d yn 
werth iddo ymdrecha o gwbl. GaUcuai Iwyddo i ennill piim talent al 
«7», ond pe na ennillasai ddim mwy nac un, gwnaethai gan gystal a*r 
ddau was arall, a chawsai yr un derbyniad gan ei Arglwydd, " Canys os 
bydd parodrwydd meddwl o'r blaen, jm ol yr hyn sydd gan un, y ma$ 
yn gynuneradwy, nid yn ol yr hyn md oes ganddo " (2 Cor. viii. 12.). 

19. " Ao wedi Uawer o amser." Pe temtiasid ni i roddi deongliad 
ammhriodol i'r gair " yn y fan " yn y bennod o*r blaen (xxiv. 29.), buafieni 
yn gweled ein camgymmeriad yma. Rhybuddia St Paul y Thessaloniaid 
(2 Tbess. ii. 1.) yr un modd rhag cam ddeoll ei eiriau, cymmeryd " eu 

siglo" a'u "cynhyrfu," felj)e bai dydd Crist yn gyfagos.*' 

" -esKob Tren 



it 



20. " Mi a ennillalB." Da y sylwa yr Arch-esgob Trench, " Yn St. 
Matthew dywed y gwas ffyddlawn " Mi a ennillais bum talent ;" ond yn 
St Luc dywed "Dy hunt a enniUodd hum punt" Felly y mae y ddau atteb 
yn gwneyd i fynu eiiiau St. Paul " Mi a lafuriais — etto nid myfi, ond 
** gras Duw, yr hwn oedd gyda mi." 

21. " Mi a'tji osodof ar lawer." Y mae yma brawf amlwg y bydd 
gwahaniaeth graddau a gwobrwyon yn y byd a ddaw. Gwelir hefyd 
oddi wrth yr " ychydig " y bu y gwas yn ffyddlawn ynddo a'r " Uawer " 
yn ei wobr. nad oes dim cyfartaledd neu gydmariaeth rhwng y wobr a'r 
llafur. Y mae "yn d** neu mewn cyferbyniad i*r Uafur, ond mor 
anfeidrol fwy, fel y oollir pob syniad o Jiaeddiant neu dcdedigaeth, 

" Dos i mewn." " Nis gallwn dderbyn dim ond ychydig yma, — ^rhyw 
*' ddiferion o lawenydd yn myned i mewn i ni ; ond yno fe gawn ni 
\fyned i mewn i lawenydd, fel Uestr yn myned i inewn i for o ddedwydd* 
" woh" {Areh^esgdi) Leighton), 



St. MATTHEW, XXV. 

22 A 'r hwn a dderbyniasai ddwy dalent, a ddaeth, o.cax 
ac a ddywedodd, Arglwydd, dwy dalent a roddaifiit ' 
attaf : wele, dwy eraill a ynnillais attynt. 

23 Ei arglwydd a ddywedodd wrtho, ^ Da, was da p ad. 2L 
a flfyddlon: bnost flfyddlon ar ychydig, mi a'th 
osodaf ar lawer: dos i mewn i lawenydd dy ar- 
glwydd. 

24 A'r hwn a dderbyniasai 'r nn talent, a ddaeth, 
ac a ddywedodd, Arglwydd, mi a^th adwaenwn di, 
mai gwr caled ydwyt, yn medi lie ni's hauaist, ac 
yn casglu lie ni wasgeraist : 

25 Ac mi a ofiiais, ac a aetbtmi, ac a guddiais dy 
dalent yn y ddaear : wele, yr wyt yn cad yr eiddot 
dy hun. 

26 A'i arglwydd a attebodd ae a ddywedodd wrtho, 
was drwg a diog, ti a wyddit fy mod yn medi Ue 
ni's hauais, ac yn casglu lie ni'g gwasgeiais : 



23. '' Da, was da a flyddlawn,^' &o. Dywedfr yr nn getriau wrth y 
ffwas yr oedd ganddo bedair talent, a*r hwn ag yr oedd ganddo ddeg. 
JSid nhaint y gwaith a wneir, ond ffyddlondeb y llafur yw yr hyn y mae 
Dnw yn edrych amo. Buasai y nwll mor Jfyddlon a*r Hall yma, a*r un 
yw eu gwobr. 

24. ** GwT oaled ydwyt." Dyma esgusawd gwag y gwas " drwg a 
" diog.'* GaUasai ei fod yn tyhio ei fod yn wir esgus. Ond os oedd yn 
tybio fod ei Arglwydd o'r cymmeriad a ddysgrifia, ni chymmerasai ond 
ychydfg o drafierm i edrych i mewn iw nodweddiad a*i ymddygiad. 
Kid dibrisio y dalent o herwydd ei bychander yr oedd, ond casau ei 
Arglwj'dd. 

" Tn medi Ue ni hauaist,^' &o. Hynny yw yn gofyn mwy oddi ar 
law ei weision nac a allent gynnyrchu gyd d*r hyn a roddasid dan eu 
gofal. 

25. " "Wele, yr wyt yn oael yr eiddot dy hun." Mewn gwirionedd 
nis gall neb ddychwelyd ei roddion yn ol i Dduw heb na'u gwastraffu 
na'u defnyddio. Dywedir y geiriau hyn er mwyn dangos mai esgeiduso 
defnyddio ei dalent yn unig cfedd trosedd y gwas hwn. " Nid oedd wedi 
" afradloni da ei feistr fel y Gorachwyliwr anghyfiawn, nac wedi " gwas- 
garu ei dda gan fyw yn afradlon, fel y mab afradlon, nac ychwaith ddeng 
mil dalen^u mewn dyled, fel y gwas annhrugarog " (Trench). 

26. " Ti a wyddit ty mod yn medi," Ao. Nid yw ei Arglwydd yn 
trenlio amser i ddangos mor gyfeiliomus oedd ei syniad 'ef am ei gym- 
meriad a*i ymddygiad. Dengys iddo yr hyn sydd yn llawer mwy 
pwrpasol, sef nad oedd ei esgus yn werth dim, pe buasai yn wir. Yr 
oedd cystal a dweyd. ** Boed felly : O'tti enau dj hun y*th gondemniaf ; 
"A chaniattau fy mod y cyfryw un ag a ddywedaist — ^yn wr caled a llym ; 
"nid ydyw hyn yn dy gyfiawnhau di, o herwydd. dylesit ti wneuthur 
'Icyfiawnder a mi yr unSth" {Trench). 



St. MATTHEW, XXV. 

f O.C.90. 27 Am hynny y dylesit ti roddi fy arian at y cyf- 

newidwyr ; a mi, pan ddaettiwn, a gawswn dderbyn 

yr eiddof fy hun gyd k Hog. 
28 Cymmerwch gan hynny y dalent oddi "wrtho, 

a rhoddwch i'r hwn sydd ganddo ddeg talent. 
''iSJIj 4^*26' 2^ ^ Canys i bob xin y mae ganddo y rhoddir, ac 
Li!?8. is. ' efe a gaiff helaethrwydd ^ ac oddi ar yr hwn nid 
ioan.ifi.2. osB ganddo y dygir oddi arno, ie, yr hyn sydd 

ganddo. 
'poj.8^12. 30 A bwriwch allan y ewas anfuddiol ''i'r ty- 

wyllwch eithaf : yno y bydd wylofain a rhingcian 
■ zech. u 6. dannedd. 

pen. 16. 27. 
a 19. 28. 

A^r^'iL' 31 1[ A Mab y dyn 'pan ddel yn ei ogoniant, a'r 
2ThS:i."holl angylion sanctaidd gyd kg ef, yna yr eistedd ar 
dS^V 7. orseddfemgc ei ogoniant. 

27. " At y oyfiiewidwyr." Y mae yn debyg nad oes i*r pwynt yma 
yn y ddameg ddim ystyr ysprydol, ond awgryma yn unig y dylasai y 
gwas hwn wneyd fel y lleill. Er y gallai yr amcana ddangos fod llwybr 
faawdd a Hwylus iw gael i wneuthur defiiydd o'r dalent. Felly yr oedd 
cystal a dweyd, " Os oeddit yn amddifad o hyder digonol a dyfal l^had i 
" wneuthur dim mwy a*m harian, gallesit o leiaf &a dodi ar log, ac felly 
** wneyd peth defaydd a hwy." 

28. ** Cymmerwch gan hynny y dalent," &o. Er y dysgrifir hyn 
megis yn cymmeryd lie yn union gyrchol cyn dadganiad y fern derfynol 
tra yn gwneuthnr cyfrif a'i weision, etto mewn ymarferiad perthyna i 
hoU gyftiod gwa«anaeth y gwas. Caagliad yw a dygiad i ben o'r hyn 
a gymmerasai le yn barhaus. herwydd y mae pob un a esgeulusa 
defnyddio ei dal^it yn sicr o'i choUi, yn union fel y ooUir defnydd 
aelod neu gynneddf, o ddiflfyg ymarfer; tra y mae y rhai a wnant 
ddefnydd ffyddlon o'n talentau yn myned i mewn o gam i gam i'r 
llefydd a*r sefyllfaoedd ag y mae y lleill trwy segurdod yn eu colli. 

80. " Y gwas anfUddiol." Sylwer ar ei ddedfryd. Nid o herwydd 
iddo wneuthur yr hyn na ddylasai efe vmetUhur, ond am iddo ada^l fub 
umeuthur yr hyn a ddylasai wneuthnr, y condemniwyd ef. Am 
bechodau o esgevlugiad ao nid o gyflaxoniad y cospir ef. Felly ym 
mhellach ym mlaen dywed y Barnwr wrth y rhai ar y llaw aswy wrth 
en condemnio ** Yn gymmaint ag na$ gumaetkoeh " (45.). Y mae lie i 
oini fod Uawer o " weieicm anfuddiol " ym mhlHh y moesol a goneet ea 
hymddygiad. 

31—46. Y Fam Pawr ar yr hoU Qenhedloedd. 

81. *' Mab y Dyn, pan ddAl/' Ao. Gelwir y dyfgp'ifiad mawreddtw 
hwn o'r Fam fawr weitfaian mewn dull ammhifodol yn ddameff y 
Defaid a'r Qeifr, oddi wrth y defnyddiad a wneir yn yr adnod ne»f o'r 
ffugwr hwnnw i ddangos ysgariad yr holl genhedloedd yn ddwy dorf 
ftiwr o dda a drw^. Cyfyngir y flfugwr i ychydig eiriau, ao i im 
weithred a nodir ganddynt, fel .nad yw yr hoU ddyfigrifiad mewn vox' 



9r. MATTHEW, XXV. 

* 32 A chyd-gesglir * ger ei fron ef yr hoU genhedl- ^•^•^* 
Qedd : ac efe a'u " didola hwynt oddS wrth eu gilydd, '?cor "lo?* 
megis y didola *r bugail y defaid oddi wrth y geifr : ^^'^' ^ 

o o A J ji^'^j 'jji 11 " Ezec. 20. 88, 

t>3 Ae a esyd y defaid ar ei ddeneulaw, ond y & 34. 17,20. 
geifr ar yr aswy. x'SufaiV. 

34 Yna y dywed y Brennin wrth y rhai ar ei il^J'^*'^ 
ddeheulaw, Deuwch, chwi fendigedigion fy Nhad, DAt.21.7. 
*etifeddwch y deyrnas a 'barrottowyd i chwi er^^nfo.^, 
seiliad y byd. 



1 Ck>r. 2. 9. 
Heb. U. 16. 



modd yn ddameg. Darlun ydyw o*r Fam frawychus a mawreddus olaf, 
wedi ei dynu gan yr unig Law a allai wneyd hynny yn gywir. Etto 
gallwn fod yn sicr nad yw ond megis amlinelliad o*r olygfa a ddysgrifia 
gan nas gall geiriau dynol ei chyfleu oil o*n blaen yn ei sylweddol- 
rwydd mawr, ac nid oedd ym mwriad ein Harglwydd wneyd hynny.-, 
Ei amcan yw dwyn o*n blaen nn egwyddor &wr ar yr hon y gweiwreda 
yn y dydd hwnnw, ac nid boddio ein cywreinrwydd ni trwy dynu 
ymaith y gorchudd oddi ar wyneb yr olygla ryfedd. Dylem ddarllen 
y weledigaeth or Fam fawr a ddatguddiwyd i St. loan (Dat. xx. 
12 — 15.), gyd ar dysgrifiad presenol. Mewn rhai neillduolion y mae 
yn rhaid i ddeongliad yr ymadroddion o*n blaen ymddibynu ar esboniad 
y weledigaeth honno {Oicd Nodion ar **Yr kcll genhedloedd ">. 

84. " Y BrenhiiL" Byma yr nnig fan y geilw ein Hiacnawdwr Ei 
Hun yn Frenhin, ond cawii Ef yn arddel yr enw pan yn cydsynio a 
gofyniad Pilat " Ac Ti yw Brenhin yr luddewon 1 " (xxviii. 11.), ac yn 
hawlio " Fob awduidod yn y nef a*r ddaear hefyd (xxviii. 18.), ar ol- 
Ei adgyfodiad. Cydmarer y geiriau, " Ac ar Bi forddwyd, enw wedi 
ei "ysgrifenu, BBENHIN BBENHIKOEDD, AC ABGLWYDD 
" ABGLWYDDI " (Dat. xix, 16.). 

A barottowyd i chwi." Trefuwyd y deyrnas er tragywyddoldeb 



« 



82. " Eoa oenhedloeddr Rhoddir ped- 
war esbcniad ar y geiriau hyn. 1. Ovm- 
merir hwy gan rai i feddvl yr noil 
genhedloedd Cristiorwacl, ^an ystyried 
fod y iiam a nodir ymia iw cnyfyngu 
iddynt hwy. ac nad oes crybwylhad i 
fod yn vr Yogrythyran am fam y byd 
paganaidd. 2. Cymmer eraill y geiriau 
yn yr ystyr wrthg^rt>yn>ol bollol. fel pe 
cyfeirient yn untg at y paganiaid. gan 
fod y gair *' eenhedloedd'* yn ol arier yr 
luddewon yn dynodi pobl allan o gyfam- 
mod a Duw. Tybiant gan hsnany mai at 
famu y byd pa^naidd yn unig y llefarir 
yma, tra y dyKnfia Dameg y Deg morw3m, 
a Dameg y Talentau y dull o farnu y 
byd GristionogpL 3. Cymmer trydydd 
doebarth y geiriau yn eu hyetsrr caturiol 
A Hawb am jrr faoU genhedloedd Crts- 
honogd yn eystal a phaganaidd. Dya^ 
grifiant y fam fawr dmweddaf yn ei 
cbsreylltiad a hoU ddynolirw. Dyma yr 
esboniad mw^af cydwedool a'r geiriau. 



4. Mabwyriedir deongliad gwahanol gan 
y rhai a gredant yn nyiodiad y Mil- 
Bljmyddoead yn ei ystyr lythyieDol fel 
teymasiad personol Crist ar y ddaear. 
Felly cummer yr esbonwyr hyimy y 
geiriau i olygu yr hoU genhedloedd pag- 
anaidd. yngnya ar rhai hynny o'r c€>n- 
Ledloead Cristionogol ag na chawsent 
ran yn nheymasiad Grist ar y ddaear. 
Gan na welood ein Hiachawdwr srn dda 
ddehongli y geiriau i ni gallwn ni fodd- 
loni iw gadael fel y maent, heb gym- 
mysgu pethau cudaiedig gydag athra- 
wiaeth a gwern ymarlerol amlwg yr 
ymadtodd. Y mae 3rr ymgais at yr. 
esboniad olaf hwn yn dra thywyll, ae. 
wedi ei seilio yn gyfan gwbl ar esboniad 
Upthyrenol un ymadroda yn Uyfr y Dad-^ 

Suddiad (xz.). a hwnnw yn un tywyll a 
yrys, ac yn uvi « ddeonglir yn dra. 
gwahanol gan stWer o feimiaid mwyaf 
dyp^edig pob oes. 
^^Ydmrnatr QwQlarziil4& : 



• 



3 



St. MATTHEW, XXV. 

0.C.9Q. 35 Canys bum "newynog, a chwi a roisoch i mi 
, EMi.68.7. fwyd : bu amaf ' sycbed, a rhoisoch i mi ddiod : 
S^lIt!" bum * ddieithr, a dygasoch fi gyd d. chwi : 
iHeb.13.2. 36 ^'Noeth, a dilladasoch n: bum glaf, ac ym- 
uia^"2 16 welsoch & mi : bum *^yngharchar, a daethoch 
/«• ' * attaf. 

'37 Yna yr ettyb y Aai cyfiawn iddo, gan ddy- 
wedyd, Arglwydd, pa bryd y*th welsom yn new- 
ynog, ac jHh borthasom? neu yn sycbedig, ac y 
rhoisom i ti ddiod ? 

38 A pha bryd y'tb welsom yn ddieithr, ac jHh 
ddygasom gyd ft ni? neu yn noeth, ac jHh ddi- 
lladasom? 

39 A pha bryd y'tb welsom yn glaf, neu yn- 
«Dtar.i4.3i'.gliarcliar, ae y daetnom attat? 

m;io;42. 40 A'r Brenlrin a ettyb, ac a ddywed wrthynt, 
uSb.l.^: Yn wir meddaf i chwi, Yn *gymmaint aV wneuthur 



i saint Duw. Gwneir hwy yn eiif^ddi^n iddi trwy Fedydd. Yma 
gwelir hwy yn myned imeum i\ etifeddiaeth. Ac etto ni feiddiwn. 
aDghofio fod llawer etifedd yn fforffedu ei hawl i'r etifeddiaeth. Ofhwn 
rhag bod yn ol (Heb, iv. 1 — 11.). 

85. " Canys bum newynog.'" Dengys Dameg y Deg Morwyn i ni 
werth y gras ysprydol vh yr enaid ; a dameg y Talentau werth 
iawn ddefnyddiad or boD dawn a gras; ac yma gosodir o*n blaen 
werthfawrowgrwydd gweithredoedd o gariad ac eluseDgarwch. Dwg 
pob un honynt o*n blaen un egwyddor arbenig wrth yr hon y'nbemir, 
a hynny er mwyn ei gwasgu yn ddyinach at em hystyriaeth. Ond nid 
yw yr un egwyddor yn cau allan y Hall. Y mae olew gras oddi mewn, 
gweithgarwch oddi allan, a chariad ac elnsengarwch, yn anghenrheidiol 
i bob dyn. Taflu golemii ar eu gilydd y mae yr boll ysgiythyrau. 
Bhaid i ni nid yn miig gydmaru xsgrythyr ac xsgrythyr, ond hefyd 
gymmeryd Ysgrjrthyr at Yegrythyr, os mynnwn wybod yr holl wirio- 
nedd. 

87. " Arglwydd, pa bryd y'th welsom/' Ao. Gall y goreu o*r Saint 
a'r rhai a gawsent y prawf uchaf fod eu gweithredoedd o gariad yn 
^mmeradwy gan eu Harglwydd graslawn ddefnyddio y geiriau hyn, 
Ymddangoeai iddynt hwy yn rhyfyg ystyried y cymmwynasau bychain 
y maent yn alluog iw gwneyd y iiaill i'r Hall fel gweithredoedd iw 
Harglwydd. Y mae yn ormod anrhydedd ganddynt hwy feddwl hawlio y 
fath beth. Y maent yn cofio eu bychander a*u hannheilyugdod eu 
hunain a*u gwaith, ac felly yn dweyd, " Arglwydd, pa bryd y gwnaethom 
**ni y fath bethi" Y mae gwas cywir ei Arelwydd bob amser yn 
cdrych ar ei ddiffygion, a*r gwas anwir ar ei dybiol ragorion*. » ; - . 

40^ ** 7n gymmoint a'i wneuthur o honooh." Y .ffttli freffhW 
annhfeethol iw ^^ .gweinyddu elusenoarwch ! Gweinyddu ar y^ 
ilawd yw gweinyddu i*r Arglwydd. Nid anghofir y wobr am y 
-n^^MUiaidaddwiroer (Gwelarx. 40-^-42.U.« «»-*^^i» ^ 



2a 

27. 



St. MATTHEW, SXY, 

a honocK i nn o'r rhai hyn fy mTod3rr Ueiaf, i mi o.cso; 

y gwnaethocli. 

' 41 Yna y dywed efe hefyd wrth y rhai a fyddant 

ar y Haw aswy,*Ewch odai wrthyf, rai melldigedig, • pi. e. a 

Vr t§,n ^tragywyddol, yr hwn a barottowyd i ^ddi- JTuckl 

afol ac i'w angyiion. 'g°- ^- ^» 

' 42 Canys bum newynog, ac ni roisoch i mi fwyd :82Petr2.4. 

bu amaf sycbed, ac ni roisocli i mi ddiod : u e. 

43 Bum ddieithr, ac ni'm dygasoch gyd §. chwi : 
noetb, ac ni'm dilladasocb : yn: glaf, ac yngharchar, 
ac ni ymwelsoch a mi. 

^44 Yna yr attebant hwythau hefyd iddoj gan 
ddywedyd, Arglwydd, pa bryd y'tb welsom ja 
newynog, neu. yn sycbedig, neu yn ddieithr, neu 
yn noeth, neu yn glaf, neu yngharchar, ac ni 
weiniasom i ti ? • 

45 Yna'r ettyb efe iddynt, gan ddywedjwiy Yn 
^r meddaf i cnwi, ^Yn gjrmmaint ag na's gwn->»i>yr. 14.31. 

aethoch i'r un o'r rhai Ueiaf hyn, ni's gwnaethoch zech.2.8. 

; rv»;«*^o« Act. 9. 6. . 

i minnau. 

'46 *A'r rhai hyn a ant i gospedigaeth dragy-*i>an.i2.2. 

wyddol : ond y rhai cyfiawn i fywyd tragywyddol. »hSf.2.7, 

PENNOD XXVI. 

3 TUywodraeffitppr tfn- cyd-fwriadu yn erSyn Crift. 6 Twraig yn en- 
neinio ei ben <^. 14 Jvaas yn ei toerthu (if, VI Crist yn bwytta'r 
paag: 26 yn erdeinio et stopper sanctaidd: 36 yn gtoeddio yn yr 



-. " Py mrodyr Ueiaf.*' Dyma fel y eyfrifa Tw^wyddol Fab y Tad 
Ei Hun yn un a ni. Efe a ddaeth fel y " profai Efe farwolaeth droi^ 
*-* bob dyn." " Am ba achos nid yw yn gywDyddus ganddo eu galw 
" hwy yn frodyr " (Heb. ii. 9—11.). 

41. *' Ewcta. oddi wrthyf, rai meUdi«;edifi*.*' Sylwer ar y gwahani- 
aeth rhyfeddol sydd rhwng fifurf y fenditb a*r felldith. Am y cyntaf 
dywedir " Chwi fendigedigion Fy Nhad ;" ond wrth yr olaf " rhai 
*• melldigedig " yn imig ; o herwydd Duw ydyw Ehoddwr y fendith, ond 
y dyn sydd yn tynu *r felldith apio ei bun. Hefyd am y cyntaf Ueferir 
•*y deymas a barattowyd i chwi^" ond am yr olaf "y tan tragywyddol 
** a barattowyd i ddiafol a'i angyiion." Rhyngodd bodd i'r Tad roddi 
i ni y deymas, Efe a'i parottodd i ni. Ond nid yw yn " ewyl^sio. 
** fod neb o honom yn golledig.*' Ni chrewyd y rhai & ftnt i golledig- 
aeth i'r amcan hwnnw, ond hwynt hwy eu hunain sydd yr addasu eu. 
hunain i fyned yno gan ei wneuthur yn " lie eu hun " iddynt. 

45. " Tn gymmaixLt ag nas gwnaethoch." Da y dyegir ni gan yr- 
Eglwys i gyffesu yn y gwasanaeth beunyddiol, ** Nyni a adawsom beb 
*'- wneutbur y petbau a ddylesym eu gwneuthur " (Gwel ar 30.), 



St. MATTHEW, XXVI. 

. ^•^•^- Caiaphok, 69 a*i wadu gan Petr, 

ABU, wedi i'r lesn orphen y geiriau hyn oil, efe 
a ddywedodd wrth ei ddisgyblion, 
• leMiia.!. 2 ' CHwi a wyddoch mai gwedi deuddydd y mae'r 

paBg ; a Mab y dyn a dradaodir i'w groeshoelio, 
bPi.2.2. 3 ** Yna yr ymgasglodd yr arch-ofteiriaid, a'r ys- 
aS?4. 25, * grifenyddion, a henuriaid y bobi, i lys yr arcb- 
*°* offeiriad, yr hwn a elwid Caiaphas : 

4 A hwy a eyd-ymgynghorasant fel y dalieat yr 
lesu trwy ddicnell, ac y lladdent e/l 



PENNOD XXVI. 

I 



1—6. Crist yn rhagfynegi Ei flEurwolaeth a'r luddewon. 

yn bradfwriadu yn £i erbyn. 

Si Maic xiv. 1, 2. St. Luc xidi. I, 2. 

1. **Y gelrisn hyn oU." Dyma ymadroddion cyhoeddtis olaf tin 
Hiachawdwr. Tmddiddanodd lawer yn gyfrinachol a*i dc^^blion ar 
ol byn, yn neillduol yn yr oniwch yst»fe]l« y noson cyn Ei farwolaeth, 
fel y gwelir yn St. loan xiv. — xvi., ac wedi nynny ar ol Ei Adgyfodiad. 
Yr ydym weithian yn dechreu ar h«uies Ei ddioddefiadau Ef. Hyd yn 
hyn yn Ei gynuneriad o Brophwyd y gwelwyd mwyaf o Hono : bellach 
dangosir Ef ini yn Ei swydd offeiriadol, yn gwneuthur cymmod dros 
Ei bobl. Awn ym mlaen gyd a gwylder a pharchedig ofn, fel rhai yn 
rhodio tir fianctaidd. 

2. " Chwi a wyddooh.** Yr oedd ein Hiachawdwr wedi rhagfynegi 
Ei ddioddefiadau mor eglur fel nas gallai Ei ddi^blion beidio Ei 
ddeall Ef (Qwel ar xx. 18.^. Ymddengys oddi wrth yr adnod hon Ei 
fod hefyd wedi dysgu iw adisgyblion gyasylltu Ei groeshoeliad Ef ag. 
amsef cadw y Pasc. Cynnorthwyai hyn hwy i ganfcd cyflawniad y 
cysgodau mwyaf hynod dan yr Hen Destament jm Of&ymmiad £u 
Hiachawdwr. " Crist ein Fmo a aberthwyd drosom ni " (1 Cor. v. 7.). 

" Gwedi deuddydd." Llefarwyd y geiriau hyn, ^ mae yn debyg, ar 
ddydd Mercher yn wythnos y dioddefaint. 

8. '* Tr Aroh-offoiriaid." Dysgrifift yr adnod hoc gydymgymiulliad 
7 Cynghor luddewig, a elwid Sanhedrin, yr hwn a wneid i fynu o*r 
Arch-bffeiriaid (Gwel ar ii. 4.), pennam pedwar-ar-hugain dyddgylch yr 
offeiriaid ; a nifer o yFgrifenyddion, a dynion dysgedig eraiU. Yr oedd* 
i'r Cynghor Lywydd, yr hwn a ddewisia yn fynych o blith yr Arcb- 
offeiriaid, megis ar yr archlysur dan sylw. Dywedir yn y traddodiadau' 
luddewig fod yn perthyn iddo dri-ugain ac un ar ddeg o aelodau. Yr 
oedd gan y Senhadrin awdordod &mol helaeth, end cwttogwyd hon yn 
fawr gan y Bhufeiniaid ar ol darostwng Palestina, fel nad allai mwy 
roddi neb i farwolaeth (Gwel St. loan xviii. 31.J. 

4. ** Ao y lladdent Bf.'* Kis gall^it wneutnur hyn heb gydfl3rniad 
7 llywodraethwr Bhufeinig, ond diau y di^^ylient gael hynny yn 
hawdd. Pan ferthyrwyd St. Stephan un a'i ymddygodd y Cynghor mewn 
aull anghyfreithlawn, neu rhaid ediycb ar y gwaith fel gweithred tcr- 



&r. MATTHEW, XXVI. 

5 Eithr hwy a ddywedasant, Nid ar yr wyl, rliag o.o.3(k 
bod eynnwrf ym mbiith y bobl. 

6 IT" Ac a'r lesu yn ""Betliania, yn nhj Simon y«iouiii.i,». 
gwahan-glwyfus, * '"'^ "' 

7 Daeth atto wraig a chanddi flwch o ennaint 
gwerthfawr, ac a'i tywalltodd ar ei ben ef^ ac efe 
yn eistedd wrth y ford. 

fysgwyr nwjdwylU, naa gellid en ffrwyno gui y Qy&uth (Gwel Act. 
vii. 68, 59.). 

5. " Nid ar yr wyL" Ymgasglai lliawa dirfawr o 1x>bl o bob rban o'r 
wlad i Jerusalem ar wy] y Pasc. a byddai pcryg] i derfysg godi yn eu 

?lith ar ^ cynhyifiad lleiaf. Dyaia yr achos, y mae yn debyg, fod 
'ontius Pilat, yr hwn a breswyliai yn gyf&edin jn Caeearea, yn Jerusa- 
lem y pryd hwn (Gwel ar xxviL 2.). 

6—13. Yr Enneiniad gan Uair yn Bethaoia. 

St. Marc xiv. 3—9. St loao xii. 1—8. 

6. " Binum y KWAhan-Klwyfiu." Hynuy yw Simon, yr hwn a fuasai 
wahanglwjfus. Nid jw yn anhebyg iddo gael ei lanhSu gun yr lesu. 
Ymddengys oddi wrtii y ffaitli fod Martha yn gwaaanaethu (St. loan 
xii. 2.) fod Simon yn gyfaDl adnabyddus iawn, oe nad perthynas, i 
Lazarus a'i chwlorydd. Diameu y gelwid ef Simon y gwananglwyfus i 
wahaniaethu rhyngdda ag eraill o'r un cnw. 

7. "Daetli atto wraig." Deallwn oddi wrth yr Bfengyl yn ol St. 
loan mai Mair oodd hon, ac oddi wrth y dull y dygir ei henw i mown 
y mae yn amlwg mai chwaer Martiia a Lazarns oedd, T mae yn gwbl 
annichouadwy meddwl mai jt un wraig ydyw ag a nodir fel "pecha- 
" dures " gan St. Luc (Gwel Hodyn ar 6.). Gallwn sylwi na fionir am 
Lazarus o gwbl yn y tair Efengyl gynlaf. 

"Blwoh. o ennaint." Geilw St. Marc ef, "emiaint o natd gwlyb 
"gwerthfawr." Qwerthidy cj6yw mewn blydwu wedieu aelio er mwyn 



Jiiewii pflrthynBfl i'r 



a debyg iddi fli 



niBd ■ nodfr yma ac St. Luc [yii. 36—600. Y mas yr anuar, 

Ceir yr un haaea bron cymmenad y nraig, a'r ymddiddui ar 

Marc. Y mae gwaliani yr achlyeur, oil yn vahanoL Nid oea 

losn d'i fyneEi, ond Did dim crybwylliad am Bethssia yn SC 

ddyvadiadau. tiewn v Luc ; ac oddi eithr eDw y Brwaboddwr, 

y ddau haneg ond U a'r ennsiat, nid oes dim tebyKolriTydd 

null y Hall. Dy<i«d I yn yr amgykhiadau. Yr oedd yr enw 

Ewj y cymmeTodd y . Sintoa mar Kyfivdin ym myig yr ludd- 

t. loan iod Laxarua ewOD fel nad yw hyn yn un rbyfeddod. 

eiateddent ar y bvrdd. s tr-, enw cyfindin ar ennaint ydoedd card. 

Kveini araynt. Crybw] Da y aylwa Alford ma[ liawdd y gellid 

wraig" oedd yno; dp tybied ar ol i weitlired un wiaig yn 

Hair oedd. Dywed St enneinla traed ein lliaebavdnT gael ei 

.diagyblion "BOTri." m derbyn gyd a cbpumeradwyaetli, i un 

pw; oeddynt. Crybwy anill dduyn eibesmmp] U. 

cynt*f am eonelnisd 7. " Yn eittedd utIA v fmrdd.' Owel 

am enneiniad y . tnu 9t. Luo rii. 38. . ■ - . ' 



St. MATTHEW, XXVt 

O.CL30. 6 A plian welodd ei ddisgyblion, liwy a sorrasant, 
gan ddywedyd, I ba heth y hu't golled lioni 

9 Canys fe a allasid gwerthu'r ennaint hwn er 
11a wer, a'i roddi iV tlodion. 

10 A 'r lesu a wybu, ac a ddywedodd wrthynt, 
Pa ham yr ydycb yn gwneuthtir blinder i'r wraigl 
canys hi a writhiodd weithred dda amaf. 

•^^^•^^ 11 "Oblegid y mae gennyoh y tlodion bob amser 
-i«^«B.^*°* gyd k chwi; a 'mi nid ydych yn ri gael bob 
•loan is! 85. amser, 

ftiel^'as. 12 Canys hi yn tywallt yr ennaint hwn ar fy 
• 17.11. ngborph, a wnaeth hm i'm claddn i. 

13 Yn wir meddaf i chwi, Pa le bynnag y pre- 
gether yr efengyl hon yn yr hoU fyd, mynegir yr 
hyn a wnaeth hi hefyd, er coffa am dani m. 



sicrhau eu purdeb digymmjflg. Hwjxach mai dyma jx achos j dywedir 
iddi " dom y blwch/' fel y gwneir yn St Marc. 

8. "A phan welodd Si ddisgyblion.*' Judas lecariot, fel j cawn yn 
8t. loan, oedd yr hwn a rwgnachodd yn agored yn erbyn hyn, oiid duu 
ibd eraill yn barod i feddwl mai gwafitraff ar arian ydoedd. 

9. ** Canys fe allasid gwerthu yr ennaint er llawer, ai«" Ao. Hawdd 
gan ddynion yw darad fel hyn, pan welont eymmiau mawr o arian yn 
cael eu gwario mewn dull ag y byddo y rhoddwr o honynt yn ystyned er 
gogoniant Buw. Bengys ein Hiachawdwr trwy y gynuneradwyaeth a 
roddes o weithred ganadus y wraig hon Ei fbd Er yn derbvn ac yn 
£3ddlawn i ddynion ddangos eu cariad atto ti-wy roddion at bethau eraSOl 
heblaw elusengarwch i'r tlodion. Amlygasai yn barod Ei uchel gym- 
jneradwyaeth o hynny (Gwel ar xxv. 40.). Pengys St loan mai gwir 
achos grwgnachrwydd Judas oedd cybydd-dod. 

11. "Mi nid ydych yn Ei gael bob amser." Hynny yw yn y 
cnawd ; o herwydd yn Ei Yspryd y mae Crist gyd a'i Eglwys bob amser 
hyd ddiwedd y byd. 

12. " I'm claddu i." Nid yw yn gwbl amlwg pa nn a wyddai Mair 
ei bod yn Ei enneinio Ef erbyn Ei ^addedigaeth a'i peidio. Gallai ei 
bod yn rhagweled Ei farwolaeth, ond gallai hefyd nad oedd yn ym- 
wybodol o noil ystyr ei gweilhred. Olad hwyrach mai mwy naturiol 
tybio nad oedd, gan mai gweithred dra angbyi&edin a iiiasai enneinio 
person byw ag ennaint a ddarperid i gorph nuuw. Gwell felly ystyried 
mai gweitiired o garedigrwydd gyd d'r amcan o anrfajrdeddu yr lesn 
oedd, ac iddo Yntau ddangos ei bod yn un addas lawn i zag-gy£godi Ei 
luirolaeth ddynesol. 



18. ** Fa le bynnag." Oyflawnir y brophwydoliaeth hon yn wastad 

§er bron ein llygaid, a galiwn edrych ami fel parhaus go£ld i ni mor 
derbyuiol ydy w pob ihoddiad o*r eiddom a vmea oddi ar gariad hunan- 
vmwadol at Grist (Hwyrach hefyd y galiwn fjmed ym mhellaoh na 
hyn a ^eled fod yma aradangosiad pxydferth ot fan ag y mae cariad 
dyn i gyfarfod a Chanad X>uw« sef yn Aneeu 'jr OnoeiL) . 



St. MATTHEW, XXVL 

14 %*Yiia'r aeth nn o'r deuddeg, yr bwn a elvid o.cat. 
** Judas lacariot, at yr arch-offeiriaid, ■ i«u u. i 

15 Ac a ddywedodd wrthynt, 'Pa beth a roddwch^"^jg^ 

i mi, a mi a'i traddodaf ef i chwil A hwy aosod-izac!i.iLis. 
asant iddo ddeg ar hugaiu o arian. *"' "■ *■ 

16 Ae o hyimr aUsji y c^aiodd e& aouer ey- 
&ddas i'w fradyeBH ^ 

17 T^ " Ac ar y dt/dd cyntaf o wyl y bara oroyw, ^ xi. ul a, 
7 djsgyblion a ddaettaat at yr lesu, gao ddyweayd ^ 

14^-10. Oyttundeb Jndas gjd &*r Aroh-ofiMriaid. 

St. Maro xit. 10, 11. 6t Luc zxif. 8—6. 

14. " At 7T Andi-offBirlald." T mae di^ioni diriawr j brad;cl)TT 
^ d^fod i'r (U7il«g yma. Nid«7rtbio o €»«) tomtasiwa anniegvyliadwr 
a wnaeth. Ond ceieiai jn fwriadol jn gyntaf g^eusdra i wertiiu Bi 
Ddwjfol Atbmw, ae yna iv fradyohii. Mid yw hyn oud gweithred 
olaf, yn goaod i fyiiii faen clo, ar ^d laywyd o fydolrwydd ac anoncet- 
rwydd, 

15. " Dag ax bueaia Mian." Y awm bycban bwn, tua ^3 IS*, o'a 
liarian ni, oedd yr hyn s delid dan y (^yfraith M Uwn am ferwolaeth 
ddamweiniol caethwas (Es. xxi 32.), Gwerth-wyd Joseph i'r IshmaJliaid 
am "ugain dam o arian" (Gen. xixvii. 28.). Bhyfeddir yn ami fod 
Judas yn gallu gwerthu ei Arglwydd am swnt mor ddieylw. Ond jr mae 
ffolineb ac anystyriaetb bob amser yn canljn pechod. (Ac onid oee 
yma arddangoaiad etto fod y pethau bychajn a diwerlh yn taflu dynion 
oddi wrth Griat. Am bethau dibwyu a disylw y ina« y ijiaa IWyif yn 
gvertbn Crist.) 

17—19. AnfoBiad 7 diagyblion i baTatt;<d 7 Fasc. 
St Mwc liT. 12—16. St Luc isii. 7—13. 
17. " Ai y djdd tfjntat o wrl," *o. Dydd Jau o Gaan y Paso oedd 
hwn, neu y dydd cm croaahoeliad Oiirt. Yroddengys i'r ddau ddiseyU 
"Petr. ac loan" (St. Loc »iii. 8.), gaol eu hanfon o Bethania, Ue y 
mae yn debyg yr encijiaaai yr leeu iddo, tra y rhodiloi yr Arch-offeiriaid 
en brad gynlltmiau ar waith, ac j gwnai Judas ei atnmodau erdiyll iw 
Aadychu. 

\m TT alw tragywyddol yng Nebriit, m^miai 

Vi Juiiui elw tymhoxi. a cbolliKid 7 crbs. 

el- At ol yr etmeinied jimdreohai Judaa ftal 

6 : cyfle iw werthu ; bo ynddeugyi idda 

nt- vneud hynny ar J djid. Herchet o flwo 

i'r 1T7^'rdvdd«*n<a^e«vlHi<iira <«««." 

r o Ychydig o ftaahidaa • kdiauaaBt f«y 

jnt addkdleiuetliaa'r «eIri>BDchi>d,iWDB 

UD rdynt fh ivy uibawdd iw begloni jn 

a amIwR. I«rifena St. AUtthec yoj&a 

iod bon. ac yn IJ ad. St. Han (xif. 1% 14.}, 
a," I a St {.MS (uiL 7,11, l3.>.Mi>* r b«Tt- 



St. MATTHEW, XXVI. 

0.0,30. wrtho, Pft le y mynni i ni barottdi i ti i fwytta'r 
pasg? 



" T Paao." Er mwyn deall j di^fyddiadan a ganljiiant, ; mM yn 
uigenrbeidiol eduro ; dull ; cTiihelid y PttEC, Qeu "wyl y bwa croew" 
ym mhlith yr Inddewon. I^lid dorlten hoDce eefydliad yr wyl ys 
Gsodug xii. Dewiaid oen y Paac o With y delaid neu j geifr, yn " oen 
" perffiiith-gwbl, yn wnyw, ac yn llwdn blwydd," ar y degfed dydd o't 
mi8 cynlat; a chedwid ef hyd y pedwerydd dydd m ddeg o'r mis. 
Golyoid i bob pen teulu ddewis oen iddo ei bun. Ar y pedwerydd 
dydd ar dd^, lloddid ef yn " y gyfcos " nen liwyr (Owel ar xit. 16.), 



tsu[,TT leau a'l d< 



% Ar i-llawanll i' 



■ytta y FiK, fel y dydd priodoL Cawn 
.J Ht. Hattteir, a'r ddau Efengylwr 
dilyDoli'rIeEufiv>tU y PMcmegii ar noa 
tau cyn y Vase, at y Gvener canlyiio], 
flefdruuiDeth.(Aiii]fod yr Arcb-offeiriaid 
yn uncanu bvytta y Puc (SL Iwn iiiii. 
'JS.). Dylflm B)'l«] Had oea geonym on 
)1e i Ricdu y guddefid birytta y FaK >r 
im Bd«K uEd KB iiTBT J H'' g'r mu cyntaf , 
Felly y bm> y pwngc in bendeifynu yn 
KOtuhwyt nr byn. I'a iiD a'i dydd lau 
a'i dydd Gneuer oedd y iiedwerydd dydd 
«r ddeg o'r mis yn y flwyddyn h(inno? 

mai dy^ Iftu°neV5d)™d^™E^dd y 
^wmod pennodedig y flwyddyn honna 
1. Cynunerlr yn gsniattaul mai dydd 
Ovenet oedd y ledveiydd dydd ar ddeg. 
•ef y dydd oraeiniedig i fwytta y t'aac. 
Dyma y gobpiul byiuJ, ac y mae iddo y 
lantale o uddkiwoi i'r UvahoeliBd gym- 
meryd Ue u y dydd ar avr y lleddld oen 

5 page, yr hwn a gyigodai ein HiaclmB- 
KT me»n dull mtii ryfeddol. O dan yi 
■mgylchiadan hyn rhaid yw ddarfbd in 

pennodedig; ac er y gellir cael digon o 
resymau droa iddo wnf^uthnr bynny, y 
mae yn dia anliawdd meddwl y buaaai 
Efo yn tramgwyddo y riiai > gadwent y 
gyiraith \n ydiulluddewig; tiendybiuy 
goddefesid lladd oen y irak|£, a myned 
Irwy y laremgnian ei.fynol tyB yr »ta- ' 
nudedig. 2. Cymmcrei yn eaniatU 
<nal dydd Ibu oedd j diwmod Cyirei 



eanrtaidd Ki 



„ y lladdid 

urdeinjodd ISa 

hrwolaeth ar y di'dd ar 



yii;d£ng«ant Icl pe na buotal bwytta 
7 Paic drOKjdd ar y dydd Quener ran- 
-lynol. Hwyracli ygelliregluro rgnlriau, 
in y doU nuJynol. St. loan liii. 1. Ter- 



w (St. Ion lii. 
y paac oedd hi." 
IT adydd Qwener 
- si fiid yn ddiwr- 



I, a'r eglurhad yn 
' ' li yn ddarpar 

, jth.- Byddai 

tjTied. gan ddarfod 




Paag, 

iol iddo ef urtk 
lervd i menu yr hoU 

ired D fwytla oen y 

yn unig. Ymddengya i mi fod yr 
rglurbad yma yn fwy ha^dd oi 
^1; ond gallai fod mwy awdurdod 
" ' lae yn na- 
l alien yr 

.. _.., „ Byddai i 

ii terfyn ar bob dadL; ond y 

3 dra anhavdd cael modd digon 
i wneyd hyn: luedda yr ynieaii 
1 wnaed at gjWBad i nodi^anan 



t trwy gylriiliid. 



'y mwyai'tu 



niadau era[l] }-n 
rhai a nodnj'd}" 
myn neb cbwilio 
gallant ymgynghoi 
J-rcKOI. a SUrr, y 
golygiad a nodaaozD 

lladd a bwytia yr oen pone, ond j 
yn angenrbeldiol I'r luddeKOn 

Odid 



onyg, ond y 



goflodiad diweddaf. 



IT y dydd y 
beratload 



St. MATTHEW, XXVI. 

' 18 Ac yntan a ddywedodd, Ewch i'r ddinas at o.c»90> 
y cyfryw nn, a dywedwch witho, Y mae'r Athraw 

£Q dywedyd, Fy amser sydd agos : gyd a thi y cyn- 
aliaf y pasg, mi a'm disgyblion. 
19 A'r disgyblion a wnaethant y modd y 
gorchymynasai r lesu iddynt, ac a barottoisant 
y pasg. 

yng nghyntedd y Demi, a thaenellid ei waed ar yr allor ; ond ni thorrid 
asgwra o bona Bwytteid ef y nos hono gan deuluoedd cyfain, neu 
g^eillion wedi ym^sglu yng nghyd, neu Athrawon a*u disgyblion o 
oedran cyfaddas. Ni oddofid rhif llai na deg, na mwy nac ugain, ar 
gyfer pob oen. Bwytteid yr oen gyda bara croew a dail surioii ; ^ 
chyf awnid llawer o seremoniau yng nglyn a'r ddefod. Dechreuid gyda 
gweddi ; yna profai pawb o'r cwmni o gwpanaid gwin wedi ei gymmysgu 
a dwfr. Goiynai mab i ddarparydd yr oen yn gyflfredin, neu ryw un o*r 
rbai ieuengaf yn yr ystafell pabam y cynhelid y ddefod, er mwyn i*r 
bena^wr fyddai bennaetb y cwmni roddi eglurbad arni, a'u badgofio o*a 
dyfodiad allan o'r Aipbt ; ac yna bwytteid yn oen. Ar ol bynny cenid 
y 113eg. a*r 114eg. Salm (Gwel xxi. 9.). Ac wedi y canu dygid i mewn 
deisenau teneuon o fara croew, a bwytteid ef wedi ei wlycbu mewn 
ifigall (broth) a wneid o ddail surion wedi eu cynamysgu mewn dwfr, 
Terfynid y wledd trwy anfon y gwppan oddi amgylcli i bawb brofi 
o boni yn achlysurol, tra y cenid y gweddill o SaJmau y Pasc, sef y 
115ed., 118eg., a*r 120ain. a*r 137ain. Nid oedd hyn, fodd byimag, ond 
dechreuad gwyl y Pasc yr bon a gedwid dros wytb niwrnod, gydft 
defodau a seremoniau neillduol. Yr oedd y dydd cyntaf a'r olaf yn 
uchel wyliau, o natur tra pbwysig (St. loan xix. 31.). Yr oedd sere- 
moniau yr ail ddydd o'r wyl yn dra dyddorol (Gwel ar xxviii. 1.). At 
y dydd bwnnw y dygid blaenflfrwytb y cynbauaf haidd i'r Demi, ac y 
cybwfanid ef gan yr offeiriad ger bron yr Arglwydd ; ac nid oedd yn 
^freitblawn 1 neb fedi nes y gofynid benditb mewn modd difrifol fel 
hyn ar y cynbauaf. 

18. " Bwcta. i*r ddinas at y oyfiryw nn." Rhoddir hanes manyl^cb o 
hyn gan St. Marc a St Luc; lie y deallwn i'r disgyblion gael eu 
barwain i'r t^ yn ol arwyddion a nodasid iddynt ym mlaen llawgau a 
Harglwydd. 

•* Y mae yp Athraw yn dywedyd.»» Y mae yn dra thebygol oddi 
wrtb y geiriau hyn fod y gwr yr amcanai Crist fwytta y Pasc yn ei d^ 
ei bun yn credu ynddo, ac felly y byddai iddo nfuddhau (Gwel ar xxi. 3.). 
Ond y mae yn amlwg nad adwaenai y dipgyblion ef. Ac felly un o'r 
disgyblion dirgel oedd, fel Joseph o Arimathea. 

"Fy omser aydd ages.'* Gan yr amcenid i'r ymadrodd bwn gael 
ei ddweyd wrtb wr y tj, disgwylid iddo un a'i ei ddeall ar y pryd 
hwnnw, neu ei gofio ar ol bynny. Yr amser a feddylir yw amser Ei 
angeti Ef. 

" Gyd ft thi y oynhaliaf y Paso." Gwyn ei fyd y gwr, a dedwydd y 
fan, y dewisa yr lesu gadw y Pasc! Ond rhaid oedd ei barattoi i 
dderbyn y Dwyfol Ymwelydd. " Os clyw neb Fy Uais i ac agoryd y 
"drws, Mi a ^deuaf i mewn atto ef, ac a swpperaf gyd ag ef" (Dat. iii. 
20.), A ydym ni yn parattoi 1 



St. MATTHEW, XXVL 

o.c.m. 20 Ao w«£ m mjned M yn Iiwyr, e& a eistedd- 
odd gyd ft'r deaddeg* 

21 Ac fel yr oeddynt yn bwyita, ^e a ddywedodd, 
Yn wir yr wyf yn dywedyd 1 chwi, mai im o honoch 
ehwi a'm bradycha i. 

22 A hwytnau yn diist iawn, a ddeelireaasant 
ddywedyd wrtho, bob nn o honynt, Ai myfi yw, 
Arglwydd 1 

1 Pa. 4L 9. 2o Ac efe a attebodd ac a ddywedodd, ^ Yr hwu 
'**"^^* a wlych ei law gyd a mi yn y adysgl^ hwnnw a'm 
bradycha L 

20--25. Bhagfynegiad &r Bradyohiad. 

St Marc xiv. 17—21. St. Luc xxii. 21—23. St loan xiiL 18, 21-^, 

20. **]Sf6 u tfiflteddodd.'* Hynny yw, yn y dull luddeiwig • led* 
0rw6dd. GoTcbymynasid i*r luddewon ar j cyntaf seffU wrih firytta y 
Paig, gwedi amwregysa eu Iwynan, a'u be^diau am eu troed, a'u fiyn 
yn ein dwylaw, er mwyn eu hadgo£b o*u hymadawiad disymwtli o*r 
Aipbt God gwedi ymsefydlu o honynt yn eu gwlad eu hun, mabwy* 
gUiAmt y drefn aiferol o led-orwedd (Gwel ar St. loan xiii. 23.), fel dull 
adiks i ddynodl meddiaot heddychol • dir yr addewid. Bangosai ein 
Hiachawdwr Ei barch i drefniadan dynion mewn peifaau dibwys yn £i 
gydym£^fiad a'r arferiad cyfiredinol. Dysga ein.Hertbyg^au Crefydd, 
" Fod f r Tl^lwyB awdurdod i oeod deddlau a ier«iioniau» tra na byddnU 
•* wrthwyneb i Atr Duw " (Ertbygl xx.). 

212. '*A'i myfi 7w, Arglwydd P'* Gallal cydwybodau pob uu o'r 
deuddeg oddi eitbr Judas atteb y gofynion byn droatynt eu hunain ; O 
berwydd nis gallai un arall o*r Apostolion dybied ei bun yn alhiog i 
gyflawni y fatb drosedd. Etta nid ymddengys eu bod yn amheu Judaa^ 
ao nid oedd ond y denddeg yn brsBeiicd* Felly teimlai pob un fod yn 
rbaid mai at un o honynt hwy y cyfeiriai yr leeu, ajpba bawl oedd gan 
y saill i amheu ei gyfneaaf yi. fwy nac ef ei bun. Gan hynoiy jrmholai 
pob un gyd ft gostyngeiddrwydd difnfbl a gradd o bunan ddrwg ^biaetb, 
" A'i myfi ywl" 

28. "Ac Efe a attebodd." Nid oes un cyssylltiad rhwng yr atteb 
yma a*r arwydd a ddynodir yn St loan (xiiL 26.). Nid oes yma ddim 
amgen na diyfeiriad cyf&edin at y brophwydoliaeth, " Yr bwn sydd jn 
** bwytta bara gyd ft Mi, a gododd ei sawdl yn iy erbyn " (St loan xiii. 
18, allan o Ps. xli« 9.). Nid oes yma feUy gyfeiriad pennodol, ar ran 
Crist ond prophwydoliaethol a cbymmwysiadol, at y bradycbwr. Dywed 
St. Marc '•Un o honoch yr hwn sydd yn bwytta gyd, ft myfi, a'm 
" bradycba i," ac etto, " Un o?r deuddeg, yr hwn sydd yn gwlychu gyd 
" ft Ml yn y ddysgl, yw efe" ^ IHau mai ystyr yr yrnadroddyw, "Un o'r 
** rhai sydd yn bwytta gyd a Mi o*r un ddysgl a'm bradycha," ac nid 
** Yr hwn sydd y munyd hwn yn gwlychu gydft Mi yn y ddys^ a'm 
bradycba i." Pe y deallasai yr Aportolion eiriau ein Harglwydd yn yr 
ystyr ddiw<>ddaf, ni allasemt beidio deall amcan Judas yn ymadael o'r 
ystafell yn union ar ol byn (St. loan xiii. 28.), o berwydd ymddengys fod 
TT lesu yn lle&ru yn eglur yng nghly w pawb. Y mae St loan yn dodi 



St. MATTHEW, XXYI. 

24 Mab y dyn yn ddian sydd yn myned, fel y o^aaoil 
■*iaae yn ysgrifenedig am dano : rithr "^gwae y dyn«p«.22, 
hwnnw trwy yr hwn y bradychir Mab y dyn I da SSiftfiaflL 
a fuasai i'r dyn bwnnw pe na's ganeedd rf. SSai'^ 

25 A Judas, yr hwn a'i bradychodd ef, a attebodd 2^.,. 2 8. 
ac a ddywedodd, Ai myfi yw efe, Athraw 1 Yntan \q^^^ 
a ddywedodd wrtho, Ti a adywedaist n loan 17. il 

hanes y rhagfyneglad am fradychiad ein Hiachawdwr yn llawuach, a 
chymmerodd ran neillduol yn yr ymddiddan. Cyn myned heibio i'r 
(dygfa ddifrilbl hen bydded i ninnan gymhwyso y goQoiiad pwysig at 
ein calonau« A oes neb o honom ninnau gwedi bwytta ac yfed o honom 
gyd % Christ, etto yn barod iw fradydbnl le, y ibai a benlimasom wrth 
fwrdd Ei wledd saDctftidd Ef yn Ei dj^, ac ar ol bymiy a*i gwadasom 
mewn gair a gweithredl TnaboLed pob un ag €tf d ban "A'i myfi 
•*yw1" 

24. " Mab 7 Dyn jn ddiau sydd yn myned.*' Y mae peeked dyn 
yn fynych yn gwaithio allan drefh Daw; ac etto nid yw pecbod y 
gweithredydd oherwydd hynny yn llai. Nid'yw drygioni yn Uai aflan 
er y gall Duw yn fynyeb ddwyn daioni allan o bono. Nid oedd dwylaw 
yr luddewon yn llai anwir wrtb groejsfaoelio Aiglwydd y Bywyd, er 1 
Dduw Ei roddi iddynt " trwy derfyucdig gyngbcar a rba^wybodaetb," fel 
ag y dywedai St Petr ar ddydd y fentecost (Act iL 23.). (Gwel 
hefyd Rbuf. iii. 7, 8.). 

** Da fuasai i'r dyn hwnnw»" &o. 8ylwer fel y geilw ein Hiacbawdwv 
Judas yn " Fab y golledigaetb " yn Ei weddi ddimfol olaf ar Ei Dad, 
8t. loan xvii. 12. Mor ofnadwy ydyw meddwl am mi mor agos i Grist, 
ac etto yn golledig ! Y mae y meddwl fod y iaib betb yn ddicbonadwy 
yn rhybudd dychrynllyd i*r sawl sydd mewn mwynbad o freintiau ucbel» 
ac agosrwydd aUanol i Grist, a'i waitb sanctaidd. 

25. " Ai myfi yw, Athraw." Y mae yn amlwg i Jndas wneyd yi 
ymofyniad hwn yng nghanol y qynbwrf meddwl a dycbryn a ^easai 
rbagfynegiad ein Harglwydd, a tbebyg yw i'r lera atteb Jndas ei bun 
mewn dull anghyhoedd, " Ti a dywedaist," gan yr ystyrir yn gyffredin fod 
Judas yn eistedd yn nesaf at yr lesu o un ocbr ac loan yn nesaf o*r ocbr 
aralL Fel ag y nodwyd o'r blaen ystyr yr ymadrodd " Ti a dywedaist** 
yn y Testament Newydd yw, " Ti a attebaist yn uniawn/* neu " gwir yw.** 
Ond pfdiam y bu i Judas, ag jntau yn gwybod ei ddrwg amcanion, wneyd 
yr ymboliad 1 Hwyrach mai er mwyn dilyn esiampl y Ueill, a gwisgo 
nodwedd o ddiniweidrwydd, gan deimlo y buasai diirtawJrwydd yn debyg 
o arddangos euogrwydd cydwybod. Yslyria llawer i Judas fyncd allan 
pan gynunerodd yr ymddiddan bwn le, ac felly nad oedd yn bresenol yn 
y Swpper dlweddaf. Dyma fam amryw o*r Esbonwyr diweddar, ond 
syniad yr ben Esbonwyr a baneswyr yw fod Judas yn bresenol ac yn 
gyfranogydd o'r wledd sanctaidd. Y mae yn amlwg mai yr olwg bcm a 
gymmer ein Heglwys yn ol dull yr benafiaid oblegid dywcB. yn y 
Cyngbor wrtb bysbysu am weinyddiad y Sacrament sanctaidd, wrth y 
pechadur llygredig anedifeiriol *'Na ddeuwoh i'r Bwrdd sanctaidd 
"hwnnw; rhag, wedi cymmeryd y Sacrament Bendigaid hwnnw, I 
•* ddiafol fyned i mewn i chwi, fel yr aetb i Judas Fradwr, a'chllenwi yn 
" Uawn o bob anwiredd, a'ch dwyn diwi i ddistiyw coiph ao enaid " (Gwel 
ym mbellacb St Luc zxii. 21.). 



St. MATTHEW, XXVI. 

, p.p. 30* 26 IT Ac fel yr oeddynt yn bwytta, yr •lesu a 

•i<^-g. gymmerth y bara, ac wedi iddo ^fendithio, efe a'i 

sMewn torrodd, ac a'i rhoddodd i'r disgyblion, ac a ddy- 

SJ2J wedodd, Cymmerwch, bwyttewch : p hwn y w fy 

.Spin nghorph. 

diolcfaodd. Gwel Have 6. 41. PlOor.lO.ie. 



26—29. Sefydliad Swpper yr Arglwydd. 

St. Marc xiv. 22—26. St. Luc xxii. 19, 20. • 

26. " Bara." Y bara croew a ddefhyddid ar wyl y Pasg oedd hwn. 
Dyrcha& Crist y hara i'r safle uchaf yng ngwledd y Pasg newydd, yn lie 
yr oen, yr hwn a gadwai y lie uchaf dan yr hen, er mwyn dangos tod yr 
arwyddion a'r cyi^odau i gilio ymaith ar ol ymddangosiad y Gwir 
Aberth. Nid oedd goUwng gwaed mwyach, ar ol unwaith gyflawni £i 
hoU ddigonol aberth a'i ofBTrmiad Ef. Ni wiw cadw i fynu ddim a allai 
daflu cyBgod amheuaeth dros ddigonoldeb perflaith Hum, Gelwid y 
sacrament hwn yn yr hen amser weithiau wrth yr enw " Diwaed aberth,** 
am nad oes ynddo dywallt gwaed, tra ar yr un pryd y cynddrychiola, ac 
y dengys o flaen ein gwyneb, Aberth Crist Sylwer ar y deftiydd a wna 
St. Paul o dorriad a rhaniad yr un dorth ym mysg yr holl aelodau, i 
ddangos undeb yr Eglwys (1 Cor. x. 17.). 

"'Wedi iddo fendithlo." "Rhoi diolch" ydyw yr ymadrodd yn St. 
Luc, ond nid oes nemawr wahaniaeth yn yr ystyr. Y mae y cyflwyniad 
o ddiolch i Dduw uwch ben y bara, yn ei fendithio a*i sancteiddio. 
Bhoddwyd yr enw *' Eucharist " sef " offrwm diolchgarwch " i sacrament 
Swpper yr Arglwydd ; ac y mae yr enw yn dra chymhwys i ddangos ei 
nodwedd arbennig fel gwasanaeth o ddiolchgarwch a Uawenydd duwiol- 

fiydig. 

"Efe a'i torrodd." Y mae hyn yn arwyddoccSu drylliad corph 
Banctaidd Crist ar y groes, ar cyfrannogiad gan lawer o*r un Ymborth 
cyssegredig. Gelwid y sacrament yn gyffredin yn nechreuad Cristiono- 
gaeth yn "Dorri bara" (Gwel St. Luc xxiv. 36. Act. ii. 42, 46; 
XX. 7.). 

•* Hwn y w fy nghorph." Nid oes un ymadrodd yn y Bibl gwedi 
bod yn destyn cymmaint o ddadleuaeth a'r geiriau hyn. Ond nid yw yn 
ddymunol na dichonadwy myned i. mewn i*r ddadleuaeth yma. Yr 
esboniad goreu ar yr ymadrodd yw geiriau ein Hiachawdwr Ei Hun, yn 
Ei bregeth ryfeddol yn St. loan v., yn gystal ag mewn efrydiaeth 
ddifirifol eiriau yr Apostol Paul yn 1 Cor. x. 16, 17 ; xi. 23 — ^29. 
Yn nesaf i*r Ysgry&iyr Lftn nid oes dim eglurhad mwy gwerthfawr ar yr 
athrawiaeth nac yn y pedwar neu bump attebiad oM yn y Catechism. 
Deil ein Heglwys ar ganol y llwybr rhwng yr esboniad llythyrenol a 
chnawdol, neu anianyddol, a ddyry Eglwys Khufain i'r geiriau " Hwn 
.** yw Fy nghnawd," a'r olwg arwynebol a ^ymmerir gan eithafion aiall 
He nad ystyrii* y Cymmun Bendigaid yn ddmi mwy na phortread allanol» 
neu gonadwriaeth o angau Tr lesu. Yr ydym ni yn dal allan fod ein 
Hiachawdwr yn wirioneadol yn rhoddi Ei Gorph a*i Waed i'r fiydd- 
loniaid (y fiVddiog), y rhai a'i derbyniant yn wirioneddol, ac a faethir 
ac a ^damheir yn ysprydol trwyddynt. Pa /odd y gwneir hyn, nid 
ydys yn rhyfygu ymholi inewn gwag gywreinrwydd. Fel hyn tra yr 
mwrthodwn a^r athrawiaeth frawychus o gy&annogiad cnawdol, neiv 



St; MATTHEW, XXVI. 

27 Ac wedi iddo gjrmmeryd y cwppan, a diolch, 0.C.3Q. 
efe a'i rhoddes iddynt, gan ddjrwedyd, Yfwch bawb 

o hwn : %G-|1, 8. 

28 ^Canys hwn yw fy ngWQ^ed o'r ''testament ^^^h^^'^l^J: 
wydd, yr hwn a dywelltir *dros lawer, er maddeuantsJn. 20.23- 
pechodau. K# 

— - - — — — - - ■ - I I I - r - ■ ^— - ij ■ — m 

anianol, o Grist, yr ydym yn credii mewn gwir gyfrannogiad o Hono. 
Nid ydym yn dweyd mai moddion yii unig i ni ddynesu cU Grist yw y 
Sacrament Sanctaidd, fel y gallom ni yn ysprydol ymborthi amo Ef 
trwy flfydd. , Yr ydym yn hytrach yn dywedyd mai moddion yw trwy 
ba un y dynem Crist aJUom nt, ac y dyry Ei Hun i ni fel ymborth a 
chynhaliaeth ysprydol. Ei fod yn wirioneddol bresenol yn Ei Sanctaidd 
Sacrament a gredir yn ddiamheu gennym, 

- Y mae yr athrawiaeth Babyddol Draws sylweddiad, yr hon sydd yn 
dal allan fod holl sylwedd y bara a'r gwin yn cael ei droi yn sylwedd 
corph a gwaed Crist trwy rinwedd&i gyssegriad, yn hollol groee i'r ffaith 
fod ein Harglwydd Ei Hun yn Ei gor'ffi naturicH flaen Uygaid Ei 
ddi^gyblion pan ddywedai " Hwn yw Fy nghorph ;'* ac felly nis gallwn 
ddychymygu iddo roddi iddynt Ei gorph naturiol ar y pryd iw fwytta. 
Ond 08 dywedir mewn gwrthddadl fod corph Crist yn awr yn ysprydol^ 
ac felly y gellir rhoddi yn awr yr hyn ni ellid y pryd hynny, byddai 
hyn cystal a dweyd na bu i'r Apostolion ar y nos honno ddim cyfrannogi 
o'r sacrament gwirioneddol. Gwedi y cyfan dirgelwch ysprydol iw 
syniad yn ysprydol gyd & gostyngeiddrwyd calon a gwyleidd-dra addo- 
liadol, fel holl wirioneddau dyfhion y Dwyfol Ddadguddiad, ydyw hwn. 
Y mae y baban yn medru sugno didwyll laeth hono, tra y newyna yr 
athronydd ymofyngar. 

27. "Tfwoh o hwn bawb." Y mae yn anhawdd meddwl y dylid 
cymmeryd y geiriau hyn mewn ystyr gyfyngach, na'r ymadrodd, " Cym- 
"merwch, bwyttewch," Ond yng ngwyneb hyn gwrthoda yr Eglwys 
Babaidd y gwppan iw Ueygwyr. 

28. " Hwn yw Fy ngwaed o'p testament newydd." Yn yr Efengyl 
yn ol St. Luc a'r Epistol at y Corinthiaid (1 Cor. xi.), fel hyn y mae y 
geiriau, " Y cwppan hwn yw y testament newydd yn Fy ngwaed." Nid 
yw 'r gwahaniaeth ystyr ond bychan. Ystyr y gair testament yw cyfam- 
mod ; a chadamheid, neu sefydlid, pob cyfammod, trwy dywallt gwaed, 
Gwaed yr oen Pasg, wedi ei daenellu ar y ddau ystlys host, ac wedi 
hynny, ar yr allor, oedd gwaed yr ben Gyfammod, trwy yr hwn yr 
ymrwymai Duw i achub y rhai a ymddiriedent yn ei gysgod, fel Ei 
bobl Ef. Gwaed Crist ydyw Gwaed y Testament, neu Gyfammod 
newydd, trwy yr hwn yr ymrwyraa Duw i achub y rhai a geisiant iach-r 
awdwriaeth trwyddo Ef. Gellir aralleirio yr ymadrodd, " Y cwppan hwn 
" yw y testament newydd yn fy ngwaed." ** Y mae y cwppan hwn yn 
" trosglwyddo i chwi fendithion y Cyfammod newydd, yr hwn a seliwyd, 
" ac a sicrhawyd i chwi, nid trwy daenelliad gwaed yr oen Pasg, ond 
" ti-wy yfed Fy ngwaed i." 

•• Er maddeuant peohodau." Tywalltiad y gwaed, ac nid yr yfed o 
hono, yw yr hyn y dywed Crist ei fod "er maddeuant pechodau." 

2S."Droslauferr Gwelarxx.28. 



St. Matthew; xxvr. 

0.0.90. 29 * Ac yr ydwyf yn dywedyd i chwi, nad yfaf 
t Luc 22. 18. o hyn allan o ffrwyth hwn y winwydd^ '^hyd 
u Act 10. 41, y dydd hwnnw pan yfwyf ef gyd k chwi yn newydd 
301 nheyrnas fy Nhad. 

« Neu, nim. 30 ^ Ac wedi iddynt ganu ^hymn, hwy a aethant 
allan i fynydd yr Olewydd. 



Etto gan fbd SacrRment sanctaidd corph a gwaed Orisi yn. cymhwyso yr 
xm aberih tiagjwyddol yn barhaus at ezteidiau ei fiyddlawn bobl, nis 
gQAllwn amhen nad yw y cy&annogiad %dd]og werthfiiwr waed Crist, 
fel Ei dywalltiad cyntaf, er maddeuant pechodau. Felly cawn fod y 
ddaa sacrament " er maddeuant pecfaodao.'* Y mae Bedydd, M yn ei 
weinyddiad i blant bychain, yn arwydd, neu sel raaddeaant y pedioci 
^wreiddiol, a'r Cymmnn Bendigaid yn sel maddeuant pechodau gweith- 
redol. 

29. " JSfid jrfaf o hyn atUa,** &o. Ymadrodd tywyll iawn ydyw 
bwn. Cyfeiria yn ddiamheu at ddyfbdiad ein HiadiawdwT yn y dydd 
diweddaf, ac at lawenydd y -rhai cyfiawn, fel ag ei gosodwyd allan o'r 
blaen dan gyffelybiaeth y wledd brfodas (xxii. 10; xzy. 10.). Ym* 
ddengyB yr ymadrodd fel yn cyieino at rywbeth tylweddoL^ ac nid 
£Sgwrol yn nnig ; ac ielly arweiniwyd rliai i ystyried fod y geiriau wedi 
eu cyflawnl yng ngwaith ein Har^wydd yn bwytta, ac yn yfed gyd &'i 
ddisgyblion ar ol Ei adj^odiad. Ond nid ydyw hyn yn. ddigonol i 
roddi cyfrif am ddefhyddud geiriau mor gyfriniol gan ein Hiachawdwr. 
Gwell ydyw chwilio am ryw gyflawnid gwynfydedig o honynt yn yr 
Adgyfbdiad ei bun. Dylid sylwi en bod yn yr Efengyl yn ol St Luc 
yn blaenori banes sefydliad Swpper yr Argl wydd, ac felly yn ymddangos 
yn cyfeirio, nid at y bwytta a'r yfed yn y sacrament sanctaidd hwn» yn 
grmmaint ag at gadw boll wythnos gwyl y Pasg, ar ba un en lle&rwyd. 
In wir faraidd y gellir cymmhwyso y geiriau mewn dull priodol hollol at 
y Cymmim Bendigaid, gan ei bod yn (b» anbebyg ddarfod i'n Har^wydi 
ei Hun gyfrannogi o*r hara cCr gwin hwnnw, Ymddangosant megis 
yn cyfeirio at ryw wledd Baae newydd a gogoneddus, yn y deymaar 
orfoleddus sydd etto i ddyfod (G-wel Si Luc xxiL 18—30.). 



dS— 36. Yr ymddiddan wrth fyned allan at Fynydd yr 

Olew-wydd. 

St. Marc xiv. 2ft— 31. St. Luc xxii. 31—34. St. loan xiii. 36—38." 

80. "T77edi iddynt ganu Hymn." Braidd y gellir ambeu nad at 
Fsalmau y Pasg (Gwel ar 17.) y cyfeirir yma. Sis gall neb ddarllen y 
Salmau nyn, ac yji neillduol exviii. Salm, beb deimlo mor addaa 
ydyw rhanau beiaetb o bonynt at am^lcbiadau y nos bono a*a 
Harglwydd lesu Grist. Ac y mae yn fSaitn. ddvddofdeb neillduol i 
ni feddwl fod ein Hiachawdwr ar yr acblysur bonno, yn uno yn y 
Salmau. Yr oedd Yntau yn canu caniadau Seion wrth deithio i lawr 



29. **Nid yfaf.** Am yr amser pen- 

tiodol, yn ol trefii olyniaa y digwyddi- 

lau a gymmeraiant I9 ar y Swpper 



diweddaj^ y llefarwyd y geiriau hyn, 
gveler Jsodyn ar St. Luo xxii. 18. 



St. MATTHEW, XXYL 

SI Yna y dywedodd yr lesu \rrtliyiit, * Chvrychwi o>a3(K 
oil a ^rwystTir heno o m plegid i : canys ysgTifeii-xioMii6.tai 
edig yw, Tarawaf y bugttil, a defaid y praidd a^pen.u.4 
wasgerir. zech. is. 7. 

32 Eitbr wedi fy adfi^yfodi, *mi a af a'ch. bIaen«iNB.2a7, 

•|_ • • /^ Ti J ^J J 10 16 

CnWl 1 bralllea. Marci8.7. 

33 A Phetr a attebodd ac a ddywedodd wrtho, Pe 
rhwyBtrid pawb o*th blegid ^^ etto ni'm rkwystrir 
i byth. 

34 Yr lesu a ddywedodd wrtho, * Yn wir yr wyf»i<»a 13.3s. 
yn dywedyd i ti, miai y nos lawiy cyn eanu o*r 
ceiKoa, y'm gwedi deiigwaitlL 

35 retr a ddywedodd wrtho, Pe gorfyddai i mi 
farw gyd & thi, ni'th wadaf ddim. Yr un modd 
hefyd y dywedodd yr holl ddisgyblioD. 



ta a'r glyn. Dengys Ei hoffder a Ljrfr J Pftalman «tto yn fwy amlwg 
yn Ei ddefnyddiad o honynt dan ing y Groes (Gwel ar xxvii. 46.). 

T mae yn amhvg i*r ymddiddanion nSolaidd a*r weddi gyfryngol dyner 
a divfii, a go&odir gan St loan (xiv — ^xviL) gymmeryd lie rhwng caniad 
yr Emyn a'r mynediad allan i Fynydd yr Olew-^dd. 

SU '• CltwrelEwi oU a rwystrip." C^^awnwyd hyn pan ffoea yr 
hoU ddiflgyblion gan Ei adael Ef (56.). 

82. *' Bitfar wedi tf adsyfodi/' dsc. Hynny yw, er cael ei daraw o'r 
Bngail a gwaagam o ddefedd y piaidd, Efe a ^odai, a*a cas^i yng 
nghyd, ac a ai o*a Uaen hwy i Qalileaw fel eu Bugail (Gwel zxyiii« 
10—16.). 

33. "A Phetr a attebodd," Ac. Rhaid darllen yr ymadroddion 
cyfocbttg yn y Pedair Efengyl, er mwyn llawn am^rffi^ natur yr 
ymddiddan. Hwyrach mai dyma drefn dilyniad naiurioL yr hanea, 
Gwedi i*r lesu son am iyned ymaith (St. loan) aeth St. Petr ym 
mlaen i ddadgan y byddai iddo ef Ei ganlyn hyd yn nod i farwolaeth. 
A gallai mai hyn a arweiniodd yr lesu i ddweyd (Si Matt, a St. Marc.) 
y rhwystrid yr holl ddi^gyblion ynddo Ef y nos honno ; gEm hwyracn 
ydiwanegu, gyd ft cbyfeiriad neilMuol at St. Petr (St Luc) fod Satan 
yn eu *' ceisio iw nithio fel gwenith." Byddai yn naturiol i St, Petr 
ar bynny ddadgan ei boniad anygtyriol, ac i'n Hiacbawdwr ei rybuddio 
o*r gwadiad rbyfygus dair gwaith. Gallem sylwi fod St Marc, yr bwn 



31. Nid yw yn gwbl amlwr pa bryd yn 
gywir y csnnmerodd yr ymodiddao can- 
lynol le rhwng ein Hiacbawdwr a St. 
Petr. Fe dybiem wrth darllen St. Mat- 
tbew a St. Marc mai ar ol myned o 
honynt " allan i Fynydd yr Olew-wydd : " 
ond wrth darllen St. Luc a St loan 
tybiem mai cyn eychwvn o honynt o'r 
oruwch-yfltafell. Parodd yr anhawrter 
hwn i lawer dybio i'r Arf?lwydd ragfynegi 
Ei wadiad gan St. Petr ddwywaith, yr un 
hwymoB, sef yn syntaf yn yr oruwch- 
yBtafeU, ac wedi hynny yn y Mynydd. 



Ond cawsom o'r blaen acUysur yn ami i 
■ylwi nad yw yr Kfengylwyr ddim yn 
goBod eu ffeithiau i lawr yn eu trefn 
amaerol fel ag y cymmerai y dfgwyddi- 
adau le (Gweliybdyw ar x. 5.). Ac y mae 
yn debyg i St. Luc a St loan ar yr ach- 
ISHNir presenol gofnodl prophwydoliaeth 
ein Harglwydd am Ei wadiad gan St 
Petr, yng nghanol yn ymddiddan a 
gymmcrodd le yn jrr orucn-ystafell ar y 
nos hono, ac felly ychydig cyn yr a 
seriad priodol y cymmerodu y peth le. 



am- 



St. MATTHEW, XXVI. 

o. c. 90. 36 ir'^Tna y daeth yr lesu gyd & hwynt i fan 
> loan 18. 1. a elwid Gethsemane, ac a ddywedodd wrtn ei ddis- 

gyblion, Eisteddwch yma, tra'r elwjrf a gweddio 

accw. 
« pen. 4. 21. 37 Ac efe a gymmerth Petr, a ® dau fab Zebedens, 

ac a ddechreuodd dristau ac ymofidio. 

^^^^^"^■^ ■ I < ■ ■ ^^^^^i^» ■■■ ■l^■ ■»■■■■-■ . I ■■■*■■■■■— »-■■ ■ 

a yBgrifenai, y mae yn debyg, dan gyfarwyddid St. Petr, yn fwy gofalus 
i ddodi geiriau ein Hiachawdwr i lawr yn fwy manwl yn y dull eu 
llefarwyd. ** Heddyw, o fewn y nos hon, cyn canu o'r ceiliog ddwy- 
" waith, y gwedi fi deirgwaith." Nid oes dim crybwylliad am ganiad y 
ceiliog fwy nae unwaith yn yr Efengylau eraill, gan gyfeirio at ei 
ganiad plygeiniol cyflfredin ; ond sylwa St. Marc ar fanylion y 
rhybudd a manylion y cyilawniad o'r rhagfynegiad. Y fath were sydd 
yma i hunanoldeb a hunan-ddigonedd, neu uchder yspryd o flaen 
cwymp. 

36—46. Yr Ing yn Oethsemane. 

St. Marc xiv. 82—42. St. Lnc xxii. 39—46. 

36. '* G^thBemone." Arwydda yr enw hwn " olew-wryf," neu 
olew-wasgydd, fel y gellid tybio am fod unwaith olew-wryf, neu oflfer 
i ddirwasgu yr olew allan o'r olew-wydd a dyfent ar y mynydd, yn y 
lie. Gorweddai Gardd Gethsemane wrth droed Mynydd yr olew-wydd 
yn nyffryn Jehosaphat, ac yn union gyrchol dros nrwd Cedron. Felly 
byddai i'n Harglwydd gyrhaedd yr ardd cyn myned i*r mynydd (Gwel ar 
xxi. 1. Nodyn ar 31, a map Jerusalem.). Gan y cyfrifai yr luddewon 
eu mieoedd wrth newidiadau 'r lleuad, a'u bod yn dechreu yn y lloer 
newydd, ac y cynhelid y Pasg ar y 14eg. o'r mis^ yr oedd yn Uawn Ueuad 
ar y pryd, ac yn oleu trwy y nos. Yr oedd yr lesu a*i ddisgyblion yn 
arfer ymneillduo yn fynych i'r ardd hon (Gwel St. Luc xxii. 39. St 
loan xviii. 2.). 

" Ei ddisgyblicn." Sef wyth o'r deuddeg. Yr oedd Judas Iscariot 
yng nghwmni gweision vr Arch-offeiriaid ; a chymmerai ein Hiach- 
awdwr Petr, ac iago, ac loan, iw ganlyn ym mhellach. 

37. "Petp, a dau fab ZebedSus." Dyma y tri a ddewisasid yn 
dystion o lywodraeth ein Harglwydd ar farwolaeth yng nghyfodiad 
merch Jairas o feirw ; (St. Marc v. 37. St. Luc. yiii. 61.), ac o'i wedd- 
newidiad hefyd (Gwel ar xvii. 1.). Dichon, fel y tybia rhai, i'n Hiach- 
awdwr gymmerya y tii hyn, nid er mwyn iddynthwy euhunain ynunig 
fod yn llygad dystion o'i ing Ef, ond hef^d fel y gallai Efe Ei Hun gaei 
eu cydymdeimlad hwy dan bwys Ei ddioddefiadau. Tueddwyd rhai i 
ffurfio y dyb hon oddi wrth Ei ddymuniad Ef iddynt wylio gyd ag Ef. 

"Ao a ddechreuodd dristftu ao ymofidio." Yma, yn Ei Ing, y 
gwelir dyndod Crist yn fwy cyflawn nac, hyd yn nod, yn Ei demtiad, yn 
yr anialwch. Ei natur Ddynol a'i enaid dynol oedd yn brawychu wrth 
edrych ym mlaen at y farwolaeth ingol oedd yn agosh&u. Ni bu iw 
ewyUys unwaith droi yn oL Ond, fel Dyn, teimlai arawyd naturiol mar- 
wolaeth, yr hyn a wnai i fynu ran o'i ddiodefiadiu hunan-ddewisedig. 
Fel y bu " Ete ym mhob peth fel ninnau " (Heb. ii. 17. Gwel hefyd ar 
xxvii. 46.). Diau y gallwn weled yn ing ein Hiachawdwr ymosodiad 
brawychus arall o eiddo Satan. Dywed St. Luc iddo ar ol Ei ymosodiad 
dair gwaith amo yn y temtiad dair blynedd cyn hyn, Ei "adael dros amser** 



St. MAITHEW, XXVI. 

38 Tna efe a ddjrwedodd wrthynt, Trist iawn yw o.c.ao. 
^fy enaid hyd angau: arhoswch yma, a gwyliwchdioani2 jrr. 
gyd&mi. 

39 Ac wedi iddo fyned ychydig ym mlaen, efe 

a syrtliiodd ar ei wyneb, gan * weddio, a dywedyd, * j^^'^' ^ 
^Py Khad, os yw bosibl, aed y ^cwppan hwn heibior^.2o.22! 



da 



St. Luc iv. 13.) ; ac yma cawn ef yn dychwel yn ol gyd^ chreulondeb 
,u ddyblyg. Yno temtiai gyd & gwrthdrychau dymunol i*r chwant, 
ond yma gyd & phethau dychrynllyd i'r enaid. Yno ymdrechai Ei lithio 
trwy ddangos o*i flaen weledigaeth o "Holl deymasoedd y byd, a*tt 
*'gogoniant:" ond yn awr ym(£:echa ei fravychu trwy ofnau naturiol y 
farwolaeth oedd weithian yn ymddangos yn amlwg ol flaen Ef, ac yn 
creu ofnau hyd yn nod yn enaid y Gwaredwr. Etto nid oes lie i ni 
feddwl fod y dioddefiadaa naturiol yn eu holl ddychrynfeydd yn ddigon 
i achosi '* dirfawr ing a chwys gwaedlyd " Gethseniane, ynddynt eu hunain, 
Nid>oes amheuaeth na phwysai gofid mwy na marwolaeth naturiol amo. 
Fel Mab y DyD, ar yr awr honno, cofleidiai Ei encud Ef yn ei anfeidrol 
dofituri, faich holl bechod a gwae yr oil o'r ddynol hil. Dyma oedd yn 
achosi dychrynfeydd Ei enaid Ef, wrth deimlo pwys ein hanwiredau ni i 
gyd amo Ei Hun. Sylweddolai Efe y syniad dychrynllyd Ei fod yn 
dwyn ein pechodau ni, ac yn myned dan gosbedigaeth haeddiannol 
pechod, ues oedd Ei "enaid yn drist iawn hyd angeu ;*' hynny yw dan 
y fath ofid a gwae fel nas gallai oddef dim mwy a byw. Dylid darllen 
hanes y blaen brofiad o'i ing y cyfeiria ein Harglwydd atto yn St. loan 
xii. 27, 28« wrth darllen am yr ing yng ngardd Gethsemane. 

88. " Gwyliwoh gyd a mi.»* Gwyn eu byd y neb y gelwir amynt i 
wylio gyd ag ef, ac a gant ras i wneuthur hynny. Gallwn wneyd hyn 
trwy fytyrdod a-gweddi. Etto mor ychydig o honom sydd barod i wylio 
gyd ag Ef dros gymmaint a haner " un awr !" 

89. •'Ychydig ym mhellach." St. Luc a ddywed **Tu ag ei^d 
** caiTeg," gan dynu i le mwy unig, ac hwyrach cysgodol, o*r ardd. 

** Efe a syrthiodd ar Ei wyneb." Wele dyma y dull y gwed^ai 
Mab Duw yn yr agwedd fwyaf gostyngedig. Pe byddai yspryd gweddi 
wedi llyngcu ein calonau ninnau, nes teimlo o honom yn ymwybodol o 
bresenoldeb Duw, fe fyddai agwedd goi-phorol mwy goetyngedig amom ; 
ac ** Ymostyngem ar ein gliniau ger bron yr Arglwydd ein Gwneuthurwr " 
(Ps. xcv. 6.). Mor ofidus meddwl am danom ni yn ami yn gwrthod 
plygu glin, ^a y syrihiai ein Hiachawdwr ar Ei wyneb, mewu gweddi ! 

" Os yw boeibl, aed y owppan," &o. Wrth y gwppan yn y weddi 
ryfedd hon y meddylir ing chweruo Ei ddioddefaint Ef. >{is gellir, 
hwyrach, benderfynu pa un ai gweddi ydoedd hon am waredigaeth o 
afeel y ferwolaeth ag y daethai Crist i'r byd iw gwynebu, a'i ynte am 
ymwared oddi wrth yr ing oedd yng nglyn a hi. Os am waredigaeth 
oddi wrth y ferwolaeth y cymmerir hi ystyr priodol yr ymadrodd '* Os 
" yw bosibl " y w, " os oes modd achub dyn trwy ryw ffordd arall, aed y 
** farwolaeth heibio." Beth bynnag am hyn, yr oedd Natur Ddynol bur yr 
Jesu yn arswydo cyfarfod ar dychrynfeydd oedd yn amgylchynu gweithred 
lawr hunan-aberthol Ei Arch-oneiriadaeth uchel, ac yn gweddip am 
iddynt fyned ymaith oddi wrtho. Ond yn unig ar y dybiaeth fod ** yn 
•** bosibl," eu hosgoi hwy heb beryglu trefh fawr cynghor gras Duw, ac 
heh groesi Ei ewyllys Ef, y dymunai yr lesu, fyned Q*r cwppon heibi^ 



St. MATTHEW, XXVI 

P.O. 90. oddi wrthyf : etto ^ nid f el yr ydwyf fi yn ewyllysio, 
hxoan&sa ond fel yrydwyt tL 
Phil?!. 8. 40 Ac ete a ddaeth at y disgyblion, ac a'n cafodd 

hwy jm cysgu ; ac a ddywedodd wrth Petr, JFelly ; 

cmi ellych chwi wylied un awr gyd a mi J 
iMue 13.3a. 41 *6wyliwch a gweddiwch, fel nad eloch i bro- 
Bph.6.18. fg^jjgg^ijj^ Yj, ygpryd yn ddiau «ydd yn barod, 

eithr y cnawd sydd wan. 



P^f^m^f^m 



iddo. Tn yr Efengyl yn ol Si Luc cawn y geiriau-iel hyn " Os ewyllysi 
•* droi heibio y cwppan." Ewyllys Duw ydyw terfyn Imell pob possibl- 
rwydd. Ym mheUadi cawa iia fynnai yr leea Vr "cwppan" fyned 
heibio iddo, o herwydd dywedai wrth St. Petr« ** Y cvvppan a roddea y 
'* Tad i Mi onid yfaf ef 1 " (St. loan xviii. 11.). Onid oes yxna le i ni 
dybio fod yma gyflensdra i ddau fab Zebedeos ddyign f^wers newrdd 
mown perthynaifi i ystyr geiriau en Harglwydd wrUiynt, '' A «llwch akin 
** yfod o*r cwppan yr ydwyf Fi ar yfed o hoiio t " (Pen. zx. 22.). Dechrenai 
llwybr dypcnafiad yn nheyrnas Grist ddyfbd i*r amlwg yn fwy eglnr. 
Ood gaUai en bod hwy wedi trymhan gormod i allu gwekd hynny ar y 
pryd. 

" Stio nid fel yr Wyf X^ yn ewyllysio,*' Tma y gwelir mor beifhith 
yr ymostynmi ewyllys ddynol yr lesu i'r ewyllys iMwyfol (Gwel hefyd 
St. loan ▼. BO ; vi. 38.). Fel perfiSuth ddyn yr oedd i'n Hiachawdwr Ei 
ewyllys ddyndf a*r ewyllys ddynol hon oedd yn arswydo wyneba dy* 
chrynfeydd marwolaeth. Etto er ei bod 3m arswydo ni ddyrchafai xin 
llais yn erbyn Ewyllys Dnw. Dyma ddwy ewyllys ar waban, ond etto 
y ddynol yn cyd-redeg a'r Ddwyfol. Nis gellir braidd amheu nad at y 
weddi hem y cylHria St. Paul pan y dywed i'r lesu ** Tn nyddiau Ei 
** gnawd . . . trwy lefain cryf a dfi^au, offirwm gwedd£au at yr Hwn oedd 
'* abl iw adiub oddi wrth farwolaeth, a chael Ei wraiidaw yn yr hyn a 
"ofiiodd" (Heb. ▼. 7.). Cafodd Ei ^'wrandaw;** ac attebodd Dnw Ei 
weddi, nid trwy gymmenrd y cwppan o*i law, ond, fel y gwna yn ^ych, 
trwy Ei nerlhn iw hyfedL 

40. " Oni eUyeh cliwi wylied xm awr P" Yr oedd hyfder a beidd- 
garwoh St. Pi^ a chariad St. loan yn annigonol iw cadw ar wyliad* 
wriaeth yn nos y brofedigaeth bono. Etto gwendid y cnawd oedd yr 
aches. Dywedir yn St. Lue eu bod yn cy««gu "dristwch." Hwyrach 
na ddylem ni ddim ystyried y gair " un awr " yn dynodi y mesur peimodol 
hwn o amser, fel pe y buasai iw ing barharu am awr union yn barod. 
Meddwl yr ymadrodd yw amser byr. Yr oedd y disgyblion w^i datgan 
eu penderfyniad i lynu wrtho byd farwolaeth, ond dangosasent yma nas 
gallent yn eu nerth eu hunain wylio gyd ag £f dn^s amser b^ fel un 
awr. 

41. ''Owyliwoih a rweddiwch/' fto. Y mae ein Hiachawdwr yma 
yn tynu addysg i ni oil oddi wrth gysgadrwydd Ei Apostolion. Nid 
wrthynt hwy yn unig y dywed, " GwyUwch a Gweddiwch," ond wrth Ei 
hoU bobl. Gwyliadwriaeth a Gweddi ydyw dan eifyn mwraf gwerth- 
&wr milwyr fiyddkn Crist i wrthsefyll ymoeodiadau y dia^ trwy dem- 
tasdwBaxL . 

" 7r yspryd yn ddlcra eydd yn |>arod.^ Deng^ y geiriau hyn yr 
vngearheidiwydd am vyliadwrSaeth « gweddi. Mid ydym iw cyfyngu 



St. MATTHEW, XXVI. 

42 Efe a aatli draclld&i yr ail iraith, ac a weddi* 0.0.3a 
odd, gan ddywedyd, Fy Nliad, oni's gall y ewppan 

kwn fyned heibio oddi wrthyf, na byddo i mi yfed 
hono, gwneler dy ewyllys di. 

43 Ac efe a ddaeth, ac a'u cafodd hwy yn cysgu 
drachefa: canys yr oedd eu Uygaid hwy wedi 
trymh&u. 

44 Ac efe a'u gadawodd hwynt, ac a aeth ymaith 
drachefh, ac a weddiodd y drydedd waith, gan ddy- 
wedyd yr tin geiriau. 

46 Yna y daeth efe at ei ddisgyUion, ac a ddy- 
wedodd wrthynt, Cysgwch bellach, a gorphwyswch : 



at gyfiwr yr Apofltolion ar y pryd eu lleferwyd wrthynt. T mftent yn 
cynnwys gwirionedd eang&wr, cyffredinol. Y mae bron cystal a 
dweyd " Er fod yr Yspryd yn barod y mae 'r cnawd jn -wan." 'Demrm 
nad yw parodrwydd y^ryd yn ddigpnol. Os mynnwn beidio syrthw i 
brofedigaeth rhaid gwylio a gweddio. Gynnifer a*u bamcan a*tt bwriad 
yn dda a syrthiant yn awr y demtasiwn am ibd y " cnawd yn wan/* a 
bwytbau heb geisio north a cbymborth trwy wyliadwriaeth a gweddi. 
Oymmer rhai j geiriau fel pe dywedasai Crist am dano Ei Hun " Yr 
" yspryd yn ddian syd barod, eithr y cnawd sydd wan/* Ond nis gellir eu 
cymnwyso yn bxfodol ato Ef. 

42. " Py IThad," Aa Nis gaUwn lai na sylwi fod yn y weddi dlaf 
bonfwy o barodrwydd yn ymddangos i dderbyn " ewppan * y dioddefisdau 
o law y Tad. Os goddefir yr hyfdra o ddycbymygn rhywbeth am 
gyflwr meddwl j DToddefjdd Sanctaidd, fe allai y gallwn dybio iddo 
ddeall nad oedd j "" ewppan ** i "fyned beibio. ]^ un ai dyfnder 
parhana y gwae, yn caeL ei yebwanega gan oerfelgarwch a dideimlad- 
rwydd, neu yn bjrtrftch wendld cnawd ydisgyblion, ai rhywbeth aiall a 
ddynodasai hyn iddo, nis gwyddom. Ond gwelwn ynm fod jr ewyllys 
ddynol a ar^wydai y &rwolaeth boenus, wedi llwyr blygu i berffaith 
gydffurfiaeth a'r ewyllys Dd^n^ol, gan ddweyd yn fabol "Py Nhad, 
" onis gaU y ewppan hwn fyned beibio oddi wrtbyf, fel nad yfwyf o bono, 
"gwneler Dy ewyllys Di.** wynfydedig esiampl i*r rhai y gelwir 
amynt i wynebu dioddefiadau er mwyn Ei enw Ef, ac mewn cyd- 
ymffurfiad a*i ddelw E£. 

45. •* Oysgwoh beUaolx." Llefarwyd hyn fel math o gerydd athriat. 
Yr oedd eystal a dwe^d, y mae amser gwylio gyda Mi weithian drosodd : 
nis deffro^ Fi chwi o*ch cy^gadrwydd mwy. Cy^wch bellach, oa 



45. " Ovagtoch heOach" Darlkna Lu* 
iher a llawer o'r Ksbonwyr diweddar y 

iriaii ifel goiyniad, " Ai cysgu yr ydych, 
a fforpliwyB etto." Gall yr iaith wsei- 
ddiol oddaf y eyiryw gyfieitbiad; a'r 
Txnadrodd cyfochrog yn St. Luo yw 
"Paham yr ydych yn cysgu?" Tybia 
endn I'n Harglwydd ar ol ymddan- 
flosad **yr eogel yn Ei nertbu Ef," 
odychwelyd mewn yonyd mwy fiiriol 
ac mown tynerwc^ ddveird irtvk y dts- 
CYblioii, ** Oy8gw<di ]»«Uacn, a ga9tt«f»« 



yn 

wn 



**wch.'* A thra yr oeddynt hwy 
cysgu gwyliai ein Hiachawdwr £i H .^ 
nes gwybod o Hono fod y bradychwr yn 
nesU; yna ar ol garphwys o honynt dnw 
yspaid, dywedai. ** WeleL y m»a yt avr 
wedi nesau, a Mab y Pyn a draddodir 
"i ddwylaw pechaduriaid. Codwch 
Y mae yr ymadrodd cyfochrog 



**awn.'' 



yn St Marc yn oefnogi yr olwg hon. 
Yno d3rwedir "Digon yw; daeth yt 



•awr,' 



St. MATTHEW, XXVI. 

O.C.90. wele, y mae'r awr wedi ne^u, a Mab y dyn a 
draddodir i ddwylaw pechaduriaid. 

46 Codwch, awn : wele, nesaodd jrr hwn sydd yn 
fy mradychiu 

k Act. 1.16. 47 ^ Ac efe *^etto yn Uefaru, wele, Judas, nn o'r 
deudd^, a ddaeth, a chyd kg ef dyrfa fawr §k 
chleddyjau a flyn, oddi with yr arch-offeiiiaid 
a henuriaid y bool. 

48 A'r hwn a'i bradychodd ef a roisai arwydd 
iddynt, gan ddywedyd, Pa nn bynnag a gusanwyf^ 
hwnnw yw efe : deliwch ef. 

49 Ac yn ebrwydd y daeth at yr lesu, ac a ddy- 
i2Sam.ao.9.wedodd, Henfiycn well, Athraw; ac a'i ^cusan- 

odd ef. 

*»*&*' ^^ '^'^ ^®^ ^ ddywedodd wrtho, Y "cyfaill, i ba 
beth y daethost ? Yna y daethant, ac y rboisant 
ddwylaw ar jrr lesu, ac a i daliasant ef. 

I' ■ 

gellwch^ ac os mynnwch. Etto tra yn lle&ni wrthynt ycbwanegai 
eiriau digon i gyffroi Ei wrandawyr i wyliadwriaeth eflfro ; o herwydd 
datganai iddynt fod y bradychwr yn agos^u. 

46. "Oodwoli, awn," nid i ffoi, ond i gyfarfod a*r bradychwr a'i 
dyrfa (Gwel St loan xviiL 14.). 

47—56. Bradychiad yr lesu a'i ddaL 

St. Marc xiv. 4a— 52. St. Luc xxii. 47— 63. St. loan xviii. 1—12. 

47. *'Un o'p deuddeg." Mor ofnadwy meddwl hyn! Gwedi bod 
mor agos i Grist, mor uchel ei freintian, mor anrhydeddus ei swydd, ac 
etto troi iw fradychu ! Onid oes yma ddangosiad amlwg i ni nad ydyw 
y breintiau uchaf a ellir gael yn ddigonol i achub ? (Gwel ar 24.) 

" Tyrfa fawr." Cynnwysai y dyna o liaws o luddewon yng nghyd a 
milwyr Bbufeinig, y rhai a geisiasai yr Arch-oflfeiriaid a*r henuriaid, iw 
cynnorthwyo (Gwel St. loan xviii. SX Darllenwn yn St loan i*r 
dyrfa, pan glywsant o'i enau Ef Ei Hun. mai Efe oedd yr Hwn a 
geisicnt, '* fyued yn wysg eu cefnau, a syrthio i lawr." 

48. " Pa un bynnag a guaanwyf." Y mae rhywbeth yn frawychus 
i feddwl am dano yn y deihyddiad hwn o arwydd-nod cariad yn nod 
arwydd y bradychiad ! Rhaid fod cyflwr calon un a adwaenai yr Teeu 
mor dda a Judas yn dra ofnadwy cyn y gaUasai fyned atto fel hyn. 
Diau nad oedd y rlian fwyaf o*r dyrfo yn adnabod yr lesu yn bersouol, 
ac yn neUlduol y milwyr Bhufeinig, a chyttunasid ar yr arwydd hwn 
rhyngddynt rhag ofu gwneyd camgymmeriad. Yr oedd hyn yn fwy 
angenrheidiol am mai y nos ydoedd, er fod y lloer yn Uawn. 

60. " T oyfaill, i ba beth y daethost P" Nid er mwyn cael attebiad 
^ gofynwyd hyn iddo, ond fel cerydd dwfii yn appelio at ei gydwvbod, 
cyffelyb i*r ymadrodd yn St Luc, " Ai ft chusan yr wyt ti yn bradychu 
** Mab y dyn 1 *' Yr oedd hyn gystal a dweyd, ** Ysfyria pa beth ydwyt 



St. MATTHEW, XXV t 

51 A<J wele, un o'r Thai oedd ^yd 4'r lesu^ a 0>C.3p. 
estynodd ei law, ac a dynnodd ei gleddyf, ao a 
darawodd was yr arch-oneiriad, ao a dorrodd ei 

glust ef. 

52 Yna y djrwedpjid yr lesu wrtho, Dychwel dy 
gleddjrf iV k: "canys pawb a*r a gymjuerant » oen. 9. e. 
gleddyf, a ddifethir a chleddyf. ^'' "^ '^• 

63 A ydwyt ti yn tybied na's gallaf jr awr hon 
ddeisyf ar fy Nhad, ao efe a rydd yn y fau i mi 
« fwy n& deuddeg Ueng o aiigylion ? °SS*?; ^oJ' 



" yn wneuliiiir, a*r dull twyllodnis yr wyt yn ei gyflawni/* Y mae rhyw 
dynerwch rhyfedd, digon i fyned tnrj galon unrhyw nn yng ngherydd 

61. " Un o'r rhai oedd gyd &'r lesu." Dywed St loan mai St 
Petr oedd, a dyry i ni enw y gwas a glwyfwyd ganddo. Tybir i St. 
loan ddodl enw y gwas am fod St Petr wedi dtoddef merthyrdod ere 
amser cyn iddo ef ysgrifenu ei Efengyl, ac felly nad oedd dim perygl 
y gelwid yr Apostol i gyfrif am y weithred ; ond yr ydyra yn cael fod 
St. loan yn gydnabyddus a theulu yr Arch-oflfeiriad (xviii. 15.) ae felly 
mewn mantais i wybod enw y gwas ; ac y mae hynny yn ddigen o 
reswm droe iddo nodi ei enw. Mor hoUol gydweddol ydyw y weithred 
hon a chymmeriad byrbwyll, cynhyrfos, St. Petri Yr oedd bob amser 
yn dangoB yr nn ysprydhyf, blaenllaw, a hmian-ddigonol (Pen. xvi. 22.). 
Gwelwn yma ddechreuad gwadiad ei Ar^wydd ; neu yn nytrach feth o 
wadiad cyntaf o Hono. Canys ni fynnai ymostwng i gjrdnabod Hunan- 
abertbiad ei Athraw. Yr oedd ei waith yn defnyddio arfau cnawdol 
yn dangos diffyg ymddiried yn noethineb a gallu Dwyfol ei Ar^lwydd. 
Kid addas lawn oedd tynu y cleddyf i funddilTyn nn a oddefasai giusan 
y iH^ychwr yn dawel. 

52. "Dycliwel dy gleddyf iw le." Y wain yw lie prYodql ydeddjf, 
oni thynir ef droe achos cyfiawn, yn ol ewyllys Duw. 

"Canys pawb a'r a gymmerant gleddyf/' &o. Gallai mai ystyr 
hyn ydyw y bydd i bawb a ^^mmerant gleddyf yn anghyiiawn, er mwyn 
dial eu hnnain, cyrhaedd eu hamcan eu hunain, neu mewn achos 
anghyfiawn, syrlhio drwy y cleddyf, neu o. leiaf, haeddu hynny. Yn ol y 
deongliad hwn y mae geiriau ein Hiacbawdwr yn cadamhau deddf 
gyntefig Duw " A dywallto waed dyn, trwy ddyn y tywelltir ei waed 
" yntau " (Oen. ix. 6.). Cynnwysa y geiriau y gwirionedd pwysig cyff- 
redinol y oyddai raid i*r rhai a appelient at c^au gorthrech wynefbH 
arfjBiu gorthrech, a diggwyl dinystr ; a dyna fuasai y canlyniad i St 
Petr oni bai iw Arglwydd sefyll rhyngddo a dialedd, ac iachau archoll 
y gwr a glwyfasai (St. Lnc xxii. 61.). Nid oes derfyn i ymryson pan 
.appelir at y cleddyf. Diweiuir «f yn riy w fan yn .b^dlau3. Trw^ ddaioni 
yn unig y gellir gorchfygu drygioni. 

63. *' Mwy na deuddeg Ueug o angylion." ** Lleng *' ydoedd enw 
ar ddosran o'r fyddin Rufeinig, yn cynnwys tua chwo mil nifec 
Buasai yma leng felly i amddiffyn yr lesu Ei Hun, a llei>g ar gjtfer pob 
Apostol. Nid yw hyn ond dangos v cademid.oedd ganddo yrrth gefn. 
Fe fu i un angel daro yug ngwersyu y Syxiaid bumj) a i)hedv»u: ugauji 



St. MATTHEW, XXVI. 

O.C.30. 64 Pa fodd ynte y cyflawnid yr ysgrythyran, 
p ad. 24. ^ mai felly y gorfydd bod ? 
B«i.63.7, gg Yn yr awr honno j djrwedodd yr lesu wrth 

♦M?**^* 7 torfeydd, Ai megis at leidr y daethoch chwi allan, 
& chleddyfau a ff;^ i'm dal i ? yr oeddwn i beunydd 
gyd 3, chwi yn eistedd yn dysgu yn y deml, ac ni'm 
daliasoch. 

^^i^. «« 66 A hyn oil a wnaethpwyd, fel y cyflawnid ^ys- 

^•^- *• «>• grythyrau'r prophwydi Yna'r holl ddisgyblion a'i 

»j3weiioMi 'gadawsant ef, ac a flFoisant. 

'i^Su.^ 57 IT A'r Thai a "ddaliasent yr lesn, a'i dygasant 
^3. ef ymaith at Caiaphas yr arcn-offeiriad, Ue'r oedd 

a chant o filoedd o filwyr (2 Bren. xix. 35.), a lladdodd un arall boll 
gyntafanedigion yr Aipht (Ex. xii. 30.). Mawr a rhyfedd oedd y gallu 
wrth law y Gwaredydd^ Ac etto yr oedd Ei allu Ef ei Hun yn fwy 
na'r cwbJ. Nid oedd raid iddo ond ewyllysio a syrthiai Ei elynion 
yn wysg eu cefnau i*r llawr o'i flaen. 

54. " Pa fodd ynte P " Dyma ein Hiachawd^T yn awr yn dal Ei 
afael yn gadarn yn y cwppan ag y gweddiasai ar iddi gael ei throi 
oddi wrtho. Nid oedd yn bosibl ei throi ymaith, ac nid oedd ffordd 
arall. Rhoddasai y Tad y cwppan iw law, a mynnai yntau ei hyfed 
i*r gwa^lodion (St. loan xviii. 11.). 

55. "Ai megis at leidr P" Fel hyn "Cyfrifwyd Ef ^d a'r 
" troseddwyr " eisioes (Esai. liii. 12.). Ymosodid amo fel ar leidr, neu 
rai ilaenoriaid y minteioedd lladron a yspeilient y wlad ar y pryd ; 
a dewiswyd Ueidr o'i flaen yn y diwedd. Etto mor annhebyg ydoedd 
ei ymddygiad Ef i leidr gan Ei fod yn dyegu ei ddisgyblion yn 
gyhoeddus a thawel yn y Demi, tra y llochesai lladron yn ogofeydd y 
inynyddoedd. 

56. " Tna yr hoU ddisgyblion a'i gadawsant Ef." Ond ni ddiang- 
asant oil ym mhell, o herwydd cawn i ddau o honynt, sef St. Petr a St 
Joan adfeddianu eu hunain yn fuau, a dilyn yn lesu i lys yr Arch- 
offeiriad (Gwel St. loan xviii. 12 — 16.). Gwelwn yma gyflawniad o 
eiriau ein Hiachawdwr, " Chwychwi oil a rwystrir heno o*m plegid i ** 
(31.). Os oedd yr ApostoUon mor weiniaid y fath alwad sydd amom ni i 
weddi a gwyliadwriaeth rhag ofii ini fradychu, neu adael y Gwaredwr 
yn awr y perygl. 

67—66. Yr lesu ger bron Caiaphas. 

St. Marc xiv. 63—64. St. loan xviu. 19—24. 

67. " Calaplias yr Arch-ofEiBiriad." Buasai Annas, Chwegrwn Cai- 
aphas, yn Arch-oflfeiriad ychydig flynyddau cyn hyn, ond diswyddasid 
)ef gan y Rhufeiniaid. Etto yr oedd ganddo lawer o ddylanwad, ac 
ymddengys y cyflawnai rai o ddyledswyddau yr arch-offeiriad, pan 
ydoedd ei fah-yng-nghyfraith yn y swydd (Gwel St. Luc iii. 3.). 
*-D.ygwyd ein Hiachawdwr yn gyntaf o flaea Annas, am ei fod, y mae yn 
^^^ygf yo wr ddylanwad a safle uchel ; end ymddengys i Annas Ei 



St. MATTHEW, XXVI. 

yr ysgrifenyddion a'r henmiaid wedi ymgasglu O.O.30. 
ynghyi 

58 A Phetr a'i canlynodd ef o hirbell, hyd yn 
Uys yr arch-offeiriad ; ac a aeth i mewn, ac a eistedd- 
odd gyd §,'r gweision, i weled y diwedd. 
. 59 A'r arch-offeiriaid, a'r henuriaid, a'r hoU 
gynghor, a geisiasant gau dystiolaeth yn erbyn yr 
lesu, fel y rhoddent ef i farwolaeth ; 

60 Ac iii*8 cawsant : ie, er dyfod yno gau dystion 

* lawer, ni chawsant. Eithr o*r diwedd fe a ddaeth t p.. 27. 12. 
'^ dau eau dyst, if^e. 

61 Ac a ddywedasant, Hwn a ddjrwedodd, Mi auDeutwiB 
*allaf ddinystrio teml Dduw, a'i hadeiladu mewn x pen. 27. 40. 
tridiwmod. _ ^^'•^*- 

62 A yehyfododd yr arch-offeiriad, ac a ddy-yLiic23.9, 
wedodd wrtno, A attebi di ddim? beth y mae y 

. rhai hyn yn ei dystiolaethu yn dy erbyn ? « Emi. 53. 7. 

63 Ond yr ^lesu a dawodi A'r arch-oflfeiriad ^^-^ 



anfon yn fuan at Caiaphafi (St. loan xviii. 13, 19 — ^24.). Ni chryb- 
wyllir yn y tair Efengyl gyntaf am ddygiad yr lesu o flaen Annas, 
hvyraon am na ddigwyddodd dim neillduol yno. 

" Iile yr oedd yr Tsgrifenyddion a'r Phariseaid wedi ymgasglu.*' 
Cymmerodd hyn le, fel y cwelir yn yr adnod nesaf, yn " Uys yr arch- 
• •* offeiriad." Nid hwn oedd y lie cyfreithlawn i gynnal y prawf, ond 
gallai y dewisid ef er mwyn cy^eusdra, neu ddirgelwch. Wrth " Y^ri- 
" fenyddion a Phariseaid," meddylir yr uchel lys cyfreithiol luddewig, 
a elwid Sanhedrim (Gwel ar SX yr hwn a alwasid yng nghyd ar frys 
fel yr ymddengys. 

68. ** Eisteddodd gyd ft'r sweisioiL*' St. loan a*i dygasai i mewn 
(St. loan xviii. 16^). Tra y mae y pery^l y rhedodd yr Apostol iddo 
yn dra amlwg i ni, ni ddylem anghoiio mai ei gariad gwresog at ei Feistr 
a'i cymhellodd i wynehu yr olygfa drom honno ; a thebygol yw ei fod 
yn nerthu ei hun ar gyfer rhyw brofedigaeth /awr, win y daeth yr 
hyn a ymddengys i ni yn brofedigaeth fechan iawn ar draws ei Iwybr 
yn ddieyfyd, ac a*i cwympodd. Tybiasai y gallasai ddiangc yn hollol 
ddieyiw fel edryehydd ym mysg y gweision, ac felly ni ddisgwyliai 'r 
brofedigaeth oddi yno. 

59. *'A geisiasant gau-dystiolaeth." O'r £sith watwar cyfiawnder 
oedd yno ! Aent trwy y flfurf wneuthur bam, tra y ceisiai y bamwyr 
eu huuain an-dystion i draethu twyll o*u blaenau, er mwyn oondenmio 
'r Dieuog ! 

60. " Ao nls oawsant." Hynny yw, ni chawsant yr un a attebai en 
dyben, am nad oedd eu tystiolaieth hwy yn gysson. Nis gallent wyrdroi 
Ei eiriau Ef. 

63. •• Ond yr lesu a dawodd." NI buasai o un lies iddo atteb. Pe 
Jnr eglurasai Ei ymadrodd yng nghylch adeiladu y deml mewn tridiau, 
ni buafiai ond rhpddi iddynt achlysur iw gyhuddo gabledd. A 

8 2 



^,C.9». ^jMi fttid) a ddywedodd writo, Yr ^ydwrf yn iy 
• Lef.6.1. dynghedu di trwy jr Duw byw, ddywedyd o honot 
l^S: ^^ i tn, ai tydi yw y Cndt, Mab I)uw. 

64 Yr lesu a ddywedodd wrtiio» Ti a ddyw^daast : 
b Djn. J- w. eithr meddaf i chwi, * Ar ol hyn y gwelwch Eab 
r&'.a6. ' y dyn yn ^ eostedd ar ddeheulaw y^allti^ac yn dyfod 
Luc'2i.*27. ar gpmiylau'r net 

KbSf^ii M. 65 Yna * y rhwygodd yr aich-offiawiad ei ddillad, 

iS!L7:^^gan ddtrrodyd, Efe « gablodd: pa raid i ni mw]^ 

«p*.Mo^. wrth dysfcion? w^le, yr Mr haa y clywsDdi ei 

d2BMn.is. gableaa ei. 
37. a 19.4. jgg ^^ dybygrch cbwi? Hwythau gan atteb 

x^24. le. ;a ddywedasaat, ^ Y isiae efe yn ^uog o leurwolaeth. 






aM^a 67 ^'Yna y poesrasaat y» ei wyneb, ac a'i cer- 

i?<iii 19. 3. nodiasant ; « eraill a'i tarawsant qf a gwiail, 

theby^ yW y gwyddai Ei fern'wyr yn dda pa beth a feddyliai ^erth ddy- 
wedyd mewn tri diwniod yr adeiladaf hi (Gyfel auLvii. 6SA 

" Yp ydwyf yn dy dynghedu." Hynny yw, " Yr wyt yn dy roddi 
" ar dy Iw." Nid oedd gau-dystion yn ddigonol, am hynny mynnai 
Causae ei famu o'i enou m Hiuu 

64. " Ti a ddywedaist." Atteb cadaunbaol yn ol arferiad y Dwyrein- 
wyr dan amgylchiadau pwysig ydyw hwn, x mae yr un ^iSk a phd 
^ywedasai. " Ti a ddywedaiet yr hyn i^dd wirionedd." Ni fynnai 
yr lesu wrthod atteb y go^fniad pwydg -a poddid iddo at Ei Iw, a'r 
hwn fsydd yn ciynhoi yr boll achwyniad yn Ei eri^ iychydig eiriau. 
NiB gallai atteb yn amgen i*r gofyniad " Ai Tydi yw y Crist, Mab 
" Duw V* A biiasai peidio ei atteb yn agored i gael ei ^m ddealL 

** Ar ol liyii y g^elweh P«b y Dyn." Ystyr wreiddiol y gair a 
gyfieithir " ar ol hyn " yw ** o hyn allan," felly nid at ddyfodiad Mab 
J Dyn ya niw^dd y byd jtL nnwg y (grfeinr yma. Awgrymma yr ym- 
adrodd y byddai iw allu a*i ogoniant ddechreu amlygQ eu hunain 
ar uHwaith o awr Ei gondemniad a*i farwola6th "Ef^ Hwyrach y 
jgeillir egluro meddwl yr ymadroddyn debyg i hyn, " Er dy fod di yn awr 

yn eiatedd ar orsedd ^ allti i*m Itasnu i, ette tira gei iy c^weleid i yn 
eistedd ar ofeedd y ^llu a*r awdurdodf a*iu teyrnas gwedi ei sefy^a 
*'yn ddiogel ar y ddaear; •ac o*r diwe^ ti a gei ¥,y Dgweled Innau 
** px bersonol yn dyfod ar gyuin^ylau y .nef fel Bamwr yr iioU ddaeatr ** 
(Gwel St. loan xiii. 31.). 

05. " irm y rhwygbdd srr Arob-offeiviad ei ddiHad." Ymddoigys 
i Caiapihas -derfynu y qyn^or yn {yrbwyll yma^ ygan gymmeryd wnoQ 
4<ilyobrynu wrth yr hyn a dybiai yn gabledd jn jt lesu, neu fod ya 
falch o gael achos yn Ei erbyn. Yr oedd efe ei hun ers amser wedi 
|)e^6]:^tt Ei roddi i fkrWollMUi (Gwel St. loan ju. 4% IK)I| a xnii. 14.). 

Y igw tftwte gam €hr8iBl»&« 

St, Marc xiv. 65. St. Luc xxii. 63—65. 
e7. " Yzia y powasant yn Si wyneb." Pwy a aH ddailleu hanes j 

-- • 65; **.Camdd:'' Chrdl'Si Blans vita. ^ 






St. MATTHEW, XXVI 

68 6an ddywedyd, Prephwyda i ai, Ciis^, pwy p. c. ao. 
yw'r hwn am daarawodd? ' 

69 T[ A Phetr oedd yn eistedd allau yn y Uy» ; 
a daetb morwynig atto, ac a ddywedodd, A tlutfiau 
oeddit gyd S,g lesu y Galilead. 

. 70 Ac efe a waaodd ger eu bron hwy oil, ac a 
ddjrwedodd, Ni's gwn Deth yi wyt yn ei ddy* 
wsdyi 
71 A phan aetli efe idlan Vi porth, gwelodd uu 

^eithredoedd creulawn a beiddgar hm heb feddwl am y broph- 
wydoliaeth ryfedd, " Fy nghorph a roddais i'r curwyr, a'm cemau i*r 
" rhai a dynent y blow : ni chuddiais Fy wyneb oddi wrth waradwydd a 
••phoeredd" ^Egai 1. 6^). Yr oedd St. Petr, y mae yn ddiau, yn 
llygEul dyst or olygfa waradwyddus hon, ac argra£fesid yr oil ar ei 
^lon ef yn ddwfn, fel yr ysgrifenodd flynyddau ar 4^ hywny, " Yr HwB, 
" pn ddifenwyd^ ni ddifenwodd dracbefn ; pan ddifoddefodd, ni fygytb* 
** lodd ; ei^hr rhoddodd ar y neb sydd yn bornu yn gyHawn " (1 St. Petr 
ii. ^). 0*r fiftth gywilydd i ni, y rhai ydym mor barod i ddial ppb 
Boriiad tybiedig neu mrioneddol, pan y mae gennym y fttth esiamp) 
Qgoneddus iw dilyn. 

69»75. Y Gwadiad gsa fiM^. Petr a'i edifeirsreh. 

St Marc xiv. 66-^72. St. Luc xxii, 54—62. St. loan xvuL 13—27. 

69« '* AUan yn y Ujo." GaUesid cyfieithui y gair llys yn neuadd 
aeu gynteddL Yuiddengys mai y He a feddylir yw y palnumt ysgwar a 
fforfiai ganol y tai Xuddiewig, yr hwn a fyddai gan mwyaf yn ddido, ne« 
a orcbuddid drosodd a Ueni fel pabell. Elid i mew:i^ i'r neuadd yma drwy 
bcxrtb a dorau eedym iddo. Gan fod y He bwix yn agored i'r awyr gellid 
cyneu tfin yn y eanol. Agorai prif ystafelloedd y i^ o'r courts neu 
neuadd -allaiKd hon. Yn^ un o'f |Kif ystofelloedd byn y cedwid yr 
lesn dan braw( tra y Ikobai Si Petr ym onysg y gweiaon ya ym- 
dwymno yn y neuadd agorecU 

71. " A phan aieth efe allan i'r porth." Y portb a arweiniai i'r 



69. Y 



pedwar banes 



69. X mae v pedwar nanes am y 
gvadlad gan St. retr yn iirwahaniaethu 

Si&wrmiewn Uawer amcjlcbiad pwysig. 
ellir yn haw4d rhoddl cyfrif am byn 
gan fod yn dra I'hebyg y cymmerai gryn 
gynnwrf a chythrwfl le bob fcro y gofynid 
J cwertiwB, ac ylm iddo ef ac eraill 
ode&yddio mwy o eiriau nac a oiodir 
i }awr. £r en^ifft nid yw yn debyg 
iddo gyfrngu ei eiriau Vr hyn a draetnir 
ntn St. Matthew, ar ol dechreu "tyngu 
.a rbegu." Y ddau brif anhawster yw 
a ganlyn. 1. Yn yr ail wadiad Bonia 
^t Luc am ddyn fel Cyhuddwr, a dyry 
yr atteb **0 ddyn irid ydwyf," tra y 
nnia St. Matthew a St. Maxc am **for- 
'Srynig." Dywed St loan ••Hwythau." 
Y tebygolrywdd yw i'r forwynig a rhai 



o*r dynion hefyd ei gyhuddo. Katuriol 
oedd i'r forwynig ddweyd wrth y rhai a 
Mcfont ger llaw ** Yr oedd hwn heiyd gyd 
** a'r lesu o Nasaretii," ac wedi h^nny i 
un o'r dynion ofyn i St. Petr ei bun. 
2. Yn y trydyd wadiad dywed y tri 
Bfengj^ydd cyntaf i'r cyhiiddwyr gyf- 
eirio at * ei leiferydd " fel yn ei brofi ya 
un o dilynwvr yr lesu ; ond d3rwed St. 
loan i un ot gweinon. fief l)rawd Ma1<* 
chufl, ei weled yn yr arad. Yr oedd hyt» 
yn dra naturioL Tra y tynai ,un^ o'r 
gweision sylw at ei leferydd Galileaidd, 
hawdd meddwl i frawd Malchus, yr 
hwn y torraeai Si Petr ei glujst^ ddyfod 
3rm mlaen a'i adnabod. Gwelsai ef yag 
UKoleilni y ffaglau yn yr ardd, ac adOAbQ 
ef )aig ngoleuni y tiln yn y Uys. 



&r. MATTHEW, XXVI. 

0'<^'3ft» arall ef ; a hi a ddywedodd wrth j rhai oedd yno, 
Yr oedd hwn hefyd gyd &'r lesu o Nazareth. 

72 A thrachefii ere a wadodd trwy Iw, Nid ad- 
waen i y dyn. 

73 Ac ychydig wedi, daeth y rhai oedd yn sefyll 
ger Haw, ac a ddywedasant wrth Petr, Yn wir yr 
wy t tithatL yn wi o honynt ; canys y mae dy leie- 
rydd yn dy gyhuddo. 

74 Yna y dechreuodd efe regu a thyngu, Nid ad- 
waen i y dyn. Ac yn y man y canodd y ceiliog. 

had. 84. 75 A chofiodd Petr air yr lesa, yr hwn a ddy- 
SS'iaL'M?* wedaaai wrtho, "^Cyn cann o'r ceiliog, ti a'm gweiU 



cyntedd ydoedd hwn, Tr ydoedd yn gvfiredin ar ffmf pyrih yr hen 
Eglwysi, ag eisteddleoedd o bob tn iddorUe y gaUai y poithor ac eraill 
eibiedd. ima y ciliodd St Petr mewn path dychryn oddi wrth yr 
ymholwyr. Oud yma ymoBodid amo drachefh gan eiaill. Er mwyn 
ceisio distewi y rhai ul-adroddai yr un anwiredd mewn dull mwy 
beiddgar, " Nid adwaen i y dyn." 

72. ** ISfe a wadodd trwy Iw.'* Mor ofnadwy yw llithrigfo anwiredd, 
a goriwared pechod I A'r fath liaws o wynebweddau sydd i bechod ! 
O'r atteb gocnelgar twyllodnis buan y llithrodd yr Apoetol i'r "llw/! 
a*r " tyngu a rhegu." Tra yng ngafoel pechod gwelir ef nid yn nnig 
yn gwada ei Arelwydd, ond yn arddangos llwfrdra, anwiredd, anniolch- 
garwcb, anffyddlondeb, a chabledd. Mor oihadwy edrych ar y sant 
diflglaer hwn wedi syrthio o safle nchel ei broffes a*i freintiau, i'r &th 
geuffos ddofii o drueni. 

73. *' Ao yohydig wedi" Tm mhen oddeuta awr, fel y dywed St. 
Lnc. 

••T mae dy leferydd yn dy gyhuddo." Yr oedd y Galileaid yn 
Uefani yn dra gwahanol i breewylwyr Jiuiea. Yr oedd llawer mwy o 
gymmysgcdd estronol yno, a*r iaith yn cael ei hystyried yn Uawer mwy 
barbaraidd a thrwsgl. 

74. "Yna y deohrenodd efe dyngu a phegn." Ychydig iawn q 
beth mwy hynod a geir yn yr Efengylau na*r dull agored ac eglnr y 
sonir am wendidau y disgyblion. Gosodir allan bechodau yr Apostol 
Petr heb un ymgais iw cuddio na*u heegusodi yma. (Gwel hefyd xvi. 
23; xvii. 16; xx. 21. St. Luc ix. 54, 66.) Dyma y prawf nchaf o 
ddilysrwydd yr haneslon a ellir gael. 

** Oanodd y oeiliog." Ail gantad y ceiliog oedd hwn, fel y deallwn. 
yn St. Marc ; sef yr hwn a gymmer le yn gynnar yn y boren (cymmer 
y cyntaf le yn y nos), ac am yr hwn y llefarasai ein Harglwydd (Gwel 
ar ad. 33.). Mor fynych y defnyddia Duw y moddion mwyaf syml a 
naturiol i alw yn ol y crwydriad oddi ar gyfeiliom, ac i ddeffix>i y gyd- 
wybod gysglyd I 

76. "A chofiodd Petr." Bhyfedd yw iddo anghofio geiriau ei 
lachawdNvr yr hoU amser hwn. Ond y mae pechod gwirfoddoi yn ddall 
4 byddar hefyd.. 



&P. MATTHEW, XXVn. 

deirgvaith. Ac efe a aeth allan, ao a wylodd yn o.c. ao. 
diwerw-doet. 

PENNOD XXVn. 

1 Bhoddi Crid yn rhwym at PUcU: 3 Judaa yn umgrogi. 19 PUal. wedi 
ei rybaddio gan ei wraig, 24 yn golehi ei ddwylata. 26 Skyadhau 
BarabbM, & Corani Critt a dram. 36 a 7 oroeshodio, 40 a'i ddi- 
fmtoi: 50 yntau yn vMrto: ei glaadu tS' 66 Bdio a gwyUo ei /edd 

APHAN ddaeth jr bore, cyd-ymgynghorodd yr 
XJL *hoIl arch-offeiriaid a nenuriaid y bobl yii*ni.2.2. 
erbyn yr lesn, fel y rhoddent ef i farwolaeth. i^^^w. 

2 Ac wedi iddynt ei rwymo, hwy a'i dygasant ef 
ymaithy ac al ^ traddodasant ef i Pontius Pilat ybp6ii.ao.i9. 
rhaglaw. ^^- ^- ^ 



"XSfe a aeth allan, ao a wylodd yn ohwerw-dost." Dywed St. 
Luc pan ganodd y ceiliog, " A*r Ar^lwydd a drodd, ac a edrychodd a*r 
** Petr." Rhaid ddarfod i*r edrychiad hwnnw dreiddio trwy ei galon 
euog ef. Edrychiad llawn tynerwcb a thosturi, ac ar yr un pryd Uawn o- 
ofid a phoen ydoedd. Toddodd enaid St Petr dan yr Edrychiad 
i)wyfol, yn llais y caniad, ac wrth gofio y brophwydoliaeth, a chiliodd 
am le i dywallt dagrau. Gwyn fyd pob pechadur, pan syrthio, a gaifi 
edifeirwch buan, ao a drydd yn ol at ei Dduw dan deindad cyntaf yr 
euogrwydd, fel y gwnaeth yr Apostol, gan wylo yn chwerw-doet. 

PENNOD XXVII. 
ly 2. Anfon yr lesu at Filat. 

St. Marc xv. 1, St. Luc xxii. 66—71. 

1. '* A phan ddaeth y bore." Gymmerodd y digwyddiadau a eofiiodir 
yn y rhan olaf o'r bennod ddiweddaf le yn gynnar cyn dyad. Ail 
ymgynhulliad o*r uchel gynghor neu Sanhedrim, gan nynny, ydoedd 
hwn. Gwedi iddynt ddatgan yr lesu yn euog o gabledd y mae yn 
debyg iddynt ohirio y cynghor hyd awr bellach o'r dydd. Yr oedd, yn 
vir, ddeddf luddewig yn gwahardd profi neb ar achos euog o farwolaeth 
yn y nos. Fe allai hefyd y gellid c«^el mwy o aelodau y cynghor yng 
nghyd ar awr ddiweddarach o'r boreu, heb law y gallent yn gyf eus yr 
adeg honno ddal cymmundeb a'r Uywodraethwr Imufeinaidd, heb gyd* 
welediad yr hwn nis gallent roddi neb i farwolaeth (Gwel ar xxvi. 3.), 
Dyben yr ail ymgynhulliad hwn oedd ymgynghori pa fodd y gallent 
oreu roddi yr lesu i figunvolaeth. Nid oedd yn debyg y buasai i*r Lly- 
wodraethwr Bhufeinig Pilat, yr hwn oedd bagan/ wneyd fawr o sylw 
o'u hachwyuiad o gabledd yn ei erbyn Ef. Bua^ai yn fwy tebyg o 
ymddwyn fel Galio (Act. xviii. 12 — 16.) a gwrthod ymyrraeth mewn 
dadleuon crefyddol nas go&lai am danynt. Felly rhaid oedd iddynt 
gynllunio cyhuddiad arall. Dyma yr hyn a wnaethant fel y cawn 
weled (11.). 

2. *• Pontius Pilat y rhaglaw." Yn Caeserea ar Iftn Mor y Canoldir, 
ac o fewn terfynau Samaria, y preswyliai Uywodraethwr Bhufeinig Judea 
yn gjrffiredin. Ar yr uchel wyliau deuai i Jerusalem, a phreswyliai yni. 



St. MATTHEW, XXVH. 

« 

0.0.90. 3 lr*Yiia pan welodd Judaa, yr h^m a'i bradydi- 

c pen. 26. 14, odd ef , ddaifod ei gondemnio ef , bu edifar ganddo, 

^' ac a ddug drachefn j deg ar hugain arian i'r arcli- 

offeiriaid a'r henxiriaid. 
4 Gan ddjrwedyd, rfechais, gan fradychn gwaed 

gwirion. H!wjthati a ddjrwei&ifia&t^ Pa beu ^ 

hynny i m? edrych di. 



mhalafi Herod, a liyAny y fime, yn debyg, er mwyn bod yn ago0 gyd a'f 
ii)ilwyr i gadw i lavr unrhyw derfysg a allai gyfodi ym mysg y lliaw» 
ymiRrelwyr ar y cyfryw adegau (Gwel ar xxvi. 6.). ^Iwer mor lythy- 
renol y cyflawnwyd geiriau yr ail Salm yng Nghrist, fel ag y nodir yng 
ngweddi yr Eglwyg yn Jerusalem ar ollyngiad St. Petr a St. lago allan 
o garchar (Act iv. 26 — 27.). Ymgasglodd y ** cenhedloedd," y "bobl- 
*.* oedd," y *' brenhinoedd," a*r " llywiawdwyr," yn erbyn yr Axglwydd, 
ac ja erWn Ei Grist Ef. Ac esbonir y pedwar hyn fel yn cyfeirio at 
Hercd a Phontins Pilat, y milwyr Rbnfemig 6 With y cenhedloedd, a 
pbobl Israel. Da y gallafi^i Bfe ddy^^redyd yng ngeiriati y Salm o ba tro 
y difynodd Ei eiriati olaf. " Yn warthrtidd yr ydwyf ym mysg fy boll 
**elynion, a hynny yn ddirfawr ym mysg fy nghymmydogion ; ac yii 
" ddychryn i'r rbai a'm badwaenant : y rbai am girelent aUfln, a gili^ii 
" oddi wrtbyf " (Psalm xsad. 11.). 

8—10. Dtwedd Judas Iseariot. 

8. "Fan welodd Judas daorfod ISi gondenmio SSf.*' Nis ^Uwn 
ddweyd pa un a oedd Judas yn disgwyl i'r lesu gael Ei gondemnio, a'i 
a oedd efe yn tyb\ed y gallai ddiangc o ddwylaw Ei dynion. Pa fodd 
bynnag pan welodd fod yr luddewon yn benderfyuol o*i roddi i ferwo- 
laeth, ac yn Ei ddwyn yn rbwym ger bron Pilat er mwyn cyflawni eu 
bamcan, tamwyd ef a bmw, dydiryn ac euogrwydd, nes sylweddoli o 
bono ercbylldra ofhadwy ei drosedd. Kid edifeirwcb oedd byn, ond 
eaofeydd cydwybod euog. Owadodd tm Apostol ei Ar^wydd, ac edi- 
fBurbaodd ; bradycbodd un arall Ef, a gwnaeth ddtwedd am dano ei faun, 
mewn hunan-ffieiddiad cl^werw, a dibrisdod o'i fywyd. Fel byn y dena 
y diafol ni i gyrbaedd at y gwppan a arddeugyff mor swynol i ni, ond 
gwedi yfed o boni a*i trydd yn ivm a wermod. 

4. " Peoliaia.** Cyfaddefodd Judas ei gannredd, ond nid i Dduw. Y 
mae yn wir, 06 cyfeddefwn ein pecbodau, y maddem Buw i ni, ac y'n 
glanha. Ond rhaid i*r cyfeddedad ddyfod allan o galon edifeinol, neo 
ni bydd y cyfryw ag sydd dderbyuid gan Ddaw. OyMdefir pedtodau 
weitbiau er mwyn gwneyd arddasigosit^, y pryd arall mewn ffug feidd- 
garwdi, weitbiau mewn dynwarediad o ostyngeiddrwydd, ac weidnoit 
dan gnofeydd <r^wybod euog anobeitbiol. Ond nid oes addewid i*r rbai 
byn. Edifeirwcb y byd yw. 

•' Pa beth yw hynny i ni P'* Hynny yw, " Pa beth yw dy euogrwydd 
'*di i nil*' Dyma atteb cymdeltbion drwg, ac 01 mor ddrygionns a 
digydymdeimlad yw! Ni ofelent ddim am gnofeydd cydwywd eoog 
Judas, ac ni wnaent vn cais at ei tbawelu. Ond nid yw byn ond rban 
^ejshani o*u drygioni. Er cyffesu o Judas fod yr lesu yn ddieuog, a di<» 
"ftiwald, Hid es^ithia ddim ar en toimladati* Eanillasent en bamcan, a^ 



St. MATTHEW, XIVIL 

5 Ac wedi idda dsfta'r aiian yn j deml, efe a ccao. 
^ ynuulawodd, ac a aeth, ac a ymgrogodd. 4 2Sftm.i7. 

6 A^r gtehroSmwid a gynanerasant yr anon, ac ^lu. 
a ddywechsaAt, Nid eyfteitfalawn t »f ea bwnr 
hwynt yn y drysorfa ; canys gwertii gwaed ydyw. 

7 Ac wedi iddynt gyd-ymgyngfaoii, hwy a bryn- 
anot & hwynt fi» y ciuefae^ydd, yiL gladdfa di^ 
naid. 

8 Am hynny y galwyd y •'maea hwnnw, Maes yaAct.1,19. 
gwaed, hyd heddyw. 



nid oedd euagrwydd JndaB, a diniweidrwydd yr Xeaa ua pwya yn eu 
golwg. 

6. " Ao iddo 'daflu'r avian yn 7 demL** Txnddengys mai yn y deml 
y Ganfb y rbai j gwnaethai efe y cyttundeb annuwiol a hwjf neu o leiaf 
rai o*r Bwdardodaa hyniiy. Yndreehfu gael esm^vytbad iw gydwvbod eoog 
trwy fwrw ymaith Tvobr neu ennillion anwiiedd o*i law. Tanai ymaitE 
yr arian oeddynt weitbian yn lloegi fal taa yn ei law. Ond nid oedd 
yma eamwytbad. Teimlai ei bim yn ddrycb o ddycbryn a fi^idd-dod iw 
ffyn gymdeithioii, ac yn wrtbrycn o ddinuyg iw gyflogwyr^ ac o dan 
ddwysbigiadaa cydwybod- eoog, ae mewn anobattb du efe a aeth ac a 
ymgrogodd yn y maes a brynwyd ar ol bynny a gwobr ei anwiredd ei 
bun (Act L IS, 19.^. Mor oCoadwy yw yr awgrymmiad a gpiwn o'i 
ddiwedd pan ddywedir am dano iddo fyned iw le ei bun (Act. i. 25.). 

6» '* If id oyfiraithlawn i nl eu bwrw hwyat yn 7 drysorfa.". Mor 
gryf yw dylanwad bunan-dwyll. Nift gallai y bobl byn f^dwl am fwrw 
^ertb guraed yn y diysoria, tra yr oeddynt yn ddigon rbydd eu cydwybod 
1 gyttono a*r bradwr, a rboddi arian 1 bryna tywalltiad y gwaed gwirion 
bwnnw. Onid ydyw byn yn " bidio gwybedyn a Uyngcu camel ** 
(xxiiL 24.). 

7. '* Maea y crodienydd." Gelwid ef ar yr enw bwn, fe allai, am y 
defiiyddid dai oddi yno i wneyd crocbaDsu, neu lostri pridd. A gellid 
iybio mai yr acbos ei fod iw gael am bris mor fjrcban oedd fod y clai 
wedi cael ei Iwyr wekbio allan, ac ym mbellacb am fod marwolaetb 
ecbrydus y bradycbwr wedi ei halogi yng ngolwg boll bobl Jerusalem 
(Act. i. 19.). Y mae petb dad gwyn adda« at waitb crocbenydd iw gael 
byd baddyw yn y gymmydogaetb. Gorwedd y maea i*r tu debau o 
Jerusalem (Gwel y map). 

8. " Oalwyd y maes hwaaw." Y rbeawm a roddir yma dros alw y 
lie yn faes y gwaed (Aceldama, Act. i. 19.) oedd am ei fod wedi ei brynu 
a ** gwertb gwaed/* tic nid am ei fod yn gladdfa dieitbriaid. Tn yr 
Actau y rbeswm a roddir yw marwolaetb ercbyll Judas yn y lie. Gan 
fod bron yn sicr i &rwolaetb Judas gymmeryd He yno cyn pryniad y 
maes, y mae y ddan TCSwm yn boUol gydweddol a*u gilydd. Edrycbai 
rbai ar y lie fel maes wedi ei balogi a gwaed bunan leiddiad y brad- 
ycbwr, edrycbai eraill arno fel wedi ei brynu a gwertb gwaed y diuiwaid* 
a lliaws mwy, yn y ddau oleuni,ac felly nid rbyfedd iw enw barhau yn 
Aceldama* Gallai fbd amcan yr benuriaid, a diau fod Goruwcbly wodr- 
aetb Duw yn trefnu, iV maes a balogasid gan waed y bradycbwr gael ei 
brynu ag eLw balogedig y bradycbiad. 



St. MATTHEW, XXVU. 

O.C.80. 9 Tna y cyflawnwyd yr hyn a ddywedwyd tmry 
Jeremias j prophwyd, gan ddywedyd, A hwy a 
gymmerasant y deg ar hugain arian, pris y 
prisiedig, yr hwn a brjnoasant gan feibion Is- 
rael; 

10 Ao a'a rhoisant hwy am faes y orochenydd, 
megis y gosododd yr Arglwydd i mi. zech. ii. 12, lai 

11 If A'x lean a safodd ger bron y rhaglaw : a'r 
rhaglaw a ofynodd iddo, gan ddywedyd, Ai ti yw 
Brenhiri yr Inddewon? A'r lesa a ddywedodd 

fiTiin.e.ia wrtho, Yr ^wyt ti yn dywedyd. 

ll~-26« Yr Jesu ger bron Filat. 

St. Marc xv. 1—16. St. Luc xxiii. 1—6, 13—26. St. loan xviii. 28—40. 

11. •• Al Ti yw Brenmu yr luddewon 9 " Daeth y rhai a ddygent 
yr lesu ger bron Pilat a thri achwyniad yn ei erbyn. 1. Ei fed yn 
gwyrdroi y bobl ; 2. Ei fod yn gwabardd rhoi teymged i Caesar ; ac yn 
3. Ei fod yn dweyd mai Efe Ei Hun oedd Crist Frenhin. Ymddengys 
y gwneid yr achwynion byn yn Ei erbyn gan yr Arch-oflfeiriaid, ao 
eraill, j rbai a ^afent o*r tu allan i*r dadleudy (Uys bam), am na fynent 
fyned 1 mewn rhag eu balogi. Gofynwyd y cwestiwn hwn felly, y mae 
yn dra thebyg mewn canlyniad Vr cyhuddiadau hyn, ger bron v Uiaws 
yn y neuadd agored o flaen y dadleudy. Ar ol hynny ymddengys i 
rilat ddwyn ein Hiacbawdwr i mewn, a*i holi yn ddirgel. (Rhoddir 
banes mwy manwl o'r amgylchiadau hyn yn yr Efengyl yn ol St. loan.) 
Gallwn sylwi yma nad oedd Pilat ddim yn cael ei dwyllo gan y cyhu- 
ddiadau a ddygid yn erbyn yr lesu (Gwel 18.). Bhaid ei fod wedi 
clywed a gwybod Uawer am dano o*r blaen. Ym mhellach gwyddai 
nad oedd gan yr luddewon y fath ^riad at y Ehufeiniaid ag a*a 
cymmliellai i ddwyn ar brawf neb a g^uddid o ddiflPyg teymgarwch tu 
ag at eu hymerawdwr. Gallai yn hawdd weled nad oedd yr achwynion 
gwladol yn ddim ond esgus, ac maii matterion crefyddol oedd wrth y 
gn^idd. Er hynny yr oedd efe yn rhwym, fel cynnyrchiolydd yr 
Ymerawdwr Bhufeinig, gjrmmeryd dan ystyriaeth bob cyhuddiad a 
ddygid o*i flaen yn dwyn perthynas ag anrhydedd ei Arglwydd. 

Gallwn sylwi ym mhellach am y tri cyhuddiad mai yr ail yn unig 
oedd yn anwiredd union gyrchol a noeth. Yr oedd i*r ddau arall ryw 
arlliw wirionedd. Yr anwiredd mwyaf peryglus o gwbl yw yr hwn y 
byddo cymmysgedd wir ynddo. 

" Ti a ddy wedaist." Hynny yw, "Gwir ydyw." Cyfaddefai yr lesu 
yn dawel yr hyn nis gallai yn eirwir ei wadu. Ni wnai yn bresenol y 

9. "JeremiaB y prophteyd.** Gwel y 
darlleDFdd go£B,lus mai o brophwydo- 
liaeth Zecharias y dif\Tiwyd yr yma- 
drodd dilvnol. Pa fodd y cymmerwyd 
enw y naill brophwyd yn He y llall nid 
yw hyBbys. Ceir amryw famau. Tybia 
rhai mai camgymmenad o waith rhai o 
•dysgrifenwyr copiau cyntaf yr EfeBgyl 
yw. Tybia eraill fod y geiriau mewn 



rhan o lyfr y prophwyd Jeremiah, ag 
ydoedd ar gael yn amser yn Etengylwr, 
ond sydd bellacn ar goll. Ac fod Zech- 
arias ei bun wedi ei diiynn o hwnnw, am 
nad oedd y fath beth yn angb^'firedin. 
Ond y dybiaeth gyntaf yw y fwyaf 
cydweddoi a'r syniad cyffredinol, ac a 
beimiadaeth. 



82. 
10. 



St. MATTHEW, XXVIL 

12 A phan gyhuddid ef gan jr arch-offeiiiaid a'r o.c.so. 
henuriaid, nid ^ attebodd efe ddim. » pen. ae. ea. 

'' 13 Yna y dywedodd Klat wrfcho, '^Oni chlywi di^^/g^;'' 
faint o betnau y maent hwy yn eu tystiolaetnu yn i«»ni»- 
dy eibyn di ? 

14 Ac nid attebodd efe iddo i nn gair ; fel y rhy- 
feddodd y rhagkw yn fewr. 

15 Ac ar yr wyl honno yr arferai y rhaglaw 
ollwng yn rh^dd I'r bobl nn carcharor, yr hwn a 
fynnent. 

16 Ac yna yr oedd ganddynt garcharor hyncd, a 
elwid Barabbas. 

17 Wedi iddynt gan hynny ymgasgln yngh^, 
Pilat a ddywedodd wrthynt, Pa nn a fynnwch i mi 



cKwaith ddim eglarhad. Yr oedd cynnhwrf a therfysg diamynedd Ei 
g;7huddwyr yn £i luddiais pe dymunasai. Etto gwyddai Hlat fod i'r 
ymadrodd ryw ystyr ddirgel. Nid yw, fel Gaiaphas, yn cipio gafael yn 
Ei gyffeB ac yn gwaeddi " Efe a lefisurodd eiriau bradwriaethus.*' Arhosai 
am ^iirhad. 

14. " Pel y rhyfeddodd y rhaglaw yn fawr." Hwyrach mai yr hyn 
y rhyfeddai y rhaglaw mor fawr o'i herwydd oedd distawrwydd yr lesii 
yng ngwyneb cyhuddiadau trahaus a therfj^lyd yr luddewon yn Ei 
erbyn o flaen y llys, pryd y buasai dyn yn ymwylltio, ond y gwyddai 
Efe mai ofer oedd lleferu. Yma •'pan ddifenwyd ni ddifenwodd 
"drachefti" (1 St. Petr ii. 28.). 

Yr ydym yn deall oddi wi th St. Luc i Pilat yn ^ynnar ar y prawf 
anfon yr lesu at Herod pan glywodd Ei fod o Galilea. Yr oedd yr 
Herod hwn o waedoliaeth y teulu brenhinol luddewig, ac wedi cael ei 
bennodi yn detrarch Galilea (St. Luc iii. 2.), ac yr ydoedd yntau yn 
Jerusalem ar y pryd. Gwnaeth Pilat hyn mewn rhan er mwyn cael 
achos Crist cddi ar ei ddwylaw ei hun, ao mewn rhan fel arwydd o 
barch at Herod, fel moddion cymmod ar ol ymrafaelio o honynt ar ryw 
achlysur. Ond anfonodd Herod Ef yn ol yn fuan. 

16. " Ac ar yr wyl honno." Tybiodd Pilat, yn ddiau, fod hyn yn 
gynllun rhagorol at ryddhau yr lesu. Yr oedd arferiad ym mysg y bobl 
ar wyl y Pasg i ddewis unrhyw garcharor a chael rhyddhad iddo. Gan 
fod Pilat yn gwybod nad oedd yr lesu ddim yn gymmeriad peryglus 
mewn un ystyr, ac yn deall mai o gynfigen y traddodasai yr luddewon 
Ef, am Ei fod yn gyromeradwy ym mysg y lliaws, efe a ymdrechodd 
gael gamldynt Ei ddewis Ef iw ollwng yn rhydd. 

16. " Barabbas." Ni wyddys ddim pwy oedd hwn yn ychwaneg na'r 
hyn a ddarllenir yn yr Efengylau. Hysbys yw ei fod yn lleidr a 
Dofrudd, ac y mae yn debyg wedi bod yn flaeuor ar un o*r pleidiaa 
gwrthryfelgar a gyfodent mor fynych yn erbyn y llywodraeth Rufeinig 
gan yspeilio a Uadd. Ymddengys fod rhyw rai wedi cymmhell rhyddhad 
Barabbas o'r blaen, gan fod Pilat yn enwi hwn gyd a*r lesu fel un o*f 
ddau y gellid eu rhyddhau ar y Pasg hwnnw- 



Str. MATTHEW, XXVIL 

0030. ei ©llwug; yn rhydd i chwi % Sazabbas, aj: yr lesa, 
yr hwn a elwir Crist? 

18 Canys efe a wyddai mai a gynfigen y traddo* 
daseot el 

19 Ac efe yn eistedd ar yr orseddfauigc> ei wraig 
a ddaEL&aoda atto, gau ddywedyd, Na fyddad i ti 
a wnelych k'l cyfiawn hwnnw: canys goddefisds 
lawer heddyw mewn breuddwyd o'i achos et 

I Act. 3. 14. 20 A 'r * areb-oflSaiiriaid a'r hennriaid a berswadi- 
asant y bobl, fel y gofynent Barabbas, ac y difethent 
yr lesm, 

21 A'r rhaglaw a attebodd ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Pa un o r ddau a fynnwch i mi ei ollwng yn 
rbydd i chwi? Hwythau a ddywedafiaatj^ Barab- 
bas. 

22 Hlat a ddywedodd wjtliynt, Pa beth gan hynny 
a wnaf i'r lesu, yr hwn a elwir Crist? Hwythau 
oil a ddy wedasant wrtho^ Croeshoelier e£ 

23 A r rhi^aw a ddywedodd, Ond pa ddrwg a 
wnaeth efe ? Hwythau a lefiasani ja, £«^, gan my-* 
wedyd, Croeshoslier ef. 

m 

1ft. " Ei wraif /' Gallai yn. hawdd ei bod yn hysbys. o banes yr lesn 
o'r blaen, ac yn gwvbod Ei fbd yn ddrniwaid a sanctaidd. Hid oes o 
angenrbeidrwydd ddim achos tybio fod ei breuddwyd yn weledigaeth 
oruwch naturiol, ond dylasai y gennadwri yn byflbysu Fikt o bono 
adgofia iddo y ddyledswydd o wneyd cyfiawnder a hoffi trugaredd. 

20. " A'r Archroffairialid a'v hezmriald." ^ Y rhai hyn^ ac aid y bobl, 
oedd gwir elyniou ein Hiacbawdwr. Bboddid dewisiad pa garcbaror a 
oUyn^ yn liydd i'r hobH, a bu i'r Aidi-offeiriaid a*r benuriaid berawadio 
y rbai bynny i ofyn am Barabbas a gwrtbod yr lesu. " Eitbr chwi a 
" wrtbodafioch y Sanct a'r Cyfiawn* ac a ddeieyfasocb roddi i cbwi wr 
" Uofruddiog : A Tbywyaog y Bywyd a laddafiocb" {Act iii. 14, 15L). 
0*r fath ddallineb rbyfedd! Ac onid oedd gwaredigaetb Barabbas a 
marwoUieth yr Jesu yn ddarlnn o wirionedd mawr a gogoneddus? 
Ganya om tbraddodwyd y Sanct a*r Cyfiawn I jSirwolaeth fel y gallai yr 
aflan ac angbyfiawn gael ei ryddbau, a by w ? 

22. " Croeshoelier Xf." Diau y synai Filat yu fawr wrtb yr atteb 
hwn. Difigwyliasai i'r bobl ofya am oUwng yr lesu yn rbyad ; ond 
galwent bwy am Ei farwolaetb dan ddylanwad presenol eu blaenoriaid. 
Cosb Bufeinig am wrtbryfel & therfysg oedd croeabodUo ; llabuddio oedd 
y dull luddewig o gyflawiu dediryd angeuoL 

28. " Oxid pa ddrwg a wnoetli life P " Gwedi apelib yn ofer at en 
tnigareddy apelia yn awr at eu syniad o gyfiawnder. Ond ofer yw byn 
etto. Kid ydynt and lle&in yn fwy diamynedd am Ei £Bu:wolaeth. 
Yr ydym vn darllen yn St. loan (xix. 12.)» i'r luddewon fyned mor 
haerllug a bygwth achwyn yn erbyn Pilat wrtb Caesar, os goUyngai yr 
ledu yn rhydi A dyma yr adeg fwyaf pwysig ym mbrawi^ neu ym- 



fir. MATTHEW, XXVlt 

24 A Philat, pafQ welodd nad oedd dim vn tfcio, 0.0.9^. 
ond yn hytrach bod cynnwrf, a ^ gymmerth dawfr, k Dem. a. e. 
t» a olchodd ei ddwylaw ger bron y bobl, gan ddy- 
wedyd^ Dieuog ydwyf fi oddi wrth wa.6d y cyfiawa 

hwn : edrych^vcn chwi. 

25 A'r hoU bobl a attebodd ac a ddywedodd, 
Bydded ei * waed ef aTnom ni, ao ar «in plant. ^ Deut.w.io. 

26 Yna y gollyogedd rfe Barabbas yn rh;^dd 2 8kxii.Li6. 
iddynt: ond yr lesu a "»fflangellodd rfe, ac a'» i^S:!^ 
ThotMes i'w groerfiodio. \??23fii? 

24,25. 

27 ^ Yna niilw^ y ihaglaw b gymmerasant yr 

ddygiad swyddogol Pilat ei huu. Pe buasai Efo yn femwr cyiiawn, 
buasai yn go&ln am ymey^ cyiiawnder a*r "Dieuog" yng ngwyneb 
peb peth. Ond dyn gwan lawyddos 1 fbddio y Uiaws er mwyn hunan 
elw oedd, ac felly cymmerodd ei ddirwasgu i wneyd anghyfiawnder. 

24. " l&fe a gymmerth ddvrtr,*' .&o. QaUai Pilat olcbi ei ddwylaw, 
ond nis pllai olchi ei enaid oddi wrth enogrwydd y fitni anghyfiawn a 
Hofhiddiog honno. Fel ag y dywedasai yr Arch-offeiriaid wrtn Judas, 
felly y dywed yntau wrthynt hwy, *** Edrydiwch chwi." Etto nis gellir 
trosjglwyddo euqgrwydd oddi ar y naill ar y Uall, pe byddai pawb ym 
bffTOT iw ddert)yn, fel yr ymddengys fod y bobl hyn. 

25. •* Bydded Bl vaed Bf araom ui/' (fto. Fel fcyn y cawn yr 
luddewon yn barod i dderbyn umynt eu hunain y ddedfryd a jag- 
•arwyddoccasai Crist ycbydig ddyddiau o*r blaen (Gwel xxiii. 36.). Ac y 
mae y ddedfryd honno wedi ei chyflawni fr eithaf yn ninyetr Jerusalem, 
a*r dioddefiadau erchyll a*i canlynai (Owel ar xxiv. 21.), ac yng 
ngwasgariad rhyfedd yr fuddewon byth ar ol hynny. 

26. ** Ond yx lesu a fflangenodd We" ftc. Tr oedd yn beth arferdl 
•fflangelhi y rhai a groeshoelid. ^ Ond yr ydym yn deall wrth yr Efengyl 
yn d St. Luc fod Pilat yn disgwyl y buasai y fflangelln yn Heddfu 
digofaint yr luddewon, ac y boddlonasent ar ol hynny iw olhrag yn 
ihydd. Yr oedd y fflangeli a ddefoyddiai y Rhufeiniaid wedi ei gwneyd 
o fim linynau celyd, neu gareiau lledr, gwedi rhwymo m§n ddarnau o 
Wwm neu esgym mewn clymau ynddynt. Drylliai y rbai hyn y enawd 
•yn arswydus, a byddai marwolaeth yq fynych yn dilyn fflangelliad yn 
unig. A ydyw yn ddichonadwy i neb honom ddarllen am yr arddwyr 
yn arddu cnawd y Cyfryngwr ac yn estyn eu Owysau yn hirion ar Ei 
gefh sanctaidd Ef heb ymofidio. Ac onid oes i ni achos i wylo yn fwy 
am mai drosom ni y dioddefodd Efe yr oil, fel tr\»y '" Ei gleisiau Ef yr 
**iadieidni" (Esai.liii.6.). 

27--«dl« Y milwyr Bhiifeinig yn gwatwar yr lesiL 
St Marc nv. i6— 19. ^ loan xix. l-*d. 

27. "^'Tna milswyr y rhag^aw;** Dyma y trydydd tro ar y dydd hwn 
o ddioddefiadau i'n Hiachawdwr pdddT y dinnyg dyohrynlfyd hwn a'r 
gwatwar. Dioddefodd ef y tro cyntaf oddi ar law yr luadewon yn Hys 
yr Ardh-offeiriaid ar ol Ei arholiad cyntaf (xxvL 67, 68.). Xr ail 
-waith gwatwarwyd Ef gan filwyr Herod (St Luc xxiii. 11, 12;), a*r tro 
dan sylw gan filwyr Pilat 



St. MATTHEW, XXVIL 

o.g 90. lesa i'r dadleudy, ac a gyxmiillasaDt attx) yr holl 
fyddin. 

ttLiic23.ii. 28 A hwy a'i dioegafiaiit ef, ae a "'roisant am 
dano fiantell o ys^rlaid. 

*£lLfiaa 29 ** A chwedi iddynt bleOxn coion o ddrain, hwy 
a'i goflodasant ar ei ben ef, a chorsen yn ei law dd&- 
hau ; ac a blygasant en gUniau ger ei fron ej^ ac a'i 
gwatwarasant, gaa ddywedyd, Meii%ch well, bren- 
Sin yr luddewoiL 

p'BmLeo.t. 30 A hwy a ^boeraBant amo, ac a gymmerasaDt 

pen. 26. 07. >• x x • L 

y gorsen, ac a i tarawsant ar ei ben. 

31 Ac wedi iddynt ei watwar, hwy a'i diosgasant 
ef o'r fantell, ac a i gwisgasant &'i doillad ei him, ac 
«Ef\L63w7. a'i ^dygasant ef ymaith i'w groeshoelio. 

28. ** ManteU o yagarlacL" T mae yn debyg mai hon oedd j &Dtell 
a roddasid am dano wrth Ei ddychwelyd odd! wrth Herod (St. Luc xxiii. 
11.). Geilw St. Marc hi yn "wiflg borplior;" ond diau mai yr mi 
Uiw a fedd^lir. Bhoddwyd hi am yr lesa mewn gwawd, er mwyn 
gwatwar gwiBg frenbinol. 

29. " Coron o ddrain." Tr oedd y fantell ysgarlad, y goron ddrain, 
a'r gorsen yn cael eu dwyn yD^ ngh^d a*u dodi iddo, mewn gwatwar er 
mwyn taflu dirmyg ar Ei hawliau a'i urddan fel Brenhiu. Mor ychydig 

. a wyddai y milwyr gwawdlyd a gwatwarus hynny am Ei ogoniant £^ 
fel Brenhin y brenhinoedd, pan blygent lin o'i flaen mewn dirmyg. 
Ni bu erioed goron mor wertn&wr a'r drain pletbedig hyn ; na theym- 
wialen mor nerthol a'r gorsen ddiaddum honno; na gorsedd mor 
ogoneddus a'r groes lie yr oedd Efe i gael Ei ddyrchafu mor fuan. 

80. ** A hwy a boerasant amo." x r oedd Ei genhedl Ei Hun wedi 
taflu y dirmyg annaturiol hwn amo yn barod (kxvi. 67.). Yn awr 
teifl y milwyr canbedlig yr un sarhad gwarthus amo. Dyma bwll isaf 
darostyngiad y cyfiawn ; ac etto *' fel y tau dafad o flaen y rhai a'i 
" cneifiai, felly nid agorai yntau Ei enau ** (Esai. liii. 7.). 

" Ao a'i tarawsant ar Ei ben." Yr oedd dymod o'r &th hyn ar Ei 
ben, am yr hwn y gwis^d y goron ddrain, yn peri poen o'r f&ih lymmaf. 
Yma y cyflawnwyd geiriau y prophwyd. " Fy nghorph a roddais i'r 
" curwyr, a'm cemau i'r rhai a dynai y blew : ni chuddiais Fy wyneb 
"oddi wrth waradwydd a phoeredd" (Esai 1. 6.). Oni buasem yn 
disgwyl i'r calonau calettaf doddi wrth weled' y gwaed yn diferu oddi ar 
Ei wynebpr^rd hir-oddefol E!^ yr archoUion ar Ei w^eb sanctaidd, ol y 
fl9aD^ell erwin ar Ei geih, a'r poeredd ar Ei mddiau Ef ? Etto pan 
arweiniodd Pilat Ef allan at y bob! yn y wisg borphor a*r goron ddrain, 
can ddisgwyl ennyn eu tosturi wrth yr olwg reimias, hwy a le&auit yn 
fwv "Ymaith ag Ef, Croeshoelier Ef" (St. loan xix. 4—6.). Nis 
gallwn ni wrth fyfyrio ar yr olyg& galon ddrylliog hon ddim Uai na 
chofio am ymadrodd y prophwyd. •* Mor Uygredig oedd Ei wedd yn 
" anad neb, a'i br^d yn anad meibion dynion " (Esai. lii. 14.). Cofboda 
St loan (xix. 9 — 15.) nn ymddiddan yn ychwaneg a gymmerodd le 
rhwng Pilat a'r lesu, cyn Ei groeshoelio E£ 



St. MATTHEW, XXVIt 

82 If 'Ac fd yr oeddynt yn myned allan, hwy a o.aao. 
gawsant ddyn o Cyrene, 4'i enw Simon; hwn a r Num. 15. 36. 
gymmellajsant i ddwyn ei groes ef. isf **"• ^^' 

33 A phan ddaethant 1 le a elwid Gk)lgotha, yr ntb^i^ 
bwn a elwir Lle'r ben-ffW, . 

34 Hwy a Toisant id^S'w yfed, finegr yn gyin-.P.«.a. 
mysgedig k busU : ac wedi iddo ei brofi, ni fynnodd ^^^^^^^^ 
efe yfed. 

82—56. Y Croeshoeliad. 

Si Marc xv. 20-41. St Luc xxiii. 26—49. St. loan xix. 17-^7.' 

82. " Dyn o Cyrene, a'i enw Simon." Aeth yr lesa " allan " yn 
gyntaf gan " ddwyn," neu gario y " groes " Ei Hun (St. loan). Arferiad 
cyffredin drwg weithred'wyr oedd hyn. Nis gallwn ni (i Dduw y byddo'r 
diolch) y rhai a ddysgwyd i ymf&ostio yn y groes a*i charu, ddim 
amgyffred maint y gwartii a arwyddocceid wrth ddwyn y groes. Edrychid 
amo y pryd hynny yn yr un goleuni ag yr edrychid yn awr ar ddyn 
yn myned i le ei ddienyddiad, pe bai yn ddkhonadwy iddo ddwyn ei 
grogbren iw ganlyn. Diau fod ein Hiacnawdwr yn rhy wan a lludmedig 
iw chario ym mhelJ. T mae yn dra thebyg mai luddew oedd Simon, 
yn hanu o rai o*r teuluoedd a wnaethent eu cartref yn Cyrene, ardal yng 
jNgogledd AfErica, lie y saif Tripoli yn awr. Trefedi^eth Groegaidd 
ydoedd, a phreswyliai llawer luddewon yno. Gan nad oedd neb arall 
yn barod 1 ddwyn croes y Gwaredwr yn Ei ludded, fe orfodwyd yr 
Afi&icaniad tlawd hwn, pan ar ei daith o*r wlad, iw chludo o'i flaen E£, 
Hysbysir ni mewn traddodiad i*r gwr hwn, gyd a*i ddau fab, Alexander 
a Bufiufi (St Marc xv. 21.) gredu,- a dyfod yn Gristionogion. A byddai 
iddo yn ddiambeu ar ol hynny, wrth edrych yn ol ar yr hyn a wnaethai, 
ystyried y weithred hon y fwyaf gogoneddus, a wnaethai erioed. Tr hyn 
a roddasai dyn amo fel arwydd o r diradd^ isaf, a dre&odd Duw y 
fraint a*r anrhydedd uohaf. 

38. "Golgotha." Y mae llawer amheuaeth mewn perthynas i 
safle Golgotha, neu Galfaria, canys yr un yw ystyr j ddau enw. Gwy- 
ddom ei nxl 0*r tu allan i*r mur, a thybir yn gyffredin mai i*r Gorllewin 
o*r ddinas yr oedd. Ni wyddys ychwaith pabam y gelwid y He Golgotha. 
Gallai iddo dderbyn yr enw am ei fod yn ddifenyddle arferedig, er nas 
gellir tybio y gadewid penglogau, neu eegym eraill, drwg weithredwyr 
heb eu claddu yno. Tybia eraill fod y He yn fryndir ar lun tebyg i 
benglog, ac iddo felly dderbyn yr enw. Kid oes un sail i*r syniad 
cyfirec&i mai bryn ydyw, er fod pob bardd ac arlunydd yn ei nodi felly ; 
ond nid oes dim banes ychwaith i*r gwrthwyneb, na dim annhebygol- 
.rwydd yn y peth. 

34. '* Finep yn gymmysgedig a biutL" Peth tra arferol ydoedd 
rhoddi i'r rhai a ddioddefent boenau dirdynol y groes win wedi suro (a 
elwir yma finegr, ac a ddefhyddid fel died), yn gymmysgedig a chyffuriau 
i gynhyrchu dideimladrwydd. Hwyrach mai hyn* a amcenid yma. Ond 
Rwedi i'r lesu ei brofi, a deall pa beth oedd, ni fynnai yfed o hono, o 
Eerwydd, Ei ewyllys ydoedd yfed o'r cwppan a roddes y Tad iddo hyd 
v£i gwaddod. Ni fpmai Efe ddim lleddfu ua lleihau un dicddefaint trwy 
yr hyn y*n hachubid ni. Dywed St Marc mai " gwin yn gymmyegedig 



fir. MATTHEW, XXVU. 

p. CO. 35 Ac wedi iddjmt ti groedioeUo ef, hsfj a lann- 
asaat ei ddillad, san fwrw coelbren : er cjSawm j 
peth a ddywedwyd trwy'r prophwyd, Hwy a rann^ 
asant fy niUad 3m eu pliih, ac «r f^ ngwisg y 
bwriasant goelbren. r 9,^.1$. 

36 * A chan eistedd, hwy a'i gwyliasant ef yna 

37 A gosodasant hefyd uwch ei bea ef ei achos yn 
vsgrifenedig, HWN YW lESU, BEENHIN YS 
tUDDEWON. 



»alM. 



"Amyrh'* oedd. Y xnae yn sicr y defuyddid myrb ym mharaioad y 
ddiod ; ac y mae ei flas yn chwerw iawn. Defayddir y gair ^* BnstL " 
faefyd gan yr henafiaid am bob peth «hwerw ^(Owd ar 48. "St. Luc 
xxiii. B6.), 

86. "Ao <wedi iadrnt TSi groefllhoelio.^ T mae yn deby^ fod £2i 
groes 6*r fttsif adnabyddns o \m pren cryf iw gyfodi i sefyll ar ei ben, ac 
nn arall yn groes iddo yn lied egos Vr pen o^af. Dyma 7 fforf a ddan- 
gOBi'r yn y llunian borenaf o honi. Ond nid oedd yr ndader, y mae yn 
debyg, mor fawr ag y dynodir, canys ni byddai y traed yn gyffredin ond 
ydiydig oddi wrth y ddaear. Sicrheid y dwylaw Trrth 7 jKen croee a 
hoelion ci-yfion, ac wekbiau a chortynau ; a*r traed "wrth y pren anion 
eyth, y naill ar y Hall ag mi hoel gref, neu rai gweithiau ar wafaan iwrt^ 
ddwy hoel. Oynhelid pwysau y corf^ j rban amlaf gan ddacn o bren 
3m tafln allan iel eisteddle, liiwng y 'Cluniaii. Yr oedd msEnwiolaeth ixwy 
groeshoeliad yn araf ag arteithid i'r eithaf. 

IVy a ttU ddychymygu y ganfed ran o'r hyn e gynbwysLr yn 7 geiiiati, 
" Ac wedi £i groeshoelio Ef 1 ** Y mae y pechod oedd yn galw am dano, 
y cariad oedd yn ei drefou, y drygioni oedd yn ei dd;wyn oddi Amgylch, 
a*r ^ddeijgarwch a'f amynedd, a ddaliai dano, uwch daw dim ar a allwn 
'ni ei ddychymygu. NIs gallwn ni ond gwykidd ymgrymu ger Ei fixjp 
Ef mewn distawrwyddt ac addoli yr Hwn ae Efe 7n '^fiPorf Duw/' ac 
" yn ogyfuwch a Duw," etto wedi " Ei gael mewn duU fel dyn, Efe A*i 
" darostyngodd Ei Hun, gan fod yn nfadd byd angan, i'e angau y ^raes " 
(Phil. ii. 6-— 8.). 

'*Hw7 a ronnasant Si ddillad, gan fwrw ^eoellameiL** Berthynai 
dillad7rhai a ddienyddid i'r swyddogion a'n rhod^t 1 £urwolaeili.(!6wel 
St. loan xix. 28, 24.). 

87. " !Bi achos yn ysgri&nedig." 6ef achos tybiedig Ei niddiad ,i 
farwolaeth. Gwnaed hyn ar archiad Pilat oyn rhanu y dsUad (Ghirel 
St. loan xix.), ac yn nnion gyrchol ar ol Ei groeshoelio. 

•' HWW TW IBSTJ, BBBITHIW YB IITPiDXWQSr.*' Y mae 

?eth gwahaniaeth yng ngeiriad yr ymadrodd uwch ^pren y .^pioes gan 7 
'edwar Efengylydd; ond nid oes ynddynt ddim gwahaiiiaet)i y»tyr. 
Ysgrifenasid ef mewn^air iaith, Hebraegeraoswyn yr loddemm (jGkwel 



35. Hwyrach mal y darlun hynaf ar 
'gad o't croeshoelied ydy w yr un a geir 
yn Gglwin .St, Clenent, yr han a «uk- 
^ddwyd dan y ddnear yn Hhuliain. 
Faentwaith ar y mur yw. ac yn perthyn 
yn olijob tebygolrwydd rr^wythwd gan- 
ju ar ol GriBt ¥ mae yr hen ddarlim 



hwytL yn dangOB 



dim 




yw ndhder y breichiira yn edrydi 
ond yohydig •nwoh law peooiaa y bobl M 
ddamdir yp nel^U wrth y gf0#8. 



&r. MATTHEW, XXVH. 

38 ^ Yna y cioeshoeliwyd gyd &g ef ddau leidr ; 0.0. 30. 
un ar y Haw ddehau, ac iin ar yr aswy. uKaai. 53112. 

39 A'r rhai oedd yn ^myned heibio a'i cablasaiit»p».22.7. 

« 2 ^ ^ a 109. 25. 

ef, gan ysgwyd eu pennau, 

40 A dywedyd, Ti yr hwn ^ a ddinystri'r deml, acypen.a6.«L 
a'i hadeiledi mewn tridiau, gwared dy hun. Os ti ^^ ' 

■ y w Mab Duw, disgyn odcH ar y groes. ■ pan. 2ft. ea . 

41 A'r un modd yr arch-offeiriaid hefyd, gan 
watwar, gyd a'r ysgrifenyddion a'r henuriaid, a 
ddywedasant, 

42 Efe a waredodd eraill, ei hiinan ni's gall efe 
eiwaredu. Os Brenhin Israel yw, disgyned yr awr 
honoddi ar y groes, ac ni a gredwn iddo: 

43 * Ymddjriedodd yn Nuw; gwareded efe ef yr»PB.22.8. 

^^M 1 r ■— |— |- Til 1 1 T 1 1 - - — H M- ^-l-MT I 1 ' " "* ^ W^M 

St. loan i. 42.). Groeg er mwyn y dieithriaid oeddynt yn Jerusalem, a 
Lladin, er mwyn y milwyr Rhufeinig. Y mae hyn yn wystl a roddwyd 
ar y groes ei hun, y pregethid yr Efengyl i'r holl genhedloedd. 

88. "G-yd agr Bf ddau leidr." Nis gallwn amheu nad oedd Ei 
ddodiad Ef rhwng y ddau leidr wedi ei amcanu er mwyn taflu amo 
fwy ddiystyrwch, a gwarth. Yr Hwn a welsid ychydig cyn hynny 
ar fynydd y Gweddnewidiad mewn gogoniant rhwng dau Sant, a welid 
yma mewn dirmyg rhwng dau leidr ! Ond yn hyn cyflawnwyd proph- 
wydoliaeth, ac acbuhwyd pechadur, gan ddangos manylder y gwinonedd 
a mawredd dwyfol ras. Yma yr lesu "a gyfrifwyd gyd a'r troeeddwyr," 
ac "a wnaeth Ei fedd gyd fi'r rhai anwir" (Esai. liii. 9, 12.). Gallai 
fod y ddau leidr hyn yn perthyn i*r un fintai a Barabbas. Y mae yn 
amlwg wrth gyffes yr edifeiriol o honynt eu bod yn nodedig am eu 
pechodau, ac yn cyfiawn haeddu y gospedigaeth ofnadwy a oddefent 
Onid yw y ddwy engraifft. hyn o*r.un lleidr yn edifeiriol a*r llall yn 
parhau yn ei ystyfmgrwydd yn ein cofio ni o*r ysgariad diweddaf 
rhwng holl ddynol ryw, y naill ar y llaw ddehau, ar llidl ar yr aswy yn 
nydd y farn 1 Llinell wahanol yr ysgariaeth fydd edifeirwch, ac anedi* 
feirwch. Pa beth arall sydd yn gwahanu yma 1 

40. ** Ti yr Hwn a ddinystri y deml»" Ac. Y mae yn amlwg fod 
y cyhuddiad hwn wedi cael argraff ar y bobl, a dengys yn amlwg fod y 
gwyrdroad a wnaethid o eiriau yr lesu wedi cael yr effaith a amcenid; 
Yr anwiredd mwyaf peryglus yn erbyn gwr ydyw gwyrdroad maleisus o*i 
eiriau Ef ei hun (Gwel xxvi. 61.). 

42. " Efe a waredodd eraiU." Diau mai mewn gwawd y Ueferid 
hyn, gan feddwl mai cymmeryd amo waredu eraill a wnai. Pe buasai 
y Gwared wr y twyllwr gwaethaf buasai y fath ymddygiad a hyn tu ag 
atto yn greulawn i*r eithaf, o dan ddioddefiadau y groes. Ond pan 
ystyriom fod y rhai a'i gwatwarent Ef yn bobl ddysgedig, megis yr 
Arch-oflFeiriaid, yr Ysgrifenyddion, a*r Phariseaid, tra y dioddefai yntau 
mor dawel ac addfwyn, yr ydys yn rhyfeddu mil hwy. Yr ydoedd ya 
gwbl satanaidd. 

48. "Gwareded Bfe Ef." Oni waredir bob amser y rhai a ym-> 

ddiriedant yn Nuw t Biau y gwneir ; ond nid rbyddhad oddi wrth 

brofedigaethau a dioddofiadan yr amser presenol ydyw gwaredigaethau 

T 



St. MATTHEW, XXVIL 

O.C.30. awr hon, os efe a'i myii ef : canys efe a ddywedodd, 

" Mab Duw ydwyt 

44 A'r un peth hefyd a edliwiodd y lladron iddo, 
y rhai a groe^odliasid gyd hg e£. 

i»Aiiio88.9. 45 j^Q o'r ^chweched awr y bu iywyllwch ar yr 
holl ddaear hyd y nawfed awr. 

cHeiK.5.7. 46 Ac yngnylch y nawfed awr y Uefodd yr ® lesu 
k lief uchel, gan ddywedyd, Eli, Eli, If^ma sabacli- 
thaniP hynny yw, Fy Huw, fy Wuw, pa ham y'm 
gade waist P p«. 22. l 

mwyaf gwirioneddol Duw, eithr yn y gwrthwyneb garuchafiaeth gras yn 
en canol hwy. 

44. " Dau leidr." St. Luc yn uuig sydd yn rhoddi hanes edifeirwch 
a maddeuant pechodau un o'r lladron (St. Luc xxiii. 39 — 43.). 

45. " Ac o'r chweched awr." Hynny y w, o haner dydd hyd dri o*r 
gloch, yn ol ein hamser ni. Dechreuai yr luddewon gyfrif oriau y 
dydd o chwech y boren, gan alw yr awr rhwng chwech a saith y gyntaf. 
Buasai ein Hiachawdwr yn hoeliedig ar y groes am ysbaid amser cyn 
dechreu o*r tywyllwch gwyrthiol hwn. Pan leddyliom PwT oedd yr Hwn 
a odde&i y &rwolaeth boenus honno, nis gallwn ryfeddu fod natur ei 
hun mewn cyflfro. Buasai yn llawer mwy rbyfedd pe buasai y byd a 
greodd Efe heb roddi un arwydd o'r petliau mawrion a gymmerent le 
ynddo. Ymddengys fel pe y teymasai ryw ddistawi-wydd prudd glwyfus 
a brawychus droe yr holl ddaear am y tair awr dywyllwch ; ac na 
leferodd yr lachawdwr Ei Hun air wi-th neb y pryd hwnnw, nes daeth 
y nawfed awr. 

46. " Py KTuw, Fy KTuw," Ac. Dengys y lief ryfedd hon ddyfnder 
y gwae a'r gofid a ddioddefai y " Dyn Crist lesu," yr Hwn ag y 
bu iddo Ef "Ym mhob peth fod yn gyffelyb iw frodyr; fel ag y 
"byddai drugarog ac Arch-oflfeiriad ffyddlawn" (Heb. ii. 17.). Nis 
gallwn ambeu na bu i'n Hiachawdwr wrtli ddyfod yn gyfrannog o 
holl ddioddefiadau dynoliaeth fyned drwy y dioddefiadau mwyaf 
difrifol bob peth, sef y teimlad o gael Ei adael gan Dduw. Bu raid i 
lawer bobl Dduw fyned drwy y brofedigaeth chwerw hon. Cwyna y 
duwiol Asaph yn fynych o achos hyn yn y 77eg. Salm, lie y dywed 
" A'i yn dragywydd y bwrw yr Arglwydd heibio? ac oui bydd Efe boddlon 
" mwy ? A ddarfu Ei drugaredd Ef dros byth ? A balla Ei addewid Ef 
'*yn oes oesoedd? A anghofiodd Duw di-ugarhau? a gauodd Efe Ei 
"drugareddau mewn soriant?" (Psalm Ixxvii. 7 — ^9.) Onid yw yn 
gysur mawr i ni pan deimlom ninnau y gofid enaid hwnnw ag a bar i ni 
feddwl fod pob goleuni a gobaith yn pallu, wybod fod ein Harglwydd 
Bendigedig wedi myued trwy yr un bwich tywyll, a'r im profiad 
unigolrwydd trist, ac y gall Efe felly gydymdeimlo a'n gwendid ni, a'n 
cynnorthwyo. lawn y sylwyd yn y fan hon nad oedd yr lesu Ei Hun 
ddim yn gollwng Ei aiael d Dduw, pan y teimlai fod Ei Dduw megis yn 
Ei adael Ef. Llefai allan " Fy Nuw, Fy Nuw." Yr oedd yn Dduw 
iddo er Ei fod megis yn ymguddio. 

Bydded i ninnau ddysgu dweyd fel y Salmydd " Y dydd yr ofiiwyf 
"mi a ymddiriedaf ynddo (Ps. Ivi. 3.). Y mae o bwys 1 ni sylwi mai 
difyniad o Lyfr y Salman yw Uef chwerw yr lesu. Oddi yno hefyd y 



St. MATTHEW, XXVH. 

47 A rhai o'r sawl oedd yn sefyll yno, pan glyw- o.c.so. 
sant, a ddywedasant, Y mae hwn yn galw am Elias. 

48 Ac yn y fan un o honynt a redodd, ac a gym- 
merth ^yspwng, ac a'i llanwodd o finegr, ac a'«<»P».«9.2i, 
rlioddodd ar gorsen, ac a*"! diododd ef. 

49 A'r Ueill a ddywedasant, Paid, edrychwn a 
ddaw Elias i V waredu ef. 

•■■I. ■■■*. ^a.-^....... ■■■ ■■■■■ > PI ■■■■■— I, .1 ■■1^ a.lB ■■■ ■ ■■ — 

cymmerodd y geiriau olaf a leferodd " Dad, i*th law Di y gorchym- 
*• ynaf Fy Yspryd." Y mae y ffaith ddarfod i*n Hiachawdwr ddefny- 
ddio ymadroddion o bono ef i ddadgan Ei deimlad Ei Hun, yr hwn oedd 
yn rhy ddwfh braidd iddo Ei ddangos, yn rboddi nod o gymmeradwyaeth 
Ddwyfol i'r llyfr bwn, fel un addas iawn at wasanaeth defoeionol Cris- 
tionogion. 

Un o'r saith ymadrodd a le&rodd yr lesu ar y Groes a geir yn St. 
Matthew a St. Marc. Rboddir tri gan St. Luc, a thri gan St. loan. 
Dyma yr oil. 

1. "0 Dad, maddeu iddynt : canys ni wyddant pa beth y maent yn 
" ei wneuthur " (St. Luc). 

2. *' Heddyw y byddi gyd a Mi ym Mharadwys " (St. Luc). 

3. " wraig, wele dy fab"—" Wele dy fam " (St. loan). 

4. "Fy Nuw, Fy Nuw, Paham fm gadewaist" (St. Matthew a St. 
Marc). 

6. *' Y mae syched arnaf " (St. loan). 

6. " Gorphenwyd " (St. loan). 

7. " Dad, i'th law Di y gorcbymynaf Fy Yspryd " (St. Luc). 

47. " Y mae Hwn yn galw am Elias." Gelhd camgymmeryd Eli 
am ElTas yn hawdd, ac hwyrach fod y geiriau yn cael eu cadw yn 
Hebraeg er mwyn rboddi rheswm dros y cam-gymmeriad. Ond pa un 
a'i camgymmeriad a*i gwawdiaeth oedd nis gelfir bod yn sicr. Golygiad 
rhai ydyw i'r luddewon oeddynt yn sefyll yn agos i*r groes yn amser y 
tywyllwch Ei glywed Ef yn galw, ac wrth haner deall yr ymadrodd 
dybied Ei fod yn galw Elias, yr hwn a ddisgwylient hwy i ail- 
ymddangos oddeufu yr adeg honno (Gwel ar xvii. 10.). Ond mwy 
unol a rhediad yr ymadrodd (49.) yw meddwl mai gwawdiaeth ddir- 
mygus oedd y cwbl, gan wyrdroi Ei eiriau Ef mewn dull cableddus iw 
watwar. 

48. •* Ac yn y fan." Nid oee amheuaeth na chyflawnwyd y weithred 
drugarog a nodir yn yr adnod hon mewn ufudd-dod i'r lief " Y mae 
•* arnaf syched," yr hon ni enwir gan St. Matthew (Gwel St. loan xix, 
28 — 30.). Rhaid ddarfod i'r lesu ddweyd '* Y mae arnaf sych^," yn 
union gyrchol aV d galw ar Ei Dduw, yr hyn a barodd i'r edrychwyr 
son am ElTas. Kid yr un ddiod oedd y finegr hwn, a'r finegr yn 
gymmysgedig a bustl, a nodir yn ad. 34. Nid ymddengys fod un math 
o gyffuriau at gynhyrchu dideimladrwydd yn gymmysg a'r ddiod hon, 
Dioddefasai y Gwaredwr yr oil weithian, ac yr oedd y diwedd yn nesau. 
Gobeithiwn ddarfod i'r tynerwch a dciangosodd y gwr hwn at yr lesu ei 
arwain ar ol hynny i adnabod a charu yr Hwn sydd a'i gariad at 
ddyn uwch law pob deall. 

49. " A'r UeiU a ddywedasant." Bhydd I ddiododd vt lesu a ddywedodd y geirian 
St. Marc ar ddeall i ni mai y gwr a | hyn ** Peidiwch, Edryohwn a ddaw Eliai 

T2 



St. MATTHEW, XXVIL 

Q-C-^- 50 A'r lesu, wedi llefain drachefii & lief uchel, a 
• Ex. 26. 31. ymadawodd &'r yspryd. 

2cim)n.3. g^ Ac wele, •lien y deml a rwygwyd ya ddau 
Li!?23l«f'od^ fynu hyd i wared : a'r ddaear a giynodd, a'r 
meini a holltwyd : 

52 A'r beddau a agorwyd ; :a llawer o gyrph y 
saint a hnnasent a gyfodasant, 

53 Ac a ddaethant allan o'r beddau ar ol ei gy- 
fodiad ef, ac a aethant i mewn i'r ddinas sanctaidd, 
ac a ymddangosasant i lawer. 

50. '* A*r lesu, wedi Uefain draohefti;" &c. Gallai mae Uef o dan 
Ei ofid oedd hon heb ystyr bellach iddi, neu mai yr ymadrodd olaf a 
ddyry St. Luc oedd " Dad, i*th law Di y gorchymynaf Fy Yq)ryd." 
Dyma y peth mwyaf tebygol. Ac os felly cawn fod y naill Efengyl- 
ydd yn dweyd beth oedd y Uef a grybwyllir gan y llall (Gwel St. Luc 
xxiii. 46.). 

" Tznadawodd a'r Yspryd." amser pwysig ! T mwyaf pwysig a 
wybu y byd erioed am dano ! Yr oedd Mab Duw yn marw dros ddyn ! 
Aeth £i enaid dynol Ef i Baradwys (St. Luc xxiii. 43.). Crogai Ei 
gorph marw Ef ai- y Groes, yn aros claddedigaeth. Etto yr oedd 
Efe yn Dduw. Y mae yn Dduw yn Ei angeu ; ac yn Dduw yn Ei 
fywyd. Nid oedd y Natur Ddynol a*r Ddwyfol a unasid yn yr jrm- 
gnawdoliad byth mwy i gaol eu gwahanu. " Duw a dyn yn im Cnst** 
(Credo St, Athanasiin), '*Trwy Dy Groes a*th dd'i'oddefaint ; trwy Dy 
wertb&wr angeu a'tb gladdedigaeth ; Gwared ni, Arglwydd daionus " 
(Litany). 

61. " Ac wele, Uen y deml a xwygwy d." Gwabanai y lldn hon 
rbwng y cyssegr sancteiddiolaf, yn hwn oedd gysgod o'r nef^ a*r rhan arall 
o'r deml. Nis gallai neb ond yr Arch-ofteiriad fyned o*r tu mewn i'r 
lien, ac yntau ond unwaith yn y flwyddvn. Yroeddrhwygiady Udn yn 
arwyddoccau " Fod i ni ryddid i fyned i mewn i*r cyssegr trwy waed yr 
" lesu, ar hyd ffordd newydd a bywiol, yr hon a gyss^odd Efe i ni 
"trwy y Udn, sef Ei gnawd" (Heb. x. 19, 20.). "Pan orchfygaist 
"boll nerth angeu, yr agoraist deymas nef i bawb a gredant" (Te 
Deum), 

52. ''A'r beddau a agorwyd." Trwy y ddaeargryn.a grybwyllwyd 
yr agorwyd hwy, gan ddangos fod Ei farwolaeth wedi gorcbfygu angeu. 

53. " Ar ol Ei gyfodiad." Er i'r beddau agoryd ar ade^ marwolaeth 
yr lesu, etto ni chyfododd ctyrph y Saint ddim hyd nes iddo Ef ad* 
gyfodi, fel y cyflawnwyd Ei eiriau Ef " Myfi yw yr Adgyfodiad a'r 
" Bywyd ** (St. loan xi. 25.). Ni ddywedir i ni pa byd y caniattawyd 
i'r " Saint " hyn aros yn y ddinas, na pha fodd yr ymadawsant ; pa un a 
fu iddynt fyned yn ol trwy byrth marwolaeth) a'i esgyn a wnaethant 
i ogoniant ar ol y Gwaredwr (Gwel Nodyn ar xvii. 3.). 



*' iw waredu ef." Tebyg yw iddo ef ac 
eraill ddywedyd yr iin geiriau, rhai 
mewn gwawd ac eraill o ddiirif. Nid 
iXTi 7 «*"• "Paid" yn St. Matthew, a 
Peuliwch" yn St. Man; ddim yn ar- 
wyddoccau fod y naill na'r liaU ddim yn 



anfoddlon i'r Gwaredwr gael y finegr. 
Math o ebychiad ydyw yn arwyddoccau 
djrmuniad y naill a r UaU i sylwi yn 
fanwl ar yr hyn a nrmmerai le, un a'i 
ym marwolaeth yr leau, ndu £i ware- 
digaeth gan Eliaff. 



St. MATTHEW, XXVH. 

64 'Ond y canwriad, a'r rhai oedd gyd &g ef yn o.caa. 
gwvlied yr lesu, wedi gweled y ddaeargryn, a'rr nTiT' 
petnau a wnaethid, a ofitu^iant yn fawr, gan ddywed- lui^w^i?^' 
yd, Yn wir Mab Duw ydosdd hwn, 

55 Ac yr oedd yno lawer o wragedd yn edrych o 
hirbell, y ^rhai a ganlyoasent yr lesu o 6alilea,rLac&2,3. 
gan weini iddo ef : 

56 ^Ym mhlith y rhai yr oedd Mair Magdalen, i» Marc 15.4a 
a Mair mam lago a Joses, a mam meibion Zeba- 

deas. 

57 ^Ac wedi ei myned hi yn bwyr, daeth gwr 
goludog o Arimathea, a'i enw Joseph, yr hwn a 
fuasai yntau yn ddisgybl i*r lesu : 



54. ** T oanwriad." Bu i*r arwyddion a'r rhyfeddodaii a ddilynasant 
ar ol y tywyllwch dieithr siglo y canwriad paganaidd. Dycbcynwyd y 
swyddog hwn a*r pedwar milwr a wylient gyd dg Ef (St. loan xlx. 
23.) a chyffesasant fod yr lesu yn Fab Duw ; er nas gwyddom pa mor 
agoe yr oeddynt yn deall ystyr wirioneddol yr ymadrodd. Nid yw yn 
annhebygol ddarfod i'r argyhoeddiad a gawsent yn eu dycbryn yspryd 
hwnnw addfedu yn fiydd fywiol a chariad pur yaddynt ar ol nynny. 
Yr oedd Duw, o leiaf, wedi eu dwyn yn acos iawn iw deymas. 

65. " O hirbeU." Tr oedd y gwragedd sanctaidd hyn, o leiaf rhai 
honynt, wedi bod yn llawer nes i*r groes (St. loan xix. 26.). Tybir i 
Fendigaid fam yr lesu gilio gyda St. loan oddi wrth y groes, ar ol iddo 
Ef roddi Ei orchymyn olaf i*r naill a'r Hall ; ae os cywir hyn, diau i'r 
gwragedd eraill fyned iw chanlyn, a gwylio o bell gyd a*r gweddill. Yr 
oedd yr olygfa yn rhy drom, yng nglyw y gwatwarwyr a dioddefiadau y 
Gwaredwr, i*r gwragedd ei dal yn hir. 

56. ''Mair mam lago a Joses." Gwraig ydoedd i Alpheus, neu 
Cleopas (Gwel xiii. a St. loan xix. 25.). 

** Mam meibion Zebedeus." Geilw St. Marc hi Salome. 

67 — 61. Claddedigaeth ein Harglwydd. 

St Marc xv. 42—47. S*- Luc xxiii. 60—56. St. loan xix. 38—42. 

57. " Ao wedi ei myned hi yn hwyr." Cyn machlud haul oedd 
hyn, yn yr hwyr " cyntaf" (dechreu yr hwyr cyn chwech o*n hamser ni) 
(Gwel ar xiv. 23 a St. loan xix. 31.) canys yr oedd y Sabbath yn dechreu 
or fachludiad haul, ao yr oedd yn rhaid yn ol y gyfraith luddewig darfod 
y gwaith gladdu cyn hynny. 

" Arimathea." Nid yw yn Hwyr hysbys pa le ydoedd hwn, ond 
^dlai mai yr un ag a elwir Bamathaim, He genedigaeth Samuel (1 
Sam. i. 1.). 

"Joseph." Deallwn oddi wrth St. Marc ei fod yn "^ghorwr 
** pendefigaidd," sef aelod o*r uchel lys bamol luddewig a elwid Senha- 
drim (xxvi. 3.) ; a dywed St. Luc na chyttunasai efe i gpndemnio yr 
lesu. Ychwanoga St. loan fod Nicodemus gyd dg ef yn y gwaith da. 



J5r. MATTHEW, XXVII. 

P.O. 30. 58 Hwn a aeth at Pilat, aca ofynodd gorph yr 
lesiL Yna y gorchymynodd Pilat roddi'r corph. 

59 A Joseph wedi cymmeryd y coiph, a'i ham- 
dodd k lliain glan, 
ixni.63.9. 60 Ac a'i 'gofiododd ef yn ei fedd newydd ei hun, 
yr hwn a dorrasai efe yn y graig ; ac a dreiglodd 
faen mawr wrth ddrws y bedd, ac a aeth ymaith. 

61 Ac yr oedd yno Mair Magdalen, a'r Fair 
araU, yn eistedd gyferbyn a'r bedcL 

68. "Oofynodd gorph yr lesn." Tr oedd yr Inddewon yn dra 
woMuB am gladda y marw. Felly nid oedd y gymmwynas garedig olaf 
Eon o waith Joeeph ddim yn ymddangos yn neilldaol bynod iddynt hwy, 
fel ag i dynu amo eu gwg trwy dybied ei fod yn ddisgybl i*r lesu. Gan 
fbd Pilat yn anewyllysgar iw groeshoelio Ef, yr oedd yn ddigon parod i 
roddi Ei goipb Ef i dderbyn claddcdigaeth anrhydeddus; ond cym- 
merodd o&l, fel y dywed St. Marc am gael gwybcdaeth sicr Ei fed wedi 
marw, cyn Ei dynu oddi ar y groes. 

60. "Tn ei fodd newydd el hun." Yr oedd y bedd hwn mewn 
gardd gyfagos, ac ymddengys fod Josepb yn gwbl barod 1 roddi corph 
sanctaidd yr lesu ynddo, am nad oedd dim amser ar yr hwyr hwnnw 
C3m y Sabbatb i darparu pob peth arferol at y gladdedigaeth. Yr oedd 
y bedd wedi ei dorri fel ogof yn y graig a*i n^du yn ystafell dreinus. 
Ctir llawer o*r cyfryw feddau yng ngwlad Canaan yn weigioD yn bresenol, 
a Uecha lladron a chrwydriaid ynddynt yn fynycb. 

Gwcdi gwe^ed o houom fel hyn ddodi yr leeu yn y bedd buddiol fyddai 
taflu golwg ar y gwersi ysprydol a ddysgir i ni ym Marwolaeth a Chladd- 
idigaeth ein Hiacbawdwr. Dywed St. Paul " Claddwyd ni gan byuny 
" gyd ag Ef tnoy Fedydd i farwolaeth " (Ehuf. vi. 4. a Col. ii. 12.), gan 
ein dysgu fod ein mynedi^d ni dan y dwir yng ngweinyddiad Bedydd 
yn arwyddoccau marwolaeth a chladdedigaeth ; ym mba uu mewn profea 
y cleddir ein hen anian a*n pechodau ni, a dylent fod wedi en claddu 
mewn ^irionedd ; ac o ba un y dylem niixnau godi i newydd-deb 
buchedd (Gwel ar xxviii. 6 J. 

61. " A'r Pair araJl." Gwraig Cleopas (Gwel ad. 56.). Aethygwra- 
gedd hyn, gwedi gweled y lie y dodasid yr lesu, i'r ddinas i barattoi 
enaint a pheraroglau addas i eneinio corph yr lesu, gan amcanu ar ol 
gorphwys dros y Sabbath myned yn ol at y gwaith. Dygasai Nicodemus 
oddeutu can pwys o fyrrh ac aloes (St. loan) aC a'i rhwymasai mewn 
UTan glan am y coi-ph, ond o herwydd byrder amser gwnaethid pob peth 
yn Ted ammherfl&ith. 

Fel hyn y rhoddwyd yr lesu i orphwys dros y Sabbath mawr, ac i 
gyHawni cyfrai<^h y gorphwysiad Sabbathol hwnnw. O hynny allan yr 
oedd y Sabbath i golli ei ddi^gleirdeb o flaen pelydrau mwy gogon^dus 
Dydd yr Arglwydd. Nid gorphwysdra ond Adgyfodiad ydyw gobaith 
y Cristion. Etto corph ein Harglwydd sydd yn corphwys yn y bedd. 
Aethai Ei Yspr} d ar ueges o dnigaredd at ysprydoedd y meirw (1 St. 
Petr iii. 19.), lie y cyfarfyddai ag euaid y lleidr cdifeiriol ym Mharadwys. 
Hwyrach fod gwahaniaeth ystyr rhwng y gair Paradwys a nefoedd yA 
iaith y Bibl. Paradwys yn yr ystyr gyfyng o bono 0€dd yr enw ar 
breswylfo yeptydoedd y cyfiawn yn aros yr Adgyfodiad (St Luc xxiii 



St. MATTHEW, XXVII. 

62 If A thraiinoeth, yr hwn sydd ar ol y darpar- o.c.3(H 
wy], yr ymgjmhullodd yr arch-oflfeiriaid a*r Phari- 

seaid at Pilat, 

63 Gan ddywedyd, Arglwydd, y mae yn gof gen- 
nym ddywedyd o'r twyllwr hwnnw, ac efe etto yn 

fyw, Wedi ^ tridiau y cjrfodaf. k pen. le. 21. 

64 Gorchymyn gan hynny gadw'r bedd yn ddi- \}kn. 
ogel hyd y tr^dydd dydd ; rhag dyfod ei ddisgyblion Mare^i'si. 
hyd nos, a'l ladratta ef, a dywedyd wrth y bobl, lJc 9^22. 
Efe a gyfododd o feirw : a bydd yr amryfusedd di- J 24* ^7. 
weddaf yn waeth na'r cyntaf. !«« 2! 19. 

65 A dywedodd Pilat wrthynt, Y mae gennych 
wyliadwriaeth ; ewch, gwnewch mor ddiogel ag y 
medroch. 



43.). Yr un yw ystyr y gair hades neu "nflfera,** He y cymmhwysa 
St. Petr eiriau y Salmyad at ein Hiachawdwr, " Am na adewi fy enaid 
" yn uifem (hades) (Act. ii. 27.). Oddi yno cjrmmerwyd ef, yn yr un ystyr, 
i Gredo yr Apoetolion, '* Ac a ddisgynodd i ufFern." Nid ydyw y gair 
hades, ag a gyfieithir gennym ni uffem ddiffyg gwell ymadrodd, yn yr 
Actau, ac yn y Credo, ddim yn arwyddo ynddo ei hun ddim mwy na 
ehyflwr anwtledig^ neu fyd anweledig. Arferid gnir arall gan yr lud- 
dewon am Wae yr annuwiol, Bef gehenna, neu *'dan uflfem.'* 

62—66. Selio y BeddU 

62. " A thrannoeth." Hwn oedd Sabbath mawr uchel-wyl y Pasg, 
ac felly yn ddydd o'r fath fwyaf cyssegredig. Etto dyma yr arch-offeiriaid 
a*r Phariseaid, y rhai oeddynt bob amser yn bared i gyhuddo yr lesu 
am bob gweithred ddaionus a wnai ar y Sabbath, yn prysur gynllunio 
pa fcdd i sicrhau cadwedigaeth Ei gorph Ef yn y bedd. 

63. " T mae yn gof gennym," Ac. Er nad oedd yr Apostolion eu 
hunain yn deall gwir ystyr Ei eiriau ef, am ei " fod yn guddiedig oddi 
" wrthynt,*' etto yr oeddynt yn dra hysbys, a daethai y rhagfynegiad o*i 
adgyfodiad i glustiau yr arch-oflfeiriaid. Dechreuasant yn awr feddwl 
am hyimy, a chymmerasant y gofal mwyaf na byddai i'r disgyblion arfer 
un twyll iw gael o*r bedd. Hawdd oedd iddynt gofia am Ei eiriau mewn 
perthynas i arwydd y prophwyd Jonas (xii. 40.). Gallai hefyd fod rhai 
o honynt yn deall gwir ystyr Ei ymadrocld am y deml, y rhai a ddygasid 
yn Ei erbyn yn llys yr arcli-ofFeiriad (St. loan ii. 19.). 

64. "Amryfusedd diweddaf." Yr '* amryfusedd diweddaf" fyddai 
i'r bobl gredu i*r lesu adgyfodi, a*r cyntaf iddynt gredu gwbl. Gwy- 
ddent yn dda os ceid dynion i gredu darfod i*r leeu gyfodi, lei yr addaw- 
sai, y buasai Ei ddylanwad yn llawer mwy nac eriotd. 

66. **Tr mae gennych wyliadwriaeth." Cyfieithir y geiriau gan 
rai " Cymmerwch wyliadwriaeth," neu y rhif arferedig filwyr Rhuf- 
einaidd i ffurfio gwyliadwriaeth. Fe oddef y geiriau y cyfieithiad yna ; 
a diau fod Pilat yn ddigon parod i roddi nifer digonol o filwyr at eu 
gwasanaeth. Pe buasai gan yr Arch-oflfeiriaid filwyr eu hunain i flfurfio 
gwyliadwriaeth, nid aethent at Pilat i ymofyn. x mae yn dra thebyg 



St. MATTHEW, XXVUI 

O.C.30. 66 A liwy a aethant, ac a wnaethant y bedd yn 
1 Dan. 6. 17. ddiogel, ac a 'seliasant y maen, gyd ft*r wyliad- 



• per«27. 66L 



wriaeth. 



PENNOD XXVIII. 



1 JkmgoB adg^odiad Criri i*r gwragedd pan angd. 9 Criat ei hun yn 
tftnddanqoi tddvnL 11 Tr arck-ciffeiriatd yn rhoddi arian i V mUwjr^ 
i ddyvfedyd ddarfod ei ladratta ef cdUin o V hedd. 16 Crist yn vt»- 
ddanoM t *w ddieffi^ion, Vd ae yn eu nanfon % ftdyddio^ ao i ddy^ 
(Tu V mXL genhedloedd, 

AC yn niwedd y Sabbath, a hi'n djrddhau i'r 
jlX. dydd cyntaf o'r wythnos, daeth Mair Magda- 
len, a r • Fair arall, i edrych y bedd. 



y byddai nifer bennodol o filwyr i fesur dan ofal yr Arch^flfeiriaid yn 
eadw y deml ar wyl y Pasg er mwyn gofalu am dawelwch a threfn, ac i 
Pilat beri iddynt gymmeryd y rbai hynny. 

66. " Ao a seliasant y maen." Bboddwyd eel ar y maen, nid fel nad 
clai neb i mewn yn unig, ond i gael allsCn ar unwaith a fyddai neb wedi 
Cj^wrdd a*r maen. Fel hyn yr oedd gelynion yr leeu yn ycbwauepi 
fkiitb ar ol ffaith i brofi dilysr^dd Ei adgyfodlad. T mae £fe yn dal 
y doethion yn en doethineb. 

PENNOD XXVIII. 

1—8. Yr Adgyfodiad. 

St. Marc xvi. 1 — 8. St. Lnc xxiv. 1 — 12. St. loan xx. 1 — 10. 

1. •* rr dydd cyntaf o'r wythnos." Fel hyn y Uewyrchodd " Goleuni 
" y byd " o dywyllwch y bedd ar y dydd pryd y dywedodd " Duw, 
** Bydded goleuni." hynny allan dyma ddydd arbennig y Cristion, sef 
**dydd yr Arglwydd" (Gwel ar xxvii. 61.). Yn ol y dull luddewig o 
gyfrif hwn yw y trydydd dydd ar ol y Croeshoeliad, a chyflawnir ynddo 
y cysgod a geir yng ngwaredigaeth Jonah. Tybia rhai hefyd mai ar y 
dydd hwn y cyhwfanid ysgub y blaenfirwyth yn y deml gan yr ofieiriad 
(GwelNodyn). Pan oflfrymid ysgub y blaenflfrwyth ger bron yr Arglwydd 
sancteiddid yr boll gynhauaf. Felly yng nghynhauaf mawr y byd gwedi 
cynnull i mewn y Blaen-flfrwyth Crist ; daw yr oil a hunant ynddo Ef 
o'r bedd yn "Ei ddyfodiad" (1 Cor. xv. 23.). 

'*Mair Magdalen a'r Fair arall." Y rhai oeddynt yn edrych o 
hirbell ar gladdedigeieth yr lesu. Ychwanega St. Marc enw Salome 
attynt, a St. Luc enw Joanna : ond ni ddyry St loan enw yr un oddi 
eithr Mair Magdalen yn unig. Diau iddynt oil, *'a rhai ei^ill gyd fi 
**hwynt" (St. Luc) gyfarfod wrth y bedd. 

. " I edryoh y bedd.? Ond aethai rhai yno gyd I'r amcan o beraiogli 
corph eu Harglwydd (St. Marc a St. Luc). 



• 1. "Tn niwedd y Sabbath." Yn ol y 
dull luddewig o gyfirif buajsai hyn ar 
hwyr y Sabbath tua macLlud haul. ' Ond 
yma Biarada St. Matthew fwy yn ol ein 
barfer ni o rano amser yn ol trefn na- 
tunol dyd a noe. 

Tdydd eyntaf oW wythnoB,** Cry- 



4t 



bwyllwvd uchod y tybir gan lai mai 
diwmod offrymu ysgub y blaenfirwyth 
oedd hwn. Dibyna hyn ar esboniad 
Lef. xxili. 11. lie v dywedir y dylid 
cyhwfan yr ysgub trannoeth wedi y 
" Sabbath^' eefSabbath y Pasg. 



St. MATTHEW, XXVni. 

2 Ac wele, bu daear-grvn mawr : canys disgynodd o»c.3a 
^ angel yr Arglwydd or nef, ac a ddaeth, ac abiowi2o.i3. 
dreigloda j maen oddi wrth j drws, ac a eistedd- 

odd amo. 

3 A'i ®wynebpryd oedd fel mellten, a'i wisg yncDaii.io.«. 
wen fel eira. 

4 A rliag ei o£q ef y crynodd y ceidwaid, ac a 
aethant megis yn feirw. 

5 A'r angel a attebodd ac a ddywedodd wrth y 
gwragedd, Nac ofawch : canys mi a wn mai ceisio'r 
ydycb yr lesn, yr hwn a groashoaUwyd. 

2. "Ao wele," &o» Nid yw y ddwy adnod ddilynol yn dilyn ym 
mlaen hanes ymweliad y gwragedd' yn ei drefh amserol, ond crybwylla 
am yi; hyn a gymmerafiai le yn barod un ai cyn ea cychwyniad at y 
bedd, neu tra yr oeddynt yn dynesa at yuo, hwyrach yn y golwg, ond 
yn rhy bell i ganfod pob peth yn eglur. Tra yn dynesu at y bedd 
rhyfeddent pwy a allai dreiglo ymaith y maen oddi ar ei enaa. Dengys 
hyn yn amlwg na wyddent fod y milwyr Bhi^einig wedi ea gosod ar 
wyliadwriaeth yno. 

T mae gryn wahaniaeth bam pa nn a gymmerodd le ^rntaf ai adgy^ 
fodiad yr lesu a*i treigliad y maen gan yr angel. Y syniad ym mhlith 
yr esbonwyr boreuol oedd ddarfod i'r lesu gyfodi o'r bedd yn gyntaf, fel 
ag yr aetb i mewn i'r oruwch-ydtafell yn hwyr y dydd (St. loan xx. 19.) 
a'r drysau yn gaoad, ao i*r ddaeargiyn, a disgyniad yr angel gymmeryd 
lie ar ol hynny i agor y bedd a'i ddangos yn \rag i'r gwrs^^d. Y mae 
yn wir nad ydyw St. Matthew ddim yn Uefani am dreigliad y maen 
ymaith fel yn cymmeryd He er mwyn i*r lesu ddyfod allan, ond yn 
hytracb ef mwyn i'r gwragedd fyned i mewn. Ymddangoeiad gogo- 
neddus a dieithr yr angel yn disgyn, a'r weithred o dreiglo y maen, ao 
nid ymddangosiad yr lesu Ei Hmi, a barasai i'r "Ceidwaid grynu a 
" myned megis yn feirw." Ond syniadau llawer o'r esbonwyr cUweddat 
yw i Dduw Dad anfon yr an^l or nef i dreiglo y maen oddi ar y bedd, 
fel y dangosai fod yn gyfreithlawn iddo ddy£bd allan gwedi tain pob 
gofynion. 

6. " A*r angel a attebodd." Nid yw y gair " attebodd " ddim o 
•ngenrheidrwydd yn arwyddoccan fod y gwragedd gwedi cy&rch yr 
angel. Dull luddewig o leifaru am un yn dechreu ei ymadrodd yw ; ond 
yma dyry atteb i edrychiad ymofynol a phrydems y gwragedd. Ym- 
ddengys mai hwn oedd yr angel a dreiglasai ymaith y maen ; ond pan 
ymgynghorom a'r banes manylach a ddyry St. Marc, cawn ei fod wedi 
myned oddi ar y maen, i mewn i'r bedd i eLstedd. Dywed St. Luc fod 
yno ddau angel, ond gan mae yn debyg mai un a le&rodd ; nid yw y 
ddau Efengylydd cyntaf yn son dim ond am yr un hwnnw (Gwel 
amgylchiad cyflfelyb y ddau gythreidig yn viii. 28.). 

"ITao ofiiwch.** Yn Groeg "Nac ofiiwch c^m." Yr oedd ymddan- 
gosiad yr angel wedi taro y gwylwyr Rhufeinig a dychryn llesmeiriol, 
ond mynnai ddiddanu a chysuro y gwragedd ofous a ddangosent y fath 
gariad at yr lesu. Didl cyfifredin yr angylion o gyfarch y duwiolion 
oedd jrn y geiriau " Nac ofhwch," ond ni chyferchent yr annuwiol felly 
(Gwel hanes Balaam). 



St. MATTHEW, XXVIIL 

o.caix . 6 Kid jrw efe yma : canys cyfododd, m^is y * dy- 
4 pa. 12L40L wedodi Denwch, gwelwch y fen Ue y gprweddodd 
:l?;^ yrArglwydi 

• 2D.19. fj j^Q ewch ar fl&wst, a dywedwch i'w ddiflgyblian, 

•pen. 28.32. gyfodi o hoiio o feiTw : ac wele, y mae ^efe yn 

myned o'ch blaea chwi i Galilea : yno y gwelwch ef : 

wele, dywedais i chwL 

8 Ac wedi eu myned ymaith ar frys oddi wrth y 

6. "Cflnjrs cyfododd.'* 0*r newydd gogoneddus a le&rwyd gan 
wefnaau angel, fel j ''newyddian da o lawenydd mawr** ar forea dydd 
Nadoligl Dyma megis ail-enedigaeth Tr lachawdwr, canys am yr 
enedigaeth hon ar Foreu 'r Pasg yr ysgrffenwyd, •• Fy Mab ydwyt Ti ; 
" Myn heddyw a*th genhedlais ** (Pa. ii. 7.). (T mae yr ail Salm wedi 
ei phennodi iw darllen yng ngwasaiiaetli yr Eglwys ar Std y »P^iag.) 
Yr oedd gwaith y Pryned^gaeth bellach wedi ei arphen, canys "Os 
*' Crist ni chyfbdwyd, ofer yw eich %dd chwi ; yr ydych etto yn eich 
" pechodau " (1 Cor. xv. 17.). Sul y Paag ydyw yr wyl uchaf yn Eglwys 
Crist Amser ydyw o'r Uawenydd a*r nwchafiaeth fwyaf gogonedcms, a 
gellir dweyd mai y rhai hynny ag a gadwant ddefodol wythnosaa 
edifeiriol a hunan ddarostyngol y Giawys yn fwyaf cymmwys, a allant 
lawenhau yn fwyaf ar y Pasg ; canys wrth iasrm i bechod yn wastad y 
mae cyfooi i newydd-deb bncbedd. Dymnnol sylwi fod ein Heglwys 
wedi ^efiiu fod i bob aelod o honi a fyddo mewn oedian pnodol 
gyfranogi or Cynmmn Bendigald ar Snl y Pasg ; ac nis gellir meddwl 
fod yr wyl hon yn cael ei chadw yn weddns heb weinyddiad y gwasan* 
aeth hwn o ** ddiolchns gof am werth&wr angeu " Crist ; er mai gorea 
yw y rhai a " wnant Baag yn wythnosoL" Perthyna i Adgyfodiad ein 
Harglwydd wersl Tspr^dol nas gwiw eu hesgeuluso. Megis ag y 
gwelsom y modd y mae St. Paul yn defnyddio marwolaeth a chladdedi* 
gaeth ein Harglwydd i ddangos ein marwolaeth ni i bechod yn y 
Dedydd (xxvii. 60.) felly y defoyddia Ei Adgyfodiad yn yr mi man i'n 
hadgofio o'n genedigaeth newydd i gyfiawnider. Pan y'n bedyddir y 
mae i ni ddirgel berthynas a rhan yn Ei Adgyfodiad E^ gan ein bod 
mewn proflfes, yn cyfodi gyd a Christ, ac yn rhwymedig mewn gwirionedd 
i gyfodi gyd ag Ef i newydd-deb bachedd. A sylwer etto a'r gynghor 
pellach yr Apostol " Os cydgyfodasoch gyd a Chnst, ceisiwcb y pethau 
"sydd uchod " (Col. iii 1.). 

"Ijle y gorweddodd yr Arglwydd." Dyma yr nnigfan y de&yddia 
St. Matthew y gair *' Arglwydd" am yr lesu. Gwahoddai yr angel y 
gwragedd i edrych i*r bead er mwyn bod yn berffaith sicr nad oedd yr 
Arglwj'dd ynddo mwy, 

7. "T mae Bfe yn myned o'oh blaen chwi.'' Ail-adroddiad yw 
hyn ragfynegiad ein Hiachawdwr (xxvi. 32.). Bhan o'r neges i'r 
diflgyblion yw 'r geiriau " yno y gwelwch Ef." Cai yr boll ddi^blion, 
o ba rai yr oedd y gwragedd yn rhan, Ei weled yno. Er Ei fod ar 
ymddangos y dydd hwnnw i rai o*r disgyblion, ac wedi hynny i amryw 
eraill ar wahanol adegau, yn Galilea y pennodasai gy&rfod a chorff 
mawr Ei ddisgyblion cynnulledig. At yr ymddangosljS hwn y cyfeiria 
St. Paul pan y dywed iddo gael " Ei weled gan f^ na phum cant 
" brod^T ar Unwaith " (1 Cqr. xv. 6.). 



St. MATTHEW, XXVIH. 

bedd, gyd ag ofn a llawenydd mawr, rhedasant o.c.ao. 
i fynegi i V ddisgyblion e£ 

9 1[ Ac fel yr oeddiynt ya myned i fynegi i V ddis- r owei Mare 
gyblion ef, wele, yr 'lesu a gyfarfu d hwynt, gan iSkn 20.14. 

8. *• Gyd ftg ofia a llawenydd mawr." Mor hawdd yw amgyffred 
y teimlad cymmysg hwD. Yr oedd y gwyrthiau a*r rhyfeddodau wedi 
creu ynddynt ddychryn, er dy wedyd o*r Angel " 1^ ofawch." Y mae 
ofh yn cyfodi wrth ddyfod wyneb yn wyneb a'r byd anweledig. Ond 
etto llyngcai mawredd y llawenydd hoU ddychryn yr ofn. Ofa 
duwiolfrydig oedd ; canys yr oeddynt hwy yn meddu cariad helaeth, 
yr hwn lie byddo yn " berffaith " a " fwrw allan o&." Dywed St. Marc 
" Na ddywedasant ddim wrth neb ; canys yr oeddynt wedi ofni. 
Hynny yw, ni ddywedasant ddim wrth neb ar y fifordd, dan ^dylanwad 
yr ofii duwiol hwn. 

9y 10. El Ymddangosiad i'r Gwragedd. 

Cofiiodir pump ymddangosiad o*n Harglwydd ar y dydd y Cyfododd 
o feirw : — 

1. I Mair Magdalen (St. Marc xvi. 9. St. loan xx. 1 — 18.). 

2. I wragedd eraill (St. Matthew xxviii. 9, 10.), 

3. I St. Petr rst. Luc xxy. 34. 1 Cor. xv. 5.). 

4. I'r ddau ddisgybl ar eu flTordd 1 Emmaus (St. Marc xvi. 12. a St. 
Luc xxiv. 13—32.). 

6. I*r Apostolion oU oddi eithr St. Thomas pan wedi ymgasglu 
ynghyd (St. Luc xxiv. 36 — 43. St. loan xx. 19 — ^23, ac hwyrach St. 
Marc xvi. 14.). 

. Y mae yn anhawdd iawn fifurfio banes mewn trefh ac amseriad bollol 
reolaidd amgylchiadau yr adgyfodiad oddi wrth y gwahanol grybwyllia- 
dau a geir yn yr Efengylau. Pe buasai gennym hanes.cyflawn am 
bob digwyddiad a gymmerodd le yng nghorph y dydd hwnnw, buasai 
yn ddigon hawdd asio y cyfan mewn cydgordiad manwl, ond nid oes 
gennym ddim ond ychydig grybwylliadau gwasgaredig. 

Er mwyn deall yn iawn pa wedd y cymmerodd yr ail ymddangosiad a 
goftiodir yn uiiig gan St. Matthew le, rhaid cyfeirio at yr amgylchiadau 
a ddigwyddasent hyd yr amser hwnnw. Aeth y gwragedd at y bedd a 
" hi yn foreu iawn;" Mair Magdalen, y mae yn debyg oedd y gyntaf i 
gyrhaedd yno, a phan welodd y maen wedi ei dreiglo ymaith, hi a 
redodd ar unwaith (St. loan xx. 2.) i'r ddinas i fynegi i St. Petr a St. 
loan. Brysiodd y rnai hyn i weled y peth yn ebrwydd. Yn y cyfamser 
casglasai y gwragedd eraill ynghyd wrth y bedd, a chawsent y neges gan 
yr Angel ynghyd a'r newyddion am yr adgyfodiad, ac ymadawsent. 
Daeth St. loan yn gyntaf at y bedd, ac yna St. Petr, a gwelsant ef yn 
wag, ond ni welsaiit yr Angel, ac aethant ymaith. Dilynasai Mair 
Magdalen y ddau Apostol yn ol at y bedd ac arhosodd yno mewn 
galar am yr lesu, a gwelodd yn gyntaf yr angylion, ac yna yr lesu Ei 
Hun. Dyma Ei ymddangosiad cyntaf Ef. Yn union gyrchol ar ol 
hyn yr ymddangosodd i'r gwrag«id, pan ar y ffordd yn dychwelyd 
oddi wrth y bedd fel y nodir yn ad. 9. 

9. •' Fel yr oeddynt yn mjrned." Nid oedd y pellder o'r ddinas at y 
bedd and bychan, ac felly rhaid ini dybied i Mair Magdalen ddychwelyd 
yno yn union gyrchol .ar ol ymadawiad .y gwragedd . eraill, ac felly 



St. MATTHEW, XXVni. 

: O.C.30. ddjn^edyd, HenjQfych well. A hwy a ddaethant, ac 
a ymafaelasant yn ei draed ef, ac a'i haddolasant. 

10 Yna y dywedodd yr lesu wrthynt, Nac ofn- 
fGiTOiioan W3h: ewch, mynegwch i**!!! «brodyr, fel yr elont 

ShS;8.2d. i Galilea ; ac yno y'm gwelant i. 

Heb.2.11. ^ ^ ^ o 

11 lAc wedi ea myned hwy, wele, rhai o'r wy- 
liadwriaeth a ddaethant i'r ddinas, ac a fynegasant 
i'r arch-offeiriaid yr hyn oil a wnaethid. 

gallasai vr lesu ymddangos a Uefaru wrthi hi, fel y crybwylla St. loan, 
ac wedi nynny ymddangos yn union gyrchol i'r gwragedd cyn cyrhaedd 

honynt y adinas. Dylem ystyried hefyd nad oedd Corph ein Har- 
glwydd mwy yn ddarostyngedig i ddeddfau sylwedd naturiof. Ymddan- 
gosai a diflanai yn ol Ei Ewyllys, ac nid oedd amd anghen amser er 
mwyn symmud o le i le. Gallai ymddangos wrth y bedd ar un mynyd, 
ac wrth y ddinas ar y nesaf. 

"A ymafaelasant yn Ei draed Ef, ao a*i haddolasant." Yr oedd 
syrthio wrth draed un a'i gofleidio yn weithred o ufudd-dod parchus 
a defosionol ar yr un pryd yr oedd y gwragedd gwedi cael eu taro a 
dychryn with ganfod UN ag y gwelsent hwy Ei groeshoelio, Ei 'ferw, a'i 
gladdu, yn sefyll ger eu bron ; am hynny y dywedodd wrthynt *' Nac 
" ofnwch.'* Y mae yn beth tra hynod i'r lesu oddef i'r gwragedd hyn 
gyffwrdd ag Ef ac yntau> newydd wahardd i Mair .Magdalen wneyd 
hynny. Hwyrach iddynt hwy wneuthur hyn mewn yspryd mwy 
addoliadol, a chyda llai b gyuhyrtiadau tymher fyrbwyll nac a feddianai 
hi (St. loan xx. 17.). 

. 10. ^'Nauo o&Lwch: ewoh, mynegwch i'm brodyr." Buasai i'r 
Angel eu cyfarch yn yr un geiriau o'r blaen. Daeth yr un ymadrodd 
cysurus o eiiau mwy cyssegredig wedi hynny. Mynnai Efe, eu Har- 
glwydd, yn Ei adgyfodiad symmud ymaith eu holl " ofti," gan adael yn 

01 iddynt y " llawenydd mawr *' yn unig. Ac O'r fath ddyfiider ogariad 
ac agosrwydd tyner sydd yn y gair ** Fy mrodyr." Yr un oedd Ei 
eiriau Ef wrth Mair Magdalen hef^d. Dysgid iddi hi yn ^ntaf ac wedi 
hynny i'r rhai hyn, nad yw cariiad' eu Harglwydd gogone(Hus ddimwedi 
newid tu ag attynt hwy, a'r oil o'i ddisgyblion, canys " nid yw gywily- 
" ddus ganddo eu galw hwy yn frodyr " (Heb. ii. 11.) ar ol cyfodi o'r 
bedd, ac mor fuan ar ol iddynt naill al Ei wadu a'i ffoi oddi wrtho (Si 
Marc xvi. 7.). 

11—15. Llwgr wobrwyo y Milwyr. 

li. " Bhai o*r wyliadwriaeth." Yr oedd cennadau eraill heb law y 
gwragedd flfyddlawn yn myned i ledaenu y newydd o'r Adgyfodiad. 
Aeth y milwyr Bhufeinig at eu cyflogwyr (Qwel ar xxvii. 65.) a myne- 
gasant yn onest yr hyn a ddigwyddasai. Ond ni ellid diwreiddio 
malais ac anghrediniaeth fel yr eiddo yr Arch-offeiriaid gyd a thystiol- 
aeth anewyllysgar dynion nad oedd iddynt yr un cymmhelliad i ddweyd 
anwiredd. Mor beuderfynol oeddynt i ddileu pob argraff o grediniaeth 
yng Nghrist fel y Uwgr-wobrwyasant y gwylwyr gyd d swm mawr o 
arian i ddwevd anwiredd, a thystio fod yr hyn ag yr oeddynt hwy wedi 
eu goeod wrth y bedd iw rwystro wedi cymmeryd lie. 



St. MATTHEW, XXVIH. 

12 Ac wedi iddynt ymsaselu ynghtd eyd 4'r o.c.90. 

henuriaid, a chyd-^mgyligSori, W a roisant arian 

lawer i'r milwyr, 

13 Gan ddywedyd, Dywedwch, Ei ddisgyblion a 
ddaethant o hyd nos, ac a'i lladrattasant ef, a nyni 
yn cysgu. 

14 Ac OS clyw y rhaglaw hyn, ni a'i perswadiwn 
ef, ac a'ch gwnawn chwi yn ddiofal. 

15 A hwy a gymmerasant yr arian, ac a wnaeth- 
ant fel yr addysgwyd hwynt : a thaenwyd y gair 
hwn ym mhlith yr Inddewon hyd y dydd heddyw. 

16 IT A'r un disgybl ar ddeg a aethant i Galilea, 

i'r ni3aiydd lle'r ordeiniasai'r ^ lesu iddynt. \SS*. k 32. 

14. •* Os olyw y rhaglaw;" Yr oedd dysgyblaeth yn &nwl iawn yn 
y fyddin Rufeinig (Gwel Act. xii. 19 ; xvi. 27.), a rhoddid gwylwyr a 
geid yn cyega ar eu .gwyliadwriaeth i farwolaeth. Gan bynny yr oedd 
yn dra anhawdd gan y gwylwyr wneyd yr hyn a ofynid ganddynt rhag 
ofii eu dygid i gyfrif. Addawa aelodau y Senhadrim i'r milwyr y 
byddai iddynt hwy berswadio Pilat, hwyrach trwy ei Iwgr wobrwyo 
yntau i fod yn ddistaw yn y matter. Yr oedd cymmeriad hyblyg 
Pilat yn hawdd dylanwadu amq, ac felly yn haws .cael gan y milwyr 
ymddiried yn addewidion yr arch-offeiriaid: 

16— 20, Y Cyfarfod ar y Mynydd yn Galilea. 

Y mac pedair prif olygfa yn y rhai y sonir am bresenoldeb yr lesu 
ar ol Ei Adgyfodiad. Dyma hwy : — 

1. Pan oedd yr un-ainideg, a Thomas yn eu plith wedi ymgasglu 
wythnos ar ol yr Adgyfodiad yn Jemsalemi (St. loan). 

2. Y disgyblion ymgynnulledig ar y mynydd yn Galilea (St. Mat- 
thew). 

3. Yr. ymddangosiad wrth For Galilea (St. loan). 

4. Yr ymgynnulliad yn Jerusalem a*r Esgyniad (St. Marc, a St. Luc 
—Act. i). 

Y mae yr un sylwadau ag a wnaed mewn perthynas i*r ymddan- 
gosiadau ar y Dydd yr Adgylododd yr lesu yn gymmhwys iw ymddan* 
gosiadau yn ystod y deugain niwmod y bu ar y ddaear. Y mae yn 
annichonadwy fPnrfio hanes tre&tus ac eglur o*r amgylchiadau yn eu 
hamseriad olynol. Ymdden^s mai rhanau a wahanol ymddiddauion 
wedi eu casglu ynghyd a geir^n St. Marc a Si, Luc : ac y mae y rhai 
hyn mor fyrion fel nas gallwh ddweyd at pa am^ldiiadau yr ydym i 
gyfeirio y gwahanol ymadroddion. Ond ni ddylai nyn beri anesmwyth- 
der i neb, canys yn gymmaint a darfod i'r lesu eu llefaru nid yw 
nemawr bwys, pa un ai yn Galilea ai yn Jerusalem, y llefarodd hwynt. 
Ond gan fod math o fwynhad mewn deall pa fodd y gellir cysoni y 
gwahanol hanesion a'u gilydd mewn treih Ued eglur a rheolaidd 
rhoddwn i lawr yr hyn a ganlyn waith Greswell yn ei Gysondeb o'r 
Efengylau, fel un o*r trefhiadau goreu. 



St. MATTHEW, XXVIIL 

O.C.3Q. 17 A phan welsant e^ hwy a*! haddolasant ef : 

1 Dm. 7. 13^ ond rhai a amheuasant. 

JJ^i.iizT. 18 A'r lesu a ddaeih^ ac a leferodd wrthynt, gan 

ii^ Lffi. ddywedyd, * Ehoddwyd i mi bob awdnrdod yn y nef 

i<12;f35. aearyddaear. 

»6.22. »13.3. »17.2. Act. 2. 36. Bhaf.14.9. lGor.15.27. Bph.l.lO,2L Phn.2.9,10. 
Heb.1.2. a 2. a lPetr3.22. D»t. 17.14. 



1. Tmddangosodd i'r nn disgybl ar ddeg wythnos ar ol Adgyfodi 
(St. loan XX. 26 — ^29, ac hwjrach St. Marc xvi. 14.). 

2. Ymddangosodd i*r di^blion wedi eu cynnulliad ynghyd ar 
y mynydd yn GalUea (I St Matt xxviii. 16 — ^20, a 1 Cor. xv. 6.). 

3. Ymddangosodd wrth For Galilea, lie y cymmerodd yr ail ddalfa- 
bysgod wyrthiol le, a'r ymddiddan dyddorol a St. Petr (St loan xxi.). 

4. Ymddangosodd i St. lago, "brawd ein Harglwydd" hwyrach. 
Ki ^ddom ym mha le. Crybwyllir am yr amgylchiad gan St. Paul 
(1 Cor. XV. 7.) yn unig. 

5. Cyfiarfu a'r disgyblion yn Jerusalem ycbydig cyn Ei Esgyniad 
(St. Luc xxiv. 36—49. Acts i. 4—8. 1 Cor. xv. 7.). 

6. Esgynodd yng ngwydd Bi ddisgyblion oddi ar Fynydd yr Olew- 
wydd (St Marc xio. 15—19. St Luc xxiv. 60—53. Act. 1. 9—12.). 

16. " A'p un diBfi^bl ar ddeg." Un ymddangosiad o eiddo yr lesu 
ar y dydd yr Adgyfododd sydd yn cael ei nodi gan St. Matthew, ac un 
wedi hynny yn ystod y deugain niwmod. Yr oedd Efe wedi pennodi y 
He a'r amser iw ddisgyblion Ei gyfarfod yn Galilea ym mlaen llaw. 
Ceir cyfeiriad at y He yn xxvi. 32. 

17. " A phaa welaant Ef hwy/' fto. Nid oes amheuaeth nad oedd 
mwy na'r ** un ar ddeg " yn wyddfodol yno. Mwy na thebyg yw mai 
dyma y pryd y gwelwyd Ef gan " fwy na phump cant brodyr ar un- 
** waith " (1 Cor. xv. 6.). 

" Hwy a*i haddolasant Ef." Anrhydeddid Ef fel ag yr anrhydeddir 
y Tad (St Joan v. 23.) : ac y mae addoliad yn ddyledus iddo Ef, yr 
Hwn sydd yn " Ogyfawch a'r Tad oblegid " Ei Dduwdod. Y mae yn 
debyg mai rhai o'r disgyblion oeddynt heb Ei weled o'r blaen a 
. " ammheuasant." Yr oedd yr un ar ddeg wedi Ei weled a chael eu 
llwyr argyhoeddi cyn hynny, gan mai St. Thomas oedd yr olaf i 
ymddiosg o'i amheuaeth. Dengys hyn yn wastad mai yn erbyn eu 
rhagfam ac wrth nerth tystiolaeth amlwg yr hyn " a welent a'u Uygaid 
" ac a deimlodd eu dwylaw " y credent hwy. Amheuent yn y dechreu 
ond gwedi profi y gwirionedd, credent 

18. " Bhoddwyd i Mi bob awdurdod," &o. Y mae Crist weithian 
yn ** Frenhin " yn wir, ond nid ** Brenhin yr luddewon " yn unig, ond 
Brenhin yn hoU greadigaeth. Fel hyn y prophwydasai Daniel. *' Mi 
'* a welwn mewn gweledfgaethau nos, ac wele, megis Mab y dyn oedd yn 
dyfod gyda chymmylau y nefoedd ; ac at yr Hen ddihenydd y daeth, a 
hwy a'idygasant ger Ei fron Ef. Ac Efe a roddes iddo iywodraeth, a ' 
gogoniani a brenhiniaeth, fel y byddai i'r holl bobloedd, cenhedloedd, a 
"ieithoedd Ei wasanaethu Ef: Ei Iywodraeth sydd Iywodraeth dragy- 
" wyddol, yr hon ni a ymaith, a'i frenhiniaeth ni ddifethir" (Dan. vii. 
33, 14.J. " Duw a'i " cyfododd Ef o feirw, ac a'i gosododd i eistedd ar 
Ei ddeneulaw Ei Hun yn y nefolion leoedd. Ac a ddarostyngodd bob 
peth dan Ei draed Ef, ac a'i rhoddes Ef yn ben uwch law pob peth i'r 



St. MATTHEW, XXVIH 

19 ^Ewch gan hynny, a ^^dysgwch yr hoU gen- o.c.so. 
hedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw'r Tad, a'rkMarci6.i5. 
Mab, a'r Yspryd Glan ; 'fufkV' 

Act. 2. 38, 39. Bhuf. 10. 18. Col. 1. 23L S Gimewch ddisgyblion. 



•* Eglwys, yr hon yw Ei gorph Ef (Eph. i. 20, 22, 23.). " herwydd 
'^paJiam Daw a*i tra-dyrchafodd Yntau, ac a roddes iddo enw, yr hwn 
**8ydd goniwch pob enw: Fel yn enw yr lesu y plygai pob glin, o'r 
•' nefolion, a'r daearolion, a than-ddaearolioh betbau " (Phil. ii. 9, 10.). 
" Canys rhaid iddo deymasu, hyd oni osodai Ei holl elynion dan Ei 
" draed. A pban ddaroetyngir pob peth iddo Ef, Efe, a drosglwydda y 
" deymas gyfryngol Ue y Uywodraetha fel eiriolwr i*r Tad fel y bydd Efe 
•' oil yn oil," Yn Un Duw Tad, Mab, ac Yspryd Glftn, Trindod o'r un 
Evlwedd. " galluot^grwydd, a thragywyddoldeb (Erthygl I. 1 Cor. xv. 
24—28.). 

19. " Dysrwoh yr hoU genhedloedd," &o, Yn Uythyrenol, " Gwne- 
" wch ddisgyblion o*r holl genhedloedd." Daethai yr amser i gyflawni 
yr addewid i Abraham, " Ac yn dy had di y bendithir holl deuluoedd y 
"ddaear." Daethai teymas nefoedd (Gwel ar iii. 2.) yn awr yn ei 
haddfedrwydd ; ac anfonid y gweision i gymhell pawb i mewn. Dyma 
y gorchymyn oenhadol a*r commission mawr i*r Eglwys, yn cael Ei ail- 
roddi, fel yr ymddengys gan Ei Harglwydd, fel archiad olaf y Brenhin 
cyn esgyn o Hono i'r nef, ac allan o*i golwg dros amser" Gadawodd Ei 
deymas ar y ddaear dan ofel Ei ddisgyblion, gan ddodi i bob un Ei 
waith nes y deuai drachefn (Gwel St. Marc xvi. 15.). Mor rierthol ei 
rym, mor rwymedig ei natur, yw y gorchymyn a roddes Efe dan y 
cyfryw amgylchiadau pwysig 1 Bydded i ni aros enyd bach i sylwi ar 
hyn. Bhoddes yr leeu ar ddyn y rhwymedigaeth o ddwyn ym mlaen 
Ei amcan gogoneddus wrth farw dros ddynion ; ac yn ol fel y gweithredo 
dyn yn ffyddlon i gyflawni Ei orchymyn Ef, y llwydda Ei achos 
bendigedig. Gall yr amhetrwr ofyn, Paham na buasai Cristionogaeth 
wedi gwneyd mwy o'i hoi ar y byd 1 Yr atteb yw ; Am na bu i ddyn 
fod yn fwy ffyddlon. Gallasai Crist ddwyn Ei waith ym mlaen hebom 
ni, a dodi y trysor gwerthfawr mewn rhywbeth arsdl yn lie y Uestr 
pridd, ond nid felly y rhyngodd bodd iddo. Gosododd ynom ni air y 
cymmod. am fod yn ffyddlon 1 

** Gan eu bedyddio," Ao, Fel hyn y trefiiodd ein Hiachawdwr y 
Sacrament sanctaidd o Fedydd fel nod neillduol ac ordinhad hanfodol 
iw Eglwys (Gwel ar iii. 17*). Nis gallwn ddweyd mai dytna sefydliad 
cyntaf bedydd, o herwydd gweinyddid ef o'r blaen gan St. loan Fedy- 
ddiwr ac ym mysg disgyblion yr lesu (St. loan iv. 1, 2.). Yn hytrach 
mabwysiad Dwyfol a chadamhad o'r ddefod fel drws derbyniad i mewn 
i'r E^wys yw, a thrwy hynny ei sefydliad cyntaf fel sacrament Cristi- 
onogol ydyw. " Dysgu a bedyddio " yw y ddwy drefii fawr trwy y rhai 
y mae gwneyd disgyblion o'r holl genhedloedd. Y mae Eglwys Crist 
yn y wlad hon yn cyfyngu yr enw Sacramentau i'r ddwy ordinhad a 
sefydlodd ein Harglwydd Ei Hun. Y mae y gorchymyn pendant, yn yr 
adnodau hyn yn rhoddi y nodwedd arbenig yma i'r Bedydd. " Ordeiniwyd 
" ef gan Grist Ei Hun." 

" Yn enw." Buasai y cyfeithiad yn fwy unol a'r Groeg pe ysgrifenasid 
** % enw" Bedyddio i enw y Tad, a'r Mab, a'r Yefpryd Glan, ydyw dyfod 
i gyiammod a'r Enw gogoneddus. Deuir a ni i roddi u&dd-dod i'r 



St. MATTHEW, XXVni. 

O.C.90. 20 Qan "^ddysgu iddynt gadw pob petli a'r a 
Act 2. 42. orchymynais i chwi Ac wele, yr ydwyf fi gyd 
& chwi bob ameer byd ddiwedd y byd. Amen. 



Drindod Fendigaid ; ac yn aelodan o Grist, enw yr Hwn sydd amom. 
Bedyddio i Moses yn y cwmmwl oedd myned dan amddifiyniad Duw fel 
yr ainlygasai Ei Hun trwy Moses, aco.dan Ei arweiniad Ef, fel ag i fed 
yn bobl ufiidd a neillduedig iddo Ef. 

20. " Ao wele, yr ydwyf gyda chwi," ^. Dyma addewid wynfy- 
dedig a chysumsl Nid yo unig y mae y Diddanydd i aros gyd a'r 
Eglwys, byth, ond y mae Crist Ei Hun i fod gyd ft hi ; a chan Ei fod 
Ef gyd a hi, ac ynddi hi, " pyrth uflfem nis gorchfygant hi " (xvi. 18.). 
A ydym ni i gyfyngu y gorchymyn a*r addewid hon i*r Apostolion yn 
unig a thrwyddynt iw holynwyr yng ngweinidogaeth yr Eglwys ] Nac 
ydym yn sicr. Y mae y gorchymyn a'r addewid i'r hoU Eglwys, ac iw 
noil aelodau. Etto y mae yn amlwg y rhaid i'r gwaith a orchymynir 
yma gael ei gyflawui gan yr Eglwys trwy ei gweinidogion pennodedig. 
Ond dyry Crist Ei bresenoldeb i'r naUl a*r llall. Bydd gyd a'r gweinidog 
yn dysgu a bedyddio, a chyd a'r aelodau yn eu cynnorthwyo i gredu ac 
ufifuddhau. Ond nis gellir mewn un modd ddal allan fod gan bob aelod 
o*r Eglwys bawl i fedyddio a dysgu, o herwydd fod y gorchymyn wedi 
ei roddi i'r hoU Eglwys. Rheol yr Arglwydd iw "Dodi i bob un ei 
" waith." Ond i ddychwelyd at yr addewid sydd yn terfynu Efengyl 
St. Matthew. " Wele, yr ydwyf Fi gyd si chwi bob amser i ddiwedd y 
" byd." " Oh rasol a bendigaid addewid ! Pa beth a allwn ddymuno 
" yn well na chael Christ bob amser gyd d ni, — nid gyd fi ni yn lleol a 
*' phersonol o flaen y llygaid naturiol, ond presenol i lygad fiydd ac yn 
" ysprydol o*n mewn. x mae dull Ei Bresenoldeb yn ddirgelwch i ni. 
" Nis gwelwn Ef ; ond yr ydym yn credu Ei fod yn Eiddom ni, ac fe a*n 
" dygwyd dan ddylanwad rhin Ei Achubol law Ef. Y mae Bfe gydd 
" ni yn y byd hwn, ac os byddwn ninnau yn £fyddlawn iddo, cawn fod 
" gyd fig Ef byth yn y byd a ddaw. Amen" (P. Young), 

" Amen." Y mae y gair hwn yn diweddu pob un or Efengylau, fel 
gwarant ddifrifol o eirwiredd y pedair. Ystyr briodol y gair vw *• Yn 
" wir," ac yma, fel yn niwedd y "credo," gellir ei gyfieithu " le felly y 
•* mae, neu Felly yr wyf yn credu." Y mae rhai esbonwyr fodd bynnag 
yn dewis cymmeryd yr Amen yng nglyn a'r addewid a'i flaen, fel arwy- 
ddoccM ddiolchgarwch gwresog, a ll^rr ymorphwysiad a disgwyliad 
am y cyflawniad o houi. Os hyn yw yr ystyr y mae yn atteb i'r def- 
nyddiad a wneir o bono yn y bennod olaf o Lyfr y Datguddiad. " Yu 
" wir yr wyf yn dyfod ar fi-ys. Amen, yn wir, tyred Arglwydd leeu.' 



t» 



20. "Amen,** Ymae yn- briodol sylwi 
nad yw y gair " Amen " iw gael yn rhai 
hen gopiau o'r Efengyl hon, ac or Efen- 
gylau eraill, ac felly tybir gan rai mai 
adyBgrifwyr diweddarach na dyddiau yr 
Apostolion mewn diolchgarwcn duwiol 



a'i chwanegasant. Ond nid oes pcawf 
amlw^ pa un ai yr Efengylwyr eu 
hunain a'i eraiU a*i rhoddasant, o her- 
wydd, galla! adyagrifenwr adael y gair 
allan o rai copiau yn Uawn mor hawdd 
a'i ychwanegu yn eraill. 



/" 



